Ellen G. White 


















































Ibirimo 


Iriburiro.4 

Impamvu Yatumye Iki Gitabo Kibaho.4 

Igice Cya I - Impamvu Dukeneye Ivugurura.9 

Igice Cya 2 - Imirire N’iby’umwuka.31 

Igice Cya 3 - Ivugurura Mu By’ubuzima N’ubutumwa Bwa Marayika Wa Gatatu.51 

Igice Cya 4 - Imirire Iboneye.59 

umugabane Wa I — Ibyokurya Ababyeyi Bacu Ba Mbere Bahawe.59 

Umugabane Wa II: Imirire Yoroheje.61 

Umugabane Wa III — Imirire Ikwiriye.69 

Umugabane Wa IV — Imirire Mu Bihugu Bitandukanye.72 

Igice Cya 5 - Imikorere Y’igogora.75 

Igice Cya 6 - Imirire Itaboneye Ni Intandaro Y’uburwayi.87 

Igice Cya 7 - Kurya Birenze Urugero.96 

Igice Cya 8 - Gutegeka Irari Ry’ibyokurya.107 

Igice Cya 9 - Kurya Ku Bihe Bidahinduka.129 

Umugabane Wa I: Umubare W’amafunguro.129 

Umugabane Wa li — Kuryagagura.135 

Igice Cya 10 - Kwigomwa Kurya.139 

Igice Cya 11 - Gukabya Mu Mirire.145 

Igice Cya 12 - Imirire Y’umubyeyi Utwite.I6I 

Igice Cya 13 - Imirire Yagenewe Abana.166 

Igice Cya 14 - Guteka Ibyokurya Bifitiye Umubiri Akamaro.185 

Igice Cya 15 - Ibyokurya Bizanira Umubiri Amagara Mazima Na Resitora Zifite Isuku 

.197 

Igice Cya 16 - Ibigo Mbonezamirire.207 

Igice Cya 17 - Ibyokurya Nk’umuti Wa Buri Munsi.222 

Igice Cya 18 - Amatunda, Ibinyampeke, N’imboga.226 

Umugabane Wa I — Amatunda.226 

Umugabane Wa II — Ibinyampeke.230 

Umugabane Wa III — Umugati.233 

Umugabane Wa IV - Imboga.239 

Igice Cya 19 - Ibyokurya Biherekeza Amafunguro.243 

Umugabane Wa I — Isukari.243 

Umugabane Wa 2 — Amata N’isukari.246 

Umugabane Wa 3 — Gato Na Keke Z’uburyo Bwinshi.247 





































Igice Cya 20 - Ibimngo, N’ibindi.251 

Umugabane Wa I — Insenda N’ibimngo.251 

Umugabane Wa II — Umusemburo Witwa ‘Soda’ N’igitubura.255 

Umugabane Wa III — Umunyu.257 

Umugabane Wa IV — Uduhaza Duto Na Vinegre.258 

Igiee Cya 21 - Ibinure.259 

Umugabane Wa I — Amavuta Y’inka.259 

Umugabane Wa II - Amavuta Y’ingumbe N’ibinure.263 

Umugabane Wa III — Amata N’amavuta Ya Kereme.265 

Umugabane Wa IV — Imyelayo N’amavuta Ya Elayo.269 

Igice Cya 22 - Poroteyini.270 

Umugabane Wa I — Ubunyobwa N’ibyokurya By’ibinyamavuta.270 

Umugabane Wa II — Amagi.272 

Umugabane Wa III — Fromaje.275 

Igiee Cya 23 - Inyama (Ibindi Kuri Proteyini).277 

Iterambere Ry’ivugumra Mu Mirire Mu Bigo By’itorero Ry’abadiventisti B’umunsi Wa 

Karindwi.302 

Igiee Cya 24 - Ibyokunywa.312 

Umugabane Wa I — Amazi Yo Kunywa.312 

Umugabane Wa II — Icyayi N’ikawa.313 

Umugabane Wa III - Gusimbuza Icyayi N’ikawa Ibinyobwa Biva Mu Binyampeke ...323 

Umugabane Wa IV - Vino Zisembuye.323 

Umugabane Wa V - Umutobe W’imbuto.327 

Igiee Cya 25 - Kwigisha Amahame Y’ubuzima.328 

Umugabane Wa I - Amabwiriza Agomba Gutangwa Ku Nsanganyamatsiko Z’ubuzima 

.328 

Kunanirwa Gukurikiza Ivugumra Ry’ubuzima Bituma Umuntu Aba Udakwiriye Gukora 

Umurimo.338 

umugabane Wa II -Uburyo Bwo Kwamamaza Amahame Y’ivugumra Ry’ubuzima ...341 

Umugabane Wa III - Amashuri Yigisha Guteka.350 

Umugereka Wa I - Ubuhamya Bwite Bwa Ellen G. White Nk’umugorozi Mu 

By’ubuzima.358 

UMUGEREKA WAII - Amagambo Ya James White Yerekeranye N’inyigisho 
Z’ubugorozi Mu By’ubuzima.369 






























Iriburiro 


Impamvu Yatumye Iki Gitabo Kibaho 

Imyaka myinshi mbere y’uko abahanga mu by’imiterere n’imikorere y’umubiri bita ku isano 
ikomeye iri hagati y’imirire n’ubuzima bwaeu, Ellen G. White yari yaragaragaje ku buryo 
busobanutse isano ikomeye iri hagati y’ibyo turya n’imibereho yaeu y’iby’umubiri 
n’iby’umwuka. Guhera mu mwaka wa 1863 ugakomeza, Ellen G. White yagarutse kenshi 
mu nyigisho no mu nyandiko ze, ku kamaro k’imirire n’ibyokurya biboneye. Inama ze, 
nk’uko tuzisanga mu tunyamakuru duto, mu bitabo, mu binyamakuru by’itorero, ndetse no 
mu buhamya bwe bwite, zazanye impinduka ikomeye ku miterere y’imirire iranga 
Abadiventisti b’Umunsi wa Karindwi, kandi ingaruka zazo zigera ku buryo buziguye no ku 
bantu bose. {IMN 2.1} 

Inyandiko za Ellen White zerekeranye n’imirire n’ubuzima buzira umuze zaje 
gukusanyirizwa hamwe mu mwaka wa 1926 mu gitabo kigizwe n’ingingo zateguriwe 
gufasha mbere ya byose abanyeshuri bigaga amasomo y’iby’ubuvuzi n’imirire mu Ishuri 
ryateguraga Ababwirizabutumwa mu by’Ubuvuzi rya Loma Linda muri Leta Zunze 
Ubumwe z’Amerika. leyo gitabo cy’ikubitiro mu kunyuzwa mu icapiro cyari gifite umutwe 
uvuga ngo, “Inyigisho z’Ibihamya ku Mirire n’Ibyokurya,” cyahise gitangwa kirashira. 
jlMN 2.2} 

Ikindi gitabo gishya kandi kinini kuruta icya mbere, cyaje kuboneka mu mwaka wa 1938, 
cyitwa “Inama ku Mirire n’Ibyokurya.” Ni cyo cyasohotse ari “ingeri ya kabiri,” kandi 
imirimo yo kugitegura yayobowe n’Inama Nkuru ishinzwe kurinda inyandiko za Ellen G. 
White. Ingeri ya gatatu, yaje gucapwa mu ngano ntoya kugira ngo igendane n’ingano 
z’ibindi bitabo bisanzwe bifasha Abakristo mu ngo zabo, maze isohoka mu icapiro mu 
mwaka wa 1946. Iki twasobanuye mu kinyarwanda ni ingeri ya kane, kandi nticyigeze 
gihinduka haba mu nyandiko, haba n’uko impapuro zikurikirana. (IMN 2.3} 

Izi ni Inyandiko Zahurijwe Hamwe Uko Zakabaye 

Mu guhuriza hamwe inyandiko zikubiyemo Inama ku Mirire n’Ibyokurya, abanditsi 
bashinzwe kurinda inyandiko za Ellen White bitaye cyane ku kwegeranya inyandiko zose 
n’amabwiriza yose yatanzwe na Ellen White kugira ngo biboneke mur’iki gitabo. Iki gitabo 
rero cyahurijwe hamwe ni umwihariko mu bitabo bya Ellen G. White, kuko cyerekana inama 
zashyizwe hamwe hakurikij we ingingo zumvikana kandi zishingiye ku ngingo rusange ariko 
hirindwa ugusubiramo kutari ngombwa. jlMN 3.1} 

Buri mugabane w’iki gitabo ugizwe n’inyandiko Ellen White yanditse mu buryo bwuzuye 
ku ngingo runaka. Nta kintu na kimwe cy’ingenzi cyirengagijwe. Akenshi, mu nyandiko 



z’umwimerere, usanga ko ingingo nyinshi z’ibyigisho binyuranye by’ubuzima zavuzweho 
zose mu gika kimwe. Kugira ngo buri ngingo ivugweho mu buryo burambuye byari gutuma 
habaho isubiramo ry’amagambo. Mu kwirinda iryo subiramo ry’amagambo ya hato na hato, 
hakoreshejwe ibisobanuro birambuye biboneka ku migereka y’igitabo. {IMN 3.2} 

Nubwo habayeho inzitizi zitewe n’igihe ndetse no kwirinda isubiramo ritari ngombwa ryo 
kwandika buri nteruro yose ivugwa kuri buri kibazo ey’imirire, inyigisho zose zatanzwe na 
Ellen G. White zashyizwe mur’iki gitabo mu buryo bwuzuye. {IMN 3.3} 

Akaga ko Gufata Umugabane Umwe Ukawuha Ubusobanuro Rusange 

Imiterere y’imyandikire y’iki gitabo igaragara nk’igitabo cy’inkoranyamagambo, aho 
usanga ingingo z’ingenzi zaragiye zivugwaho mu buryo bwihariye, bigatuma kugishakamo 
ibyo ukeneye bigenda byorohera umusomyi. Ariko na none imiterere y’igitabo 
cy’inkoranyamagambo ibasha no guteza umusomyi kumva no gukoresha nabi amagambo 
yacyo. Kugira ngo intego y’umwanditsi w’iki gitabo igerweho, ni ngombwa ko cyigwa mu 
buryo bwuzuye, aho gufata umugabane umwe ukwawo ukawutandukanya n’ibisigaye 
byose. {IMN 4.1} 

Umusomyi w’iki gitabo akwiriye kwiyumvisha ko interuro imwe mu nyandiko za Ellen 
White ku ngingo runaka y’iby’imirire idahagije kumvikanisha ibyo yari agendereye 
kwigisha n’ubusobanuro bwa rusange ku byerekeranye n’ibyo umubiri ukeneye mu mirire. 
Nk’urugero, amagambo dusanga ku gika cya 488 mur’iki gitabo, mu nteruro yakuwe mu 
gitabo cye cyitwa “Ibihamya by’Itorero,” umuzingo wa 2, urupapuro rwa 352, aragira ati, 
“Ibinyampeke n’imbuto byateguwe bitarimo amavuta, kandi mu buryo bworoheje 
bushoboka, ni byo byokurya by’abavuga ko bitegura kwimurirwa kuba mu ijuru.” Mu 
mucyo w’ayandi magambo yanditse ahandi, byagaragaye ko umugambi wa Ellen White 
atari uwo kwigisha ko abazimurirwa mu ijuru bagomba gukoresha ibyokurya birangwa n’ 
“ibinyampeke n’imbuto.” Mu nyandiko ye yanditse mu 1869 atanga inama zo kureka 
gukoresha inyama, iriya nteruro igaragaza “ibinyampeke n’imbuto” nk’ibyokurya bitarimo 
inyama. lyo nteruro ntivugwamo ubunyobwa, imboga, cyangwa ibikomoka ku matungo, 
ibyo Ellen White yemeraga ko bifite akamaro ko kuba bigize gahunda y’imirire yuzuye. 
{IMN 4.2} 

Indi nteruro dusanga ku gika cya 487 cy’urwo rupapuro, yanditswe hashize imyaka 
makumyabiri [iki gitabo cyanditswe], ivuga ku byerekeranye n’imirire itanga intungamubiri, 
ugukomera n’imbaraga ubwonko bukeneye, ivuga “imbuto, ibinyampeke, n’imboga” 
byateguranywe n’ “amata cyangwa amavuta.” Nta bunyobwa buvugwamo. Ku yindi subi 
y’urwo rupapuro, yanditswe mu 1905, “ibinyampeke, ubunyobwa, imboga, n’imbuto” 
bivugwa nk’ibyokurya bisimbura inyama. Mur’iyi nteruro, amata ntabwo avugwamo. 



Nyamara kandi, amata ayavugamo mu nteruro yanditse mu 1909 ku rupapuro rwa 355, aho 
agira ati, “Imboga zikwiriye guteguranwa n’amata make cyangwa amavuta make cyangwa 
ikindi kimeze nka byo kugira ngo bitange uburyohe. ... Abantu bamwe, bitewe no kwirinda 
gukoresha amata, amagi, n’amavuta, bananiwe kubona ibibisimbura umubiri ukeneye ngo 
ube wujuje indyo iboneye, maze kubwo ingaruka z’ibyo, barangwa n’intege nke 
ntibashobore gukora umurimo. Bityo ibyo bizanira inzitizi ivugurura mu by’ubuzima.” 
{IMN5.1} 

Hari izindi ngero nyinshi zisa nk’izo zavuzwe mbere dusanga ko Ellen White atavuga mu 
nteruro imwe ibintu byose uko byakabaye biranga indyo iboneye. Ni ngombwa rero 
kwitonda kugira ngo twumve neza igitekerezo cye kuri buri ngingo. Ntidukwiriye gukoresha 
uko twishakiye interuro dufashe ahantu runaka, kugira ngo tudafata umugabane umwe 
tukawutandukanya n’ubusobanuro rusange. {IMN 5.2} 

Buri Wese Arararikirwa Kwiga 

Icyiflizo cya Ellen White ni uko inyandiko ze ku by’imirire zatera abantu kurushaho kugira 
umwete wo kwiga no gushakashaka iby’imirire irushijeho kuba myiza, kugira ngo zinafashe 
abandi kugira ubumenyi n’ubunararibonye no kwiyongera k’ubushakashatsi. Yaranditse ati: 
{IMN5.3} 

“Imibereho yacu ikwiriye kurangwa no guhora twiga uburyo bwo kwita ku mibiri yacu ikaba 
mitaraga, kugira ngo ingingo zose z’umubiri wacu zikore zuzuzanya.” {IMN 6.1} 

“Ni inshingano yacu idasubirwaho kwiga amategeko yo mu byaremwe tubyitondeye. 
Dukwiriye kwiga ibyo ayo mategeko adusaba bigendanye n’imibiri yacu maze 
tukayubahiriza. Kubigiramo ubujiji ni icyaha.” {IMN 6.2} 

Madame White yiyumvishaga neza ko buri muntu akwiriye kugira ubumenyi bwuzuye, 
abukomoye kw’iterambere rya siyansi ku by’ubushakashatsi mu by’imirire, igihe cyose 
imyanzuro yuzuzanya n’inama zatanzwe binyuze mu nyandiko zahumetswe. {IMN 6.3} 

Akaga k’Ubwaka bwo Gukabya 

Ellen White ntiyatindaga kwerekana akaga kazanwa n’ubwaka bwo gukabya mu bintu 
bihutiyeho, bidatekerejweho, cyangwa bihubukiwe mu gutegura ibyokurya biboneye ku 
muryango. Ibi yabigaragarije mu magambo yavuze agira ati, “kubwo gutegura nabi, 
hagategurwa indyo ituzuye” umubyeyi abasha “kubangamira ndetse akaba yakwica ubuzima 
bw’abantu bakuru n’iterambere ry’umwana.” Muri ayo magambo na none, ararikira 
ababyeyi “gutanga indyo igendanye n’ibyo umubiri ukeneye, bishimishije kandi biryoshye.” 
{IMN 6.4} 



Mu gihe bamwe badasobanukirwa n’impamvu indyo yuzuye kandi itunganye igendana no 
gukoresha ibintu bimwe bikomoka ku mata ku rugero, Ellen White arabishyigikira, kandi 
akarwanya igitekerezo cyo kureka kubikoresha. Ibi turushaho kubisobanukirwa cyane muri 
iki gihe, aho ubumenyi bwerekana ko zimwe mu ntungamubiri ntoya zifitiye umumaro 
ukomeye imikorere y’umubiri. Zimwe muri izo ntungamubiri, nubwo zisa nk’izitaboneka 
mu byokurya by’imboga, dusanga ziganje mu mvange y’indyo igizwe n’amata, amagi 
n’imboga. lyi ndyo ni ingenzi cyane ku bana bakeneye gukura neza kandi nk’uko Ellen 
White abivuga, bakwiriye kurindwa “indyo iteguwe nabi kandi ituzuye.” {IMN 6.5} 

Ahagana mu mpera z’ikinyejana, Ellen White yatangiye kwandika ko bitewe no kwiyongera 
kw’indwara ziboneka mu matungo, ibyokurya byose biva ku matungo, hamwe n’amata, 
bigomba kuzagera igihe bikarekwa (reba ingingo 605-608). Muri icyo gihe kandi, 
yihanangirije kenshi ibyo kwihutira guhubukira gufata icyo cyemezo, maze mu mwaka wa 
1909 atangaza ko igihe kizagera ubwo ibyo bizaba ngombwa, ariko yihanangiriza abantu 
kwirinda gutera abandi ubwoba bashyiraho “ibyemezo by’imburagihe n’amategeko 
akabije.” Yatanze inama avuga ko tugomba “gutegereza kugeza ubwo ibihe bizabidutegeka, 
n’Imana ikadutegurira inzira yo kubyinjiramo.” {IMN 7.1} 

Ibyokurya bigizwe n’amata, amagi n’imboga ni byo byakomeje gufasha Ellen White ubwo 
yari akiri mu murimo kugeza agize imyaka 88 y’ubukuru. {IMN 7.2} 

Kurikiza Amahame y’Ingenzi Igihe Wiga Iki Gitabo 

Mu gihe wiga inama ku mirire ziboneka muri iki gitabo, ugomba kubikora ukurikiza amwe 
mu mahame y’ingenzi. Amabwiriza yose akwiriye kwiganwa ubwenge n’ibitekerezo 
byagutse, hakoreshejwe kumva inama mu buryo rusange, budahabanye, kandi bwuzuye. 
Hakwiriye kubaho ubushishozi mu gihe usoma interuro yose ivugwa mu ngingo runaka y’iki 
gitabo. Bityo, kugira ngo usobanukirwe icyo umwanditsi yari agamije kuvuga, ukwiriye 
kugenzuza interuro iyindi nteruro. Niba amagambo y’interuro imwe asa nk’aho anyuranya 
n’ayandi, umwigishwa w’iki gitabo aba akwiriye kugereranya amagambo y’iyo nteruro 
cyangwa akagereranya aya zombi n’amagambo aboneka mu mwimerere. {IMN 7.3} 

Umwigishwa kandi akwiriye gukurikiza urugero rwa Ellen White akemera kugendera ku 
mahame y’ibanze atatu nk’uko yayavuzeho mu mpapuro ziri imbere, agira ati: {IMN 8.1} 

1. “Guhindura imirire bikwiriye gukorwa buhoro buhoro;” {IMN 8.2} 

2. “Nta murongo runaka ngenderwaho tugamije gutanga ngo ukurikizwe mu by’imirire;” 
{IMN8.3} 

3. “Nta muntu n’umwe ukwiriye kumfatiraho urugero” {IMN 8.4} 



Imyanzuro ku Ivugurura mu by’Ubuzima 


Ivugumra mu by’imirire ni ikintu kivugira ubwacyo kuko gifite akamaro. Imbuto zacyo 
zizagaragazwa n’uko tuzagira ubuzima buzira umuze, imbaraga, umwuka mwiza, no kumva 
tubayeho neza. Ndetse n’imibereho y’ibya Mwuka ibasha kunganirwa n’ingeso 
twimenyereje mu by’ubuzima bwiza. Binyuze mu iterambere rigikomeje kugerwaho 
n’abahanga mu bya siyansi, ni ibintu bishimishije guhamya yuko amenshi mu mahame 
y’ingenzi ndetse n’inyigisho zoroheje, byahishuriwe Abadiventisti b’Umunsi wa Karindwi 
bitumtse ku nyandiko za Ellen White zahumetswe n’Imana. {IMN 8.5} 

Turasabira cyane kandi twifuriza abazasoma iki gitabo bose kugira ngo kizabafashe biruseho 
kugira ubuzima buzira umuze, bwaba ubw’umubiri n’ubw’umwuka. {IMN 8.6} 

Abashinzwe Kurinda Inyandiko za Ellen White 
Washington, D.C. 

September 17, 1976 



IGICE CYA I - IMPAMVU DUKENEYE IVUGURURA 


Kugira ngo Duheshe Imana Ikuzo 

1. Twahawe amahirwe amwe mkumbi mu buzima; kandi buri wese akwiriye kwibaza ati, 
“Ni buryo ki nazigama imbaraga zanjye kugira ngo zizampe inyungu imta izindi? Ni buryo 
ki narushaho gukora icyahesha Imana ikuzo kandi kikagirira umumaro bagenzi banjye?” 
Kuko ubuzima bugira agaciro gusa igihe bukoreshejwe kugira ngo ibyo bigerweho. {IMN 
9.1} 

Inshingano y’ibanze dufite imbere y’Imana n’imbere y’abantu ni ukwiteza imbere. Buri 
mpano Umuremyi wacu yaduhaye ikwiriye kumenyerezwa ikagezwa ku rwego rwo hejum 
rw’ubutungane, kugira ngo tumsheho gukora ibyiza bimta ibindi tubasha gukora. Bityo, 
igihe nk’icyo tukimara dukora ibyiza bikenewe kugira ngo habeho ubuzima buzira umuze 
mu by’umubiri n’intekerezo kandi ubwo buzima bukomeze kubungabungwa. Ntidukwiriye 
gusigingiza cyangwa ngo tuburizemo inshingano iyo ariyo yose y’umubiri n’iy’intekerezo. 
Turamutse tubikoze, twazasamra ingamka zabyo. jlMN 9.2} 

Amahitamo y’Ubuzima cyangwa Urupfu 

Buri muntu wese afite amahirwe, ku rugero runaka, yo guhitamo kuba icyo ashaka kuba cyo. 
Imigisha tugenerwa muri ubu buzima, ndetse n’iyo ahazaza, ayifiteho umhare. Buri 
ntambwe yose atera, imushoboza kwiyubakira imico y’ingenzi, kandi akongererwa 
imbaraga nshya. Aba ashobora buri munsi kongererwa ubwenge n’ubumenyi, akabona 
ibimushimisha uko amshaho gutera imbere, akurira mu mico no mu buntu. Impano ze 
zizarushaho kwiyongera uko azikoresha; kandi uko amshaho gukoresha ubwenge abona, ni 
ko ubushobozi bwe bwo kumenya bumshaho kwiyongera. Ubuhanga bwe, ubumenyi, 
n’imico bizatera imbere byongererwe imbaraga kandi bibe bitunganye. (IMN 10.1} 

Ku rundi mhande, ashobora gutesha agaciro impano ze igihe atazikoresha, cyangwa 
zikanduzwa n’ingeso mbi, kutirinda, cyangwa kudashikama mu by’iyobokamana n’imico 
mbonera. Ubwo rero atangira kugenda ajya mu mworera; bitewe no kutumvira amategeko 
y’Imana n’ay’ubuzima. Ibyifuzo bye biramutegeka, n’ibyo abogamiyemo bikamujyana 
kure. Abona ko icyoroshye ari ukwemera gukumrwa n’imbaraga z’umubi ziba zigikorera 
muri we, aho kuzirwanya ngo ajye mbere. Igikurikiraho ni ukurohama mu bibi, indwara, 
n’umpfli. Aya ni yo mateka y’abantu benshi bagombye kuba bariyeguriye gukorera Imana 
n’abantu. (IMN 10.2} 



Gushaka Ubutungane 


2. Imana ishaka ko tugera ku rugero rw’ubutungane twaheshejwe n’impano ya Kristo. 
Iturarikira guhitamo uruhande rwiza, twifatanya n’ingabo z’ijuru, twemera amahame 
azatubashisha gusubizwamo ishusho y’Imana. Imana yaduhishuriye amahame aduhesha 
ubugingo binyuze mu ijambo ryayo yanditse no mu gitabo cy’ibyaremwe. Inshingano yacu 
ni ukumenya ayo mahame, no gufatanya na Yo kubwo kuyumvira tukemera ko imibiri 
n’ubugingo byacu bisubizwamo intege. {IMN 10.3} 

3. Umubiri mutaraga ni igikoresho cy’Imana. Ni uwayo kuko yawuremye ikanawucungura; 
kandi iyo dukoresha nabi zimwe mu mpano (mbaraga) zawo tuba twiba Imana icyubahiro 
kiyikwiriye. jlMN 11.1} 

Ikibazo cyo Kumvira 

4. Inshingano dusabwa kuzuza imbere y’Imana igihe idusaba kuyegurira imibiri iboneye, 
itunganye, kandi mitaraga ntituzisobanukirwa uko bikwiriye. jlMN 11.2} 

5. Kunanirwa kwita ku mibiri yacu ni igitutsi ku Muremyi. Amategeko Imana yashyizeho 
abaye yubahirijwe, yarinda abantu indwara no gupfa bakenyutse. jlMN 11.3} 

6. Imwe mu mpamvu ituma tudashimishwa n’imigisha y’Imana, ni uko tudaha umwanya 
w’ibanze umucyo yanejejwe no kuduha ku byerekeranye n’amategeko agenga imibereho 
n’ubuzima. {IMN 11.4} 

7. Imana ni yo yashyizeho amategeko agenga imibiri nk’uko ari Yo yashyizeho amategeko 
Cumi. Yandikishije amategeko yayo urutoki rwayo bwite iyandika kuri buri mutsi, buri 
mukaya, na buri mpano Imana yahaye umuntu. {IMN 11.5} 

8. Umuremyi w’umuntu yatunganyije neza imashini y’imibiri yacu. Buri rugingo rukora 
rwaremwe mu buryo butangaje kandi bw’ubwenge. Kandi Imana ubwayo yasezeranye kwita 
kuri iyo mashini y’umubiri ituma ukora neza igihe cyose umuntu yubahirije amategeko yayo 
kandi agakorana n’Imana. Buri tegeko riyoboye imashini y’umuntu rigomba kwitabwaho 
nk’itegeko ry’Imana kubwo inkomoko yaryo, imico, n’akamaro nk’ibyo tubona mu ijambo 
ry’Imana. Igikorwa cyose cyo kutita no kudaha agaciro, gukoresha nabi ayo mategeko 
y’umubiri w’umuntu, ni ukwica itegeko ry’Imana. Tubasha kwitegereza kandi tugatangarira 
umurimo w’Imana ugaragarira mu byaremwe, ariko igitangaza gikomeye tugisanga mu 
mubiri w’umuntu. [Ic yaha cyo gukoresha nabi imibiri cyangwa kwijimisha ubwonko — 
194] {IMN 11.6} 

9. Kwica amategeko y’ubuzima bwacu bigaragara mu kuri nk’icyaha nk’uko bimeze ku 
kwica amategeko icumi. Gukora kimwe muri ibyo ni ukwica amategeko y’Imana. 




Abagomera amategeko y’Imana babikorera mu mibiri yabo bazaba banabasha no kugomera 
ya mategeko Imana yatangarije ku musozi Sinayi. {IMN 12.1} 

Umukiza waeu yihanangirije abigishwa be ababwira ko mbere yuko agaruka hazabaho 
ibintu bimeze nk’ibyabanjirije igihe cy’umwuzure. Abantu bazaba barangwa no kurya no 
kunywa ku buryo burengeje urugero, kandi abatuye isi bazaba bahugiye mu kwishimisha. 
Ibi bintu ni byo biriho muri iki gihe. Abatuye isi bahugiye mu guhaza irari ryabo; kandi 
imbaraga idukururira ku migenzereze y’ab’isi igenda itujyana mu bubata bugamije 
kwanduza imico yacu, imico igenda irushaho gukurura abantu bakarushaho kumera 
nk’abaturage baciriweho iteka b’i Sodomu. Najyaga nibaza ukuntu abatuye iyi si bashobora 
kuzarimbuka, nk’uko abari batuye Sodomu na Gomora barimbutse. Ariko noneho iki gihe 
cyanyeretse impamvu idashidikanywa yo gushayisha mu bibi n’urupfu ruhitana abatuye isi. 
Ibyifuzo by’ubuhumyi ni byo bitegeka intekerezo, kandi imico y’ingenzi iguranwa 
ubuhehesi bukabije. jlMN 12.2} 

Dukwiriye guhora twiga uburyo bwo gufata imibiri yacu igahora ari mitaraga, kugira ngo 
ingingo zayo zose zikorane mu bwuzuzanye. Abana b’Imana ntibashobora guyihimbarisha 
imibiri yokamwe n’imize y’uburwayi cyangwa ifite intekerezo zaremaye. Abiyandavuza mu 
buryo ubwo aribwo bwose bwo kutirinda, haba mu mirire cyangwa mu minywere yabo, baba 
bazimiza imbaraga y’imibiri yabo, kandi basigingiza imbaraga z’intekerezo zabo. (IMN 
12.3} 

10. Kuba amategeko agenga ibyaremwe ari amategeko ava ku Mana, ni inshingano yacu mu 
buryo bwuzuye gutanga igihe cyacu tukayiga tuyatekerezaho. Dukwiriye kuyiga tukamenya 
ibyo adusaba bigendanye no kwita ku mibiri yacu, maze tukabyitwararikaho. [Kubigiramo 
ubujiji ni icyaha]. jlMN 12.4} 

“Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo?” “Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari 
insengero z’Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Kandi ntimuri 
abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza 
Imana.” 1 Kor. 6:15, 19,20. Imibiri yacu yaguzwe na Kristo kugira ngo imubere ibikoresho, 
kandi ntidufite uburenganzira bwo kuyikoreshereza uko twishakiye. Nyamara ibyo umuntu 
yarabikoze. Yakoresheje umubiri we nk’aho amategeko awugenga atabasha kuwuhana. 
Bitewe n’irari ribi, ingingo zawo n’ubushobozi bwawo byabaye ibinyantegenke, birarwara, 
biraremara. Kandi izi ngaruka Satani yazanye kubwo ibishuko bye bwite, azikoresha anenga 
Imana. Yereka Imana umubiri w’umuntu Kristo yacunguye ngo awugire uwe; ngaho 
nimurebe iyo shusho y’umuntu iba igaragara imbere y’Umuremyi we! Bitewe n’uko umuntu 
yacumuye agahindanya umubiri we, kandi agahindanya imigenzereze ye, mbega uburyo 
akoza Imana isoni! jlMN 13.1} 



lyo umugabo n’umugore bihannye by’ukuri, batangira kubona amategeko y’ubuzima Imana 
yashyiriyeho imibereho yabo ngo ibe mizima, maze bagashaka uko birinda ibyateza intege 
nke imibiri yabo, ubwenge bwabo, n’ibitekerezo byabo. Kumvira ayo mategeko bigomba 
kuba inshingano y’umuntu wese. Igihe tutayumviye tugomba guhura n’ingaruka 
z’uburwayi. Tuba tugomba kuzasubiza Imana impamvu ya bene iyo myitwarire 
n’imigenzereze. Bityo, ikibazo tubazwa si iki ngo, “Ni iki abantu bazavuga?” ahubwo ni iki 
ngo, “Mbese nkanjye w’Umukristo, ni buryo ki nafata urusengero Imana yampaye? Mbese 
nakora ibyiza bishoboka byose mu buryo bw’umubiri n’uburyo bw’umwuka ngo ndinde 
umubiri wanjye ukomeze kuba ahantu Mwuka Muziranenge yibera, cyangwa nawuhindura 
igitambo cy’intekerezo mbi n’ibikorwa bibi by’iyi si?” {IMN 13.2} 

Igihano cy’Ubujijji 

11. Imana yagennye amategeko agamije kuyobora imiterere yacu, maze ayo mategeko 
mvajuru iyashyira mu mibereho yacu. Uwo ari we wese ugomeye ayo mategeko, bitinde 
bitebuke, agerwaho n’igihano kigendanye na byo. Inyinshi mu ndwara zagiye zizahaza 
kandi n’ubu zikibabaza abantu bazitewe n’ubujiji bikururiye bwo kutamenya ayo mategeko. 
Bene abo bantu bigira ba ntibindeba ku byerekeranye n’amategeko agenga ubuzima, maze 
bagakora ubutaruhuka kugeza ubwo batagangara, noneho igihe bamaze kugera ku buce, 
umubiri n’intekerezo bitagifite igaruriro, bakajya kwa muganga maze bakiyuhiza imiti 
kugeza ubwo bapfuye. jlMN 14.1} 

Nta Guhora mu Bujiji Igihe Cyose 

12. lyo abantu bamwe babwiwe ibyerekeranye n’ibyiza byo kugira ubuzima bwiza, akenshi 
barakubwira bati, “Turabizi cyane ariko kubikora bikatunanira.” Ntibazirikana ko 
bazabazwa iby’umucyo wose babonye werekeranye no kwitungira amagara mazima, kandi 
ko ingeso yabo yose mbi iba igaragarira mu maso y’Imana. Ntitugomba gufata imibiri yacu 
uko twishakiye. Buri rugingo rw’umubiri, na buri ngirangingo yose y’ubuzima, bikwiriye 
kurindwa imigenzereze mibi yose yabigirira nabi. jlMN 14.2} 

Inshingano yo Kwakira Umucyo 

13. Igihe umucyo wo kwitungira amagara mazima watugeragaho, kuva icyo gihe twakomeje 
kwibaza ibibazo bikurikira, “Mbese naba nshyira mu bikorwa gahunda nziza yo kwirinda 
ku kintu cyose?” “Mbese imirire yanjye yaba inganisha ku rugero rutuma nshobora gukora 
ibintu byinshi kandi birushijeho kuba byiza?” Niba tudashobora gusubiza ibi bibazo 
twemera ibyo bitubaza, twaba duhagaze imbere y’Imana dutsindwa n’urubanza, kuko 
izatubaza iby’umucyo yashyize imbere yacu. Imana yirengagije igihe cy’ubujiji twabayemo, 
ariko uko umucyo ugenda urushaho kutugeraho, iradusaba guhindura imigenzereze yacu 




mibi igamije kurimbura ubuzima bwacu, maze tugafata umwanya ukwiriye wo kumvira 
amategeko agenga imibiri yacu. {IMN 15.1} 

14. Ubuzima bwiza ni ubutunzi. Mu butunzi dufite bw’igihe gihita, ubu ni bwo butunzi 
buruta ubundi bwose. Turamutse tudafite ubuzima bwiza, gushaka ubukire, kwiga, no 
gushaka icyubahiro byaba bisa nko gukora ubusa. Nta na kimwe muri ibyo cyaduha 
umunezero tubaye tudafite ubuzima bwiza. Ni icyaha gikabije gukoresha nabi ubuzima 
bwiza Imana yaduhaye. Bene uko kubukoresha nabi bituma imibiri yacu ihinduka 
iminyantege nke, tugahora tutagira icyo tugeraho, ndetse niyo twaba dufite amashuri angana 
iki. jlMN 15.2} 

[Tubona ingero nyinshi z’imibabaro abantu bikururiye bitewe no kwirengagiza uwo mucyo] 
jlMN 15.3} 

15. Imana yatanze ku bwinshi ibituma ibiremwa byayo bikomeza kubaho mu munezero. lyo 
amategeko yayo ataza kugomerwa, byose bigakorwa mu buryo buhuye n’ubushake bwayo, 
umuntu yari kugira ubuzima bwiza, amahoro, n’umunezero mu mwanya w’amakuba, n’ibibi 
bihoraho. jlMN 15.4} 

16. Gukurikiza neza amategeko Imana yashyize mu mibereho yacu bizaduha icyizere cyo 
kugira ubuzima bwiza, kandi ntihazabaho kwica amabwiriza yayo. jlMN 16.1} 

Igitambo Kitagira Inenge 

17. Mu muhango wakorwaga kera n’Abayahudi baramya Imana, basabwaga ko igitambo 
cyose bazanye imbere y’Imana kigomba kuba kidafite inenge. Mu Byanditswe byera 
tubwirwa ko tugomba gutanga imibiri yacu ho ibitambo bizima, byera, bishimwa n’Imana, 
ariko kuyikorera kwacu gukwiriye (Rom. 12:1). Turi umurimo w’intoki z’Imana. Igihe 
umunyezaburi yatekerezaga ku murimo utangaje Imana yakoreye umuntu, yaravuze ati, 
“Naremwe mu buryo buteye ubwoba butangaza.” Hari abantu benshi bize amashuri bagira 
ubumenyi mu bya siyansi, ndetse bakaba bazi n’inyigisho y’ukuri, nyamara bakaba 
badasobanukiwe amategeko agenga ubuzima bwabo. Imana yaduhaye ubushobozi 
n’impano; kandi ni inshingano yacu, nk’abahungu n’abakobwabayo, kubikoresha mu buryo 
burusha ubundi kuba bwiza. Nituramuka dusigingije izo mbaraga n’ubushobozi 
by’intekerezo cyangwa umubiri tubimenyereza ingeso mbi cyangwa tukabyicisha irari ribi, 
ntibizadushobokera kubaha Imana nk’uko bikwiriye. (IMN 16.2} 

18. Imana idusaba kuyegurira imibiri yacu nk’ibitambo bizima, ntidusaba ibitambo 
byapfiiye cyangwa ibitambo bigiye gupfa. Ibitambo byatangwaga kera n’Abaheburayo 
byagombaga kuba bidafite inenge. None se koko Imana yanezezwa n’igitambo cy’umuntu 
cyuzuye uburwayi kandi gihumanye? Itubwira ko imibiri yacu ari insengero za Mwuka 



Muziranenge; kandi Ikadusaba kwita kuri uru rusengero, kugira ngo ruhinduke ahantu 
hakwiriye ho guturwa na Mwuka. Intumwa Pawulo aduha uyu muburo: “Kandi ntimuri 
abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igieiro. Nuko rero mutume imibiri yanyu 
n’umwuka wanyu [by’Imana] bihimbaza Imana.” Ikintu cyose kigendanye no kurinda 
umubiri ngo ugire ubuzima bwiza gikwiriye kwitabwaho, kugira ngo abantu babashe 
gukorera Imana umurimo uboneye, kandi babashe no gusohoza inshingano zabo mu 
muryango no mu gihugu. {IMN 16.3} 

Igitambo Cyuje Imbabazi 

19. Dukwiriye kunguka ubumenyi ku byerekeranye n’uburyo bw’imirire, iminywere, 
n’imyambarire kugira ngo turinde ubuzima bwacu. Indwara iterwa no kwica amategeko 
agenga ubuzima; ni ingaruka yo kwica itegeko ry’ibyaremwe. Inshingano yacu y’ibanze, 
dushinzwe imbere y’Imana, imbere yacu n’imbere ya bagenzi bacu, ni ukumvira amategeko 
y’Imana, akubiyemo amategeko agenga ubuzima. lyo turwaye, twikoreza inshuti zacu 
umutwaro uremereye, kandi natwe tukaremereza imiryango yacu na bagenzi bacu mu buryo 
budakwiriye. Kandi igihe dupfuye imbura gihe tuzize kwica amategeko agenga ibyaremwe, 
duteza abandi agahinda n’umubabaro; tuba tugomwe bagenzi bacu ibyo twagombye 
kubakorera turi bazima; tuba twambuye abagize imiryango yacu ibyiza n’ubufasha 
twagombye kubakorera; kandi tukaba twibye Imana inshingano y’umurimo yiflizaga ko 
twayikorera twamamaza ikuzo ryayo. Nonese ubwo, murumva tutaba twishe itegeko 
ry’Imana mu buryo bubi birenze urugero? Ariko Imana yacu ni Imana yuje imbabazi, 
ubuntu, igira neza, kuko iyo umucyo ugeze ku bantu bari barandavuje ubuzima bwabo mu 
byaha, maze bakemera ibyaha byabo, bakihana maze bagashaka imbabazi z’Imana, yemera 
igitambo [ituro] cyabo cyoroheje bayituye, maze ikabakira. Mbega ukuntu igaragariza 
umunyabyaha wihana imbabazi zayo ntiyange no kwakira ubuzima aba asigaranye bwahuye 
n’umubabaro! Kubwo imbabazi nyinshi igira, ikiza bene aba bantu bakamera nk’abakuwe 
mu muriro. Ariko mbega igitambo cyoroheje, igitambo cyuje imbabazi birenze urugero, cyo 
kwemera kwiyegurira Imana izira inenge kandi itunganye! Imbaraga z’ubwenge zacogojwe 
n’ingeso mbi z’ibyaha abantu biyandavujemo. Ibyifuzo byaranduye, ishusho y’ubugingo 
n’umubiri irasibangana. {IMN 17.1} 

Impamvu Dukeneye Umucyo ku Bugorozi mu by’Ubuzima 

20. Uhoraho yatumye umucyo we kutumurikira muri iyi minsi iheruka, kugira ngo ubwihebe 
n’umwijima byaranze abo mu bihe byahise kubwo kwinangira mu byaha bitamuruke ku 
rugero runaka, kandi ngo isayo y’ibibi byabagezeho bitewe no kutirinda mu mirire no mu 
minywere bigabanuke. {IMN 18.1} 



Mu bwenge bwe, Uhoraho yateguye kugeza ubwoko bwe ku rugero ruzabubashisha 
kwitandukanya n’iby’isi mu by’umwuka no mu migenzereze, kugira ngo abana babo 
batabasha kujyanwa mu bishuko byo kuyoborwa n’ibigirwamana, ngo bahindanywe no 
kwangirika kw’iki gihe. Umugambi w’Imana ni uko ababyeyi b’abizera hamwe n’abana 
babo bahagarara bashikamye nk’abahamya nyakuri bahagarariye Kristo, abakandida 
biteguye guhabwa ubugingo buhoraho. Abasangiye kamere y’ubumana bazahunga 
kwangirika kw’ibinezeza byuzuye kuri iyi si. Ntibishoboka ko abiyandavuza kamere y’irari 
n’ibinezeza bagera ku butungane bwa Gikristo. {IMN 18.2} 

21. Imana yemereye umucyo w’ubugorozi mu by’ubuzima kutumurikira muri iyi minsi 
iheruka, kugira ngo nitugendera muri uwo mucyo dushobore guhunga akaga k’uburyo 
bwinshi kabasha kutugeraho. Satani arakorana imbaraga nyinshi ajyana abantu benshi mu 
byo guhaza irari ku buryo bukabije, kwishimira ibibanezeza, no kumara iminsi yabo bari mu 
by’ubupfapfa. Abereka ibirangaza byo mu buzima burangwa no kwishimira ibinezeza no 
kwikunda gukabije. Akuzuza imbaraga zo kutirinda mu ntekerezo zabo n’imibiri yabo. Uwo 
abashije kunesha, amushyira munsi y’ubutware bwe, aho akomeza kumushukashukira no 
kumubuza uburyo, maze uwo mwanzi w’ubutungane bwose agasigara agenzura 
ibimunezeza byose. jlMN 18.3} 

22. Kugira ngo turinde amagara yacu, tugomba kwirinda muri byose, kwirinda mu byo 
dukora, kwirinda mu byo turya no mu byo tunywa. Data wo mu ijuru yatwoherereje umucyo 
w’ubugorozi mu by’ubuzima kugira ngo aturinde ibibi bituruka ku irari ryangijwe n’icyaha, 
kandi ngo abakunda ubutungane n’ubuziranenge babashe kumenya uburyo bwo 
gukoreshanya ubwenge ibintu byiza yabahaye, kandi mu gukoresha amahame yo kwirinda 
mu mibereho yabo ya buri munsi, babashe kwezwa n’ukuri. {IMN 19.1} 

23. Reka igihe cyose tujye tuzirikana ko impamvu y’ingenzi y’ubugorozi mu byo kwirinda 
ari ukurinda mu buryo bwose bushoboka iterambere ry’ubwenge, ubugingo n’umubiri. 
Amategeko yose yo mu byaremwe, ari yo mategeko y’Imana, yashyiriweho kutuzanira 
ibyiza. Kuyumvira bitwongerera ibyishimo muri ubu buzima bwa none, kandi bikadufasha 
no kwitegura kubaho ubuzima bw’iteka ryose. {IMN 19.2} 

Akamaro k’Amahame Agenga Ubuzima 

24. Neretswe ko amahame twahawe mu minsi ya mbere y’ubutumwa ari ingenzi cyane kandi 
ko akwiriye kwitabwaho cyane muri iki gihe nk’uko yari ari icyo gihe. Hari bamwe batigeze 
bakurikiza umucyo watanzwe werekeranye n’imirire. Ubu noneho igihe kirageze ngo bakure 
urumuri aho ruteretse maze bareke rumurike cyane, rurabagirane. {IMN 19.3} 



Amahame yo kwitungira amagara mazima afite ubusobanuro bukomeye kuri buri muntu 
wese muri twe by’umwihariko, no ku bantu bose muri rusange .... {IMN 20.1} 

Ubu abantu bose baranyura mu kigeragezo kugira ngo bemerwe. Twabatirijwe muri Kristo, 
kandi nituramuka dukoze uruhare rwacu twitandukanya n’ikintu cyose cyadukururira 
gusubira inyuma kikaba cyatujyana aho tudakwiriye kuba, tuzahabwa imbaraga yo gukurira 
muri Kristo, we Mutwe wacu muzima, maze tuzabone agakiza k’Imana. {IMN 20.2} 

Mu gihe gusa tubaye abanyabwenge tukagendera mu mahame agenga ubuzima buzira 
umuze, nibwo tubasha gukanguka rwose tukabona imbaraga z’ikibi ziterwa no gukoresha 
imirire idatunganye. Abamara kubona amakosa babayemo bakagira ubutwari bwo 
kuyazibukira no guhindura ingeso zabo, bazabona ko inzira y’ubugorozi isaba guhora uri ku 
rugamba no kwihangana gukomeye. Ariko igihe bazahindura bagakoresha imirire ikwiriye, 
bazabona ko gukoresha ibyokurya bafataga mbere nk’ibitagirira nabi imibiri yabo, 
bibahindukira buhoro buhoro urufatiro rwo kwirinda indwara zo kuribwa mu nda n’izindi 
ndwara. {IMN 20.3} 

Ku Ruhembe rw’Imbere rw’Abagorozi 

25. Abadiventiste b’Umunsi wa Karindwi bafite amahame y’ukuri y’agaciro gakomeye. Mu 
gihe gisaga imyaka mirongo ine ishize, Uhoraho yaduhaye umucyo udasanzwe werekeranye 
n’ubugorozi mu by’ubuzima, ariko se twaba tuwugenderamo dute? Ni bangahe banze 
gukurikiza inama z’Imana! Nk’ubwoko bw’Imana, dukwiriye kurushaho gukurikiza 
umucyo twabonye. Inshingano yacu ni ugusobanukirwa no kubahiriza amahame 
y’ubugorozi mu by’ubuzima. Ku byerekeranye n’amahame yo kwirinda, ni twebwe 
dukwiriye kuba nyambere kurenza abandi bantu. Nyamara kandi, hari bamwe muri twebwe 
b’abizera b’itorero b’abahanga mu byanditswe, ndetse n’abagabura b’ubutumwa bwiza, 
baha agaciro gake umucyo Imana yatanze kuri iyo ngingo. Bararya uko bishakiye kandi 
bagakora uko bishakiye. {IMN 20.4} 

Reka abigisha n’abayobozi bakora uyu murimo bashikame ku mahame ya Bibiliya ku 
byerekeranye n’ubugorozi mu by’ubuzima kandi bahe ubuhamya budaciye ku ruhande 
abantu bose bizera ko turiho mu bihe biheruka by’amateka y’iyi si. Hagomba kubaho 
umurongo utandukanya abakorera Imana n’abakorera inyungu zabo bwite. {IMN 21.1} 

26. Mbese abantu “bategereje ibyiringiro by’umugisha, ari byo kuzaboneka k’ubwiza bwa 
Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n’Umukiza watwitangiriye kugira ngo aducungure 
mu bugome bwose, kandi wuhagiriye abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira 
ishyaka ry’imirimo myiza” (Tito 2:13, 14), bashobora kugenda inyuma y’ab’ingirwamadini 
b’iki gihe batizera kugaruka k’Umukiza wacu? Abantu be bwite, abo yuhagira ngo abeze. 



kugira ngo azabimurire mu ijuru badahuye n’urupfu, ntibakwiriye kuba ab’inyuma mu 
gukora imirimo myiza. Mu mihati yabo yo kwiyeza ubwabo bakamaraho imyanda yose 
y’umubiri n’umwuka, batunganyirizwa kuba abera bubaha Imana, bakwiriye kuba ku 
ruhembe rw’imbere kurusha abandi bantu bose bo ku isi, nk’uko umurimo wabo uruta kure 
uw’abandi bose. {IMN21.2} 

Ubugorozi mu by’Ubuzima no Gusengera Abarwayi 

27. Kugira ngo tubashe kwezwa no gukomeza kubonera, twebwe Abadiventiste b’Umunsi 
wa Karindwi tugomba kugira Mwuka Muziranenge mu mitima yacu no mu ngo zacu. 
Uhoraho yampaye umucyo anyereka ko igihe Abisiraheli b’iki gihe bazaba bicishije bugufi 
imbere y’Imana, bakiyeza imyanda yose yahumanyije insengero z’imitima yabo, Uhoraho 
azumva amasengesho bazasabira abarwayi, maze abahere umugisha mu gukoresha imiti 
Imana yabahaye ngo ibakize indwara. Igihe umuntu azakoresha kwizera agakora uko 
ashoboye ngo arwanye indwara, akoresheje uburyo bworoshye bwo kwivuza Imana 
yamuhaye, uwo muhati we Imana izawuhira. jlMN 21.3} 

Nyuma y’umucyo mwinshi abantu b’Imana bahawe, nibaramuka bakomeje kugundira 
ingeso mbi, bakanga kureka inarijye ngo bemere kwakira ivugurura, bazahura n’ingaruka 
z’uko kwigomeka. Nibaramuka biyemeje gukomeza kugundira irari ribi, ntabwo Imana 
izabakiza ingaruka zo kwinangira kwabo. “Bazaryamana umubabaro” Yesaya 50:11. {IMN 
22 . 1 } 

Abihandagaza bakavuga bati “Imana yarankijije, sinkeneye kwitwararika mu mirire yanjye, 
nshobora kurya no kunywa nk’uko mbishaka,” bazabona ko mu mibiri yabo no mu bugingo 
bwabo bakeneye cyane imbaraga y’Imana ivugurura imibereho yabo. Bitewe n’uko Imana 
yabakijije kubw’ubuntu bwayo, ntimugomba gukomeza kwifatanya n’imigenzereze y’iyi si. 
Mujye mugenza nk’uko Kristo yabategetse nyuma yo kubakiza akababwira ati, “genda, 
ntukongere gukora icyaha.” Yohana 8:11. Irari ntirikwiriye kubabera ikigirwamana. {IMN 
22 . 2 } 

28. Ivugurura mu by’ubuzima ni icyiciro cy’umurimo wihariye w’Imana kubwo inyungu 
z’ubwoko bwayo... {IMN 22.3} 

Nabonye ko impamvu y’ingenzi ituma Imana itumva amasengesho abagaragu bayo basenga 
basabira abarwayi bari muri twe ari uko batayihesha icyubahiro mu byo bakora igihe bica 
amategeko yayo agenga ubuzima. Kandi nabonye ko Imana yashyizeho gahunda 
y’ivugurura mu by’ubuzima inashyiraho Ibigo by’Ubuzima kugira ngo bitegure inzira 
y’amasengesho asenganywe kwizera ngo abashe gusubizwa mu buryo bwuzuye. Kwizera 
n’imirimo myiza bikwiriye guhora ari isanga n’ingoyi mu gukiza abakomeretse bari muri 



twe, kandi bikabahuriza mu guhimbaza Imana hano kuri iyi si, no kuzaragwa agakiza igihe 
Kristo azaba agarutse. {IMN 22.4} 

29. Benshi bibwira ko Imana izabarinda indwara bitewe gusa no kumva ko bayisabye 
kubibakorera. Nyamara Imana ntiyita ku masengesho yabo, bitewe n’uko kwizera kwabo 
kutigeze gutunganywa n’imirimo. Imana ntizakora igitangaza cyo kurinda indwara abatita 
ku buzima bwabo, ahubwo bakagomera amategeko y’ubuzima, kandi ntibakoreshe imbaraga 
ngo birinde indwara. Nituramuka dukoze ibyo dushoboye ku ruhande rwacu kugira ngo 
tugire amagara mazima, nta kabuza ibyo bizakurikirwa n’imigisha tuzabona, kandi 
tuzashobora gusaba Imana twizeye ngo ihe umugisha imihati yacu mu kwirindira ubuzima. 
Nayo rero izasubiza amasengesho yacu, niba ibyo bigamije guhesha izina ryayo icyubahiro. 
Ariko nimureke twese dusobanukirwe ko dufite umurimo tugomba gukora. Ntabwo Imana 
izakora igitangaza cyo kubungabunga ubuzima bw’abantu bitwara nabi bateza indwara 
imibiri yabo, bitewe no kutita ku mategeko y’ubuzima. {IMN 22.5} 

Abishimira gutegekwa n’irari ryo kwifiiza kwabo, bakagerwaho n’umubabaro bitewe no 
kutirinda kwabo, maze bagafata ibiyobyabwenge ngo bibagabanyirize uburibwe, bagomba 
kumenya ko Imana itazababara ngo ize gukiza ubuzima n’imibereho byashyizwe mu kaga 
kameze gatyo. Impamvu iba ibyaye ingaruka. Ku iherezo, icyo abenshi bakora, ni 
ugukurikiza amabwiriza y’ijambo ry’Imana, bakajya gusaba abakuru b’itorero kubasengera 
ngo babashe kongera kubona amagara mazima. Ntabwo Imana iba yiteguye gusubiza ayo 
masengesho asabiwe bene abo bantu, kuko izi neza yuko baramutse bongeye kugira amagara 
mazima, basubira na none gutambira amagara yabo ku gicaniro cy’ibyifuzo by’irari 
rirwanya ubuzima buzira umuze. {IMN 23.1} 

Isomo Dukura ku Gutsindwa kw’Abisiraheli 

30. Uhoraho yahaye ijambo rye Abisiraheli ba kera, ababwira ko nibaramuka 
bamunambyeho, bagakora ibyo abasaba byose, azabarinda indwara zose nk’izo yateje 
Abanyegiputa; ariko iri sezerano ryari riherekejwe n’ikigombero cyo kuyumvira. lyo 
Abisiraheli baramuka bumviye amabwiriza bahawe, maze bagakoresha amahirwe bafite, 
baba barahindutse icyigisho cy’ubuzima no gukungahara abatuye isi bose bagomba 
kwigiraho. Abisiraheli bananiwe kuzuza umugambi Imana yari ibafitiye, bityo babura 
imigisha yari ibagenewe. Ariko Yosefu, Daniyeli, Mose, Eliya n’abandi benshi, batubereye 
ibyitegererezo by’ingenzi by’ababayeho imibereho itunganye ikurikije uwo mugambi 
w’ukuri. No muri iki gihe, gukiranuka kuzazana ingaruka zimeze nk’izo. Natwe twandikiwe 
ngo, “Muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b’ubwami, ishyanga ryera n’abantu Imana 
yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry’Iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima 
ikabageza mu mucyo wayo w’itangaza.” 1 Petero 2:9. {IMN 23.2} 



31. lyo Abisiraheli baramuka bumviye amabwiriza bahawe, maze bagakoresha amahirwe 
bafite, baba barahindutse icyigisho cy’ubuzima no gukungahara abatuye isi bose bagomba 
kwigiraho. lyo ubwo bwoko buramuka bugize imibereho ikurikije umugambi w’Imana, 
buba bwararinzwe indwara zashegeshe ibindi bihugu. Baba bararushije abandi bantu bose 
kugira imbaraga z’umubiri n’imbaraga z’ubwenge. {IMN 24.1} 

Isiganwa rya Gikristo 

32. “Mbese ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe? 
Namwe abe ari ko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri 
byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe 
tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika” (1 Kor. 9:24, 25). (IMN 24.2} 

Aha tuhabona ibyiza byo kwimenyereza kwifata no kwirinda. Intumwa Pawulo abitwereka 
mu ishusho igaragaza urugamba mu by’umwuka n’ingororano zarwo, aho atwibutsa uburyo 
imikino itandukanye yatangijwe n’Abagereki mu bihe bya kera bakayikorera guhesha 
icyubahiro imana zabo. Abagombaga kujya muri iyo mikino, batozwaga gukurikiza 
amategeko ku buryo bukaze. Ikintu gikundwa cyose cyashoboraga gucogoza imbaraga 
z’umubiri cyararekwaga. Babuzwaga gukoresha ibyokurya bikomoka ku matungo n’inzoga, 
kugira ngo babone imbaraga z’umubiri, bakomere, kandi babe bashikamye. {IMN 24.3} 

Gutsindira igihembo babaga baharaniye, cyabaga kigizwe n’amashami y’amababi 
y’imikindo bambikaga umuntu ku mutwe bikagendana no gukomerwa amashyi kw’imbaga 
y’abantu babaga baje mu birori, ni cyo gihembo kiruta ibindi baharaniraga. Niba ibintu 
nk’ibyo byarasabaga ukwihangana, bigasaba ukwifata gukomeye gutyo, kugira ngo umuntu 
agire icyizere cyo kubona igihembo nk’icyo kidafite agaciro, kandi cyahabwaga umuntu 
umwe gusa, mbese ukwitanga dusabwa kwahwana n’iki, ukwifata dusabwa byangana iki, 
kugira ngo tuzahabwe ikamba ridashira, tuzegukane ubugingo buhoraho! {IMN 24.4} 

Dufite umurimo tugomba gukora: kwigomwa gukomeye no gukorana ubushake. Ingeso zacu 
zose, ibituryohera byose, n’ibyo tubogamiraho byose bigomba kumenyerezwa bikaba 
mahwi n’amategeko agenga imibereho n’ubuzima. Nitubigenza dutyo, tuzaba twizeye 
umutekano w’imibiri yacu, dufite n’ubwenge butyaye budushoboza kugenzura ikibi 
tukagitandukanya n’icyiza. {IMN 25.1} 

Twigire kuri Daniyeli 

33. Kugira ngo dusobanukirwe uko bikwiriye ukuri kw’inyigisho yo kwirinda, tugomba 
kuyiga dushingiye kuri Bibiliya. Nta handi kandi tubasha kubonera ubusobanuro bwagutse 
ndetse ngo tuhabone icyitegererezo cyo kwirinda nyakuri hamwe n’imigisha igendana na 



byo, kumsha uko tubibwirwa mu gitekerezo ey’umuhanuzi Daniyeli hamwe na bagenzi be 
b’Abaheburayo babaga mu ngoro i Babuloni. ... {IMN 25.2} 

Imana yubahisha iteka abayitunganira. Abasore bafite impano kurusha abandi bo mu bihugu 
byose byatwarwaga n’umutware ukomeye bari barahurijwe i Babuloni, ariko muri bo 
abanyagano b’Abaheburayo bari bahebuje abandi bose. Bari abasore bashinguye, bafite 
intambuko nziza, b’uburanga, bafite intekerezo zitunganye, badafite ikizinga; ibi byose 
byari ibimenyetso biranga ingeso zabo, ibimenyetso by’ubwiza buranga abubahiriza 
amategeko y’ibyaremwe. {IMN 25.3} 

Igitekerezo cya Daniyeli na bagenzi be cyashyizwe mu nzandiko zahumetswe n’Imana 
kugira ngo gifashe urubyiruko mzabaho uko ibihe bihaye ibindi. Ibyo abo bashoboye 
gukora, n’abandi babasha kubikora. Mbese aba basore b’Abaheburayo ntibahagaze 
bashikamye mu bigeragezo kandi bagatanga ubuhamya bukomeye bagaragaza kwirinda 
nyakuri? N’abasore b’iki gihe rero babasha gutanga ubuhamya nk’ubwo. {IMN 25.4} 

Icyigisho tubona hano dukwiriye kumshaho kukizirikana. Ingorane dufite si ukugira bike, 
ahubwo ni ukugira ibirenze umgero. Kenshi duhura n’ikigeragezo cy’umurengwe. 
Abashaka kurinda imbaraga zabo ngo zidaca ukubiri n’umurimo w’Imana bagomba 
kubahiriza gahunda yo kwirinda mu mikoreshereze y’imigisha ibaha, kimwe no kureka 
rwose ingeso yose itesha agaciro kandi y’umkozasoni. {IMN 25.5} 

Umbyimko rw’iki gihe mrakumrwa n’ibinezeza bigamije kugerageza irari ryarwo. 
By’umwihariko, mu mijyi yacu minini, harimo ibikumra umutima by’uburyo bwinshi kandi 
mu buryo bworoshye. Abameze nka Daniyeli, bakirinda kwiyandurisha ibyo bibi, 
bazasamra ingororano zo kwirinda kwabo. Imbaraga nyinshi z’ubuzima bwabo hamwe 
n’ubushobozi bwo kwihangana kwabo kwagiye kwiyongera bibabera ububiko bubagoboka 
mu gihe bibaye ngombwa. {IMN 26.1} 

Ingeso zitunganye z’umubiri zerereza imbaraga z’ibitekerezo. Ubushobozi bw’ubwenge, 
imbaraga z’umubiri, no kugira uburame biterwa no kubahiriza amategeko ahoraho. Ibi 
ntibipfa kwizana, cyangwa ngo biboneke kubwo amahirwe. Ntabwo Imana ibasha 
kunyuranya na kamere yayo ngo irinde umuntu ingamka zo kugomera amategeko aranga 
ibyaremwe. Hari ukuri kw’ingenzi dusanga mu mugani ugira uti, “Buri muntu ni we umenya 
ubuzima bwe.” Mu gihe ababyeyi ari bo bagira umhare mu murage w’imico iranga abana 
babo, ndetse bakabategurira n’uburere no kunagurwa bizabafasha binyuze mu mashuri, ni 
n’ukuri ko inzego z’imirimo dushinzwe hamwe n’akamaro dufitiye iyi si biterwa ahanini 
n’ibikorwa byacu bwite. Daniyeli na bagenzi be bishimiye inyungu bavanye mu burere no 
kunagurwa babonye mu myaka ya mbere y’ubuzima bwabo, ariko izo nyungu ubwazo 
ntizajyaga kuba zihagije ngo zibahindure icyo babaye. Igihe cyarageze kugira ngo bakore 



umhare rwabo, ubwo ahazaza hari kugenwa n’imyitwarire yabo. Noneho bafata icyemezo 
cyo kuba indahemuka ku masomo bigishijwe bakiri bato. Gutinya Imana, ari ryo shingiro 
ry’ubwenge, ni byo byabaye umfatiro rw’ugukomera kwabo. Mwuka w’Imana yahaye 
imbaraga buri mugambi nyakuri wose, na buri cyemezo cyose. {IMN 26.2} 

34. Igihe aba basore [Daniyeli, Hananiya, Meshaki, na Azariya] bari muri iri shuri 
ryabateguraga, ntibahawe uburenganzira bwo kuba i bwami gusa, ahubwo banasabwe kujya 
barya ibyokurya by’inyama, bakananywa na vino byavaga ku meza y’umwami. Mu 
kubakorera ibi byose, umwami yabaga agamije kubahesha icyubahiro gikomeye, ndetse 
akanita ku iterambere ry’umutekano w’imibiri n’ubwenge byabo ku rwego rwo hejum. 
jlMN 27.1} 

Mu nyama zahabwaga umwami, habagamo inyama z’ingumbe n’izindi zabaga zaravuzwe 
mu mategeko ya Mose ko ari ibyokurya byanduye, kandi byari byarabujijwe Abaheburayo. 
Ahangaha Daniyeli yahahuriye n’ikigeragezo kitoroshye. Nonese yajyaga gukurikiza 
inyigisho z’ababyeyi be ku byerekeranye n’inyama n’ibinyobwa maze agakoza isoni 
umwami, bikamuviramo kubura umwanya ndetse akaba yabura n’ubugingo bwe, cyangwa 
yari kwirengagiza itegeko ry’Umwami Imana maze akemera kurebwa neza n’umwami, 
bityo akemera izo nyungu zitagira uko zingana zigamije iterambere ry’ubwenge bwe no 
guhendwa n’iby’isi? {IMN 27.2} 

Ntabwo Daniyeli yashidikanyije. Yafashe icyemezo cyo guhagarara kigabo akarinda 
ubudahemuka bwe, uko byamugendekera kose. Nuko “agambirira mu mutima we 
kutaziyandurisha ibyokurya by’umwami cyangwa vino yanywaga.” {IMN 27.3} 

Benshi mu bavugwa ko ari Abakristo muri iki gihe bemeza ko Daniyeli yari umuntu ukabya, 
ndetse bakamufata nk’umuntu udasanzwe na nyamwigendaho. Babona ko ikibazo cyo kurya 
no kunywa atari ikintu cy’agaciro gakomeye ku buryo cyatuma umuntu afata icyemezo 
kidakuka, icyemezo cyatuma umuntu yiyemeza no guhara inyungu z’iyi si. Abatekereza 
batyo bazabona ku munsi w’urubanza ko bateshutse bakareka ibyo Imana yabasabye, maze 
bakishyiriraho ibyo bibwira ubwabo nk’urugero rubereka icy’ukuri n’ikitari ukuri. 
Bazabonako ibyo batahaga agaciro atari ko byari biri mu maso y’Imana. Ibyo Imana isaba 
bikwiriye kubahirizwa mu buryo butunganye. Abemera kandi bakubahiriza rimwe mu 
mabwiriza yayo kuko ari byo bibagororokeye, nyamara ntibubahirize n’irindi bitewe n’uko 
babona ko kuryubahiriza bibasaba kwigomwa, bigapfobya urugero rwo gukurikiza 
icy’ukuri, baba bahaye abandi urugero rwo gupfobya amategeko atunganye y’Imana. Ijambo 
ngo, “Niko Uhoraho avuga” ni ryo rigomba kuba urugero rwacu muri byose.... {IMN 27.4} 

Imico ya Daniyeli yagaragarijwe abatuye isi nk’urugero rw’icyo ubuntu bw’Imana bubasha 
gukorera abantu bacumuye kandi bagaheneberezwa na kamere y’icyaha. Igitekerezo 



cy’imibereho yo kwiyanga kwe cyongerera imbaraga kamere muntu dusangiye na we. 
Imibereho ye tuyibonamo imbaraga zidutera natwe umwete wo kurwanya ikigeragezo, maze 
dushikamye mu buntu kandi twicishije bugufi, tugahagarara mu kuri igihe dusakiranye 
n’ikigeragezo gikomeye. {IMN 28.1} 

Daniyeli yashoboraga kubona urwitwazo rusa nk’urwumvikana rumutera kudakurikiza 
gahunda yari yarihaye yo kwirinda; ariko kwemerwa n’Imana ni byo byari bifite igiciro 
kinini kuri we kurusha kugirirwa neza n’umutegetsi ukomeye wo ku isi, igiciro ndetse kiruta 
imibereho ubwayo. Kuba imyitwarire ya Daniyeli yaramuhesheje kugirira umugisha kuri 
Melizari umutware warindaga abasore b’Abaheburayo, byatumye amusaba kubemerera 
kutarya ku byokurya by’inyama byo ku meza y’umwami, cyangwa ngo banywe kuri vino 
ye, ibyo bituma Melizari atinya ko umwami atamwishimira, bityo akaba yabura n’ubugingo 
bwe. Kimwe nk’uko abenshi muri iki gihe babyibwira, yatekerezaga ko indyo yoroheje 
ishobora gutuma aba basore basa nabi, bakarwara, ndetse ntibagire imbaraga z’umubiri, 
nyamara indyo ihenze cyane yavaga ku meza y’umwami ikaba ariyo yari kubahindura 
abasore b’intarumikwa kandi beza, kandi ko yari kubaha imbaraga nyinshi kurusha abandi 
bose. jlMN 28.2} 

Daniyeli asaba ko babaha iminsi icumi yo kugeragezwa, abo basore b’Abaheburayo 
bakayimara barya ibyokurya byoroheje, mu gihe bagenzi babo bari kuba barya ku byokurya 
bivuye ku meza y’umwami. Amaherezo icyifuzo cyabo cyaremewe, maze Daniyeli yumva 
afite icyizere ko azagera ku mugambi we. Nubwo yari akiri muto, Daniyeli yari yarabonye 
ingaruka zibabaje ku bantu bagiye bakoresha inzoga hamwe no kubaho ubuzima 
bw’umurengwe bikabazanira ingaruka ku mubiri no mu ntekerezo. jlMN 28.3} 

Nyuma y’iminsi icumi, umusaruro wabonetse wanyuranye n’ibyo Melizari yibwiraga ko 
bizaba. Abasore bari barimenyereje kwirinda bari bakeye, babyibushye, bafite imbaraga 
z’umubiri n’iz’ibitekerezo, baruta kure bagenzi babo bari barirundumuriye mu mururumba 
wo kugira ipfa ry’ibyokurya. Nk’ingaruka y’icyo kigeragezo, Daniyeli na bagenzi be 
bemerewe gukomeza imirire yabo yoroheje mu gihe cyose bamaze mu ishuri 
ryabateguriraga gukora inshingano zabo i bwami. jlMN 29.1} 

UBUSHAKE BW’IMANA BURATSINDA 

Uwiteka yitaye ku cyemezo kidakuka no kwiyanga kw’aba basore b’Abaheburayo maze 
abacunshumuriraho umugisha. Yabahaye “kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no 
mu by’ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi.” Hanyuma y’iyo 
myaka itatu y’amasomo yabo, igihe umwami yabahaga ikizamini cyo kugenzura ubushobozi 
n’ibyo bigishijwe, “mu bandi bose ntihabonetse uhwanye na Daniyeli na Hananiya, na 
Mishayeli na Azariya. Ni cyo cyatumye abagira abakozi be. Mu ijambo ryose ry’ubwenge 




no kumeya, icyo umwami yababazaga, yabonaga bamsha abakonikoni n’abapfumu bose 
bari mu gihugu cye cyose inkubwe cumi.” Daniyeli 1:19, 20. {IMN 29.2} 

Aha natwe twese tugomba kuhigira isomo, cyane cyane abasore n’umbyimko. Kumvira 
ubushake bw’Imana n’ibyo idusaba bizanira umugisha ubuzima bwacu bw’umubiri 
n’intekerezo. Kugira ngo tugere ku mgero mhanitse rw’igipimo cy’intekerezo n’ubuhanga 
twifliza kugeraho, ni ngombwa ko dushaka ubwenge n’imbaraga dukomora ku Mana, 
tukubahiriza gahunda yo kwirinda idahinduka mu ngeso z’ubuzima bwacu. Umgero rwa 
Daniyeli na bagenzi be mtwereka intsinzi ishingiye ku ihame rirwanya ikigeragezo cyo 
gutegekwa no gutwarwa n’inda. Rutwereka ko igihe abasore bashikamye ku myizerere ya 
Gikristo babasha gutsinda irari ry’umubiri, bagakomeza kuba indahemuka ku bushake 
n’ibyo Imana isaba, nubwo bwose byabasaba ubwitange bukomeye. {IMN 29.3} 

Ntibiteguye Ijwi Rikomeye 

35. Neretswe ko ivugumra mu by’ubuzima ari umugabane w’ubutumwa bwa marayika wa 
gatatu, kandi ko byombi bifitanye ubumwe nk’ubw’isanga n’ingoyi nk’uko ikiganza 
n’ukuboko bimeze ku mubiri w’umuntu. Nabonye ko twebwe nk’abantu tugomba gutera 
imbere muri uyu murimo ukomeye. Abagabura bagomba gukorera hamwe n’abizera. 
Ubwoko bw’Imana ntibwiteguye kumva ijwi rikomeye rya marayika wa gatatu. Bafite 
umurimo bagomba gukora ubwabo aho gutegereza ko Imana ari Yo izawubakorera. 
Yabasigiye uwo murimo ngo babe ari bo bawukora. Ni umurimo w’umuntu ku giti cye; nta 
wushobora kuwukorera undi. “Ncuti nkunda, ayo masezerano ni twe yahawe. Bityo rero 
nimucyo twiyeze, twivaneho ikintu cyose gishobora kuduhumanya imibiri cyangwa 
imitima, twihatire kuba abaziranenge rwose tubitewe no gutinya Imana.” Inda nini ni icyaha 
cyamaze kuba gikwira muri iki gihe. Umururumba ugira imbata abagabo n’abagore, kandi 
ukijimisha intekerezo n’umutimanama wabo kugeza ku rugero rw’uko baba batakibasha 
kwishimira amagambo y’ukuri kandi atunganye yo mu Ijambo ry’Imana. Basigara 
bagengwa n’ibyiflizo bigayitse. {IMN 30.1} 

Kugira ngo ubwoko bw’Imana bube bwiteguye kwimurwa, bugomba kwimenya bihagije. 
Bagomba gusobanukirwa n’ibyifiizo by’imibiri yabo ku buryo babasha kuvuga 
nk’umunyazaburi bati, “Ndagushimira ukuntu wandemye mu buryo buteye ubwoba kandi 
butangaza.” Ibyifuzo by’imibiri yabo bigomba guhora bigengwa n’imbaraga z’ubwenge 
n’intekerezo. Umubiri ukwiriye kugengwa n’intekerezo, aho kugira ngo intekerezo 
zigengwe n’umubiri. {IMN 30.2} 



Kwitegura Imbaraga y’Ububyutse 

36. Imana ishaka ko abantu bayo bahumanurwaho imyanda yose y’umubiri n’umutima, 
bagatunganyirizwa kuba abaziranenge bubaha Imana. Abirengagiza iyi nshingano kandi 
bagashaka urwitwazo, bibwira ko Imana izabakorera umurimo bo ubwabo Yabashinze 
gukora, bazisanga badashyitse, mu gihe abagwaneza bubahirije ibyo imanza z’Imana zisaba, 
bazaba bikinze uburakari bw’Imana kuri wa munsi. {IMN 3I.I} 

Neretswe ko niba ubwoko bw’Imana budakoranye umwete, ahubwo bugategereza ko igihe 
ey’ihembura n’ububyutse kigera ngo gikosore ibitagenda neza n’amafuti yabo; niba 
bishingikirije kuri iryo hembura ngo ribakureho imyanda y’umubiri n’iy’umutima, maze 
bakamamaza ijwi riheruka rya malayika wa gatatu, bazisanga badashyitse. Ububyutse 
eyangwa imbaraga y’Imana buhabwa gusa ababwiteguye bakora umurimo Imana 
yabashinze, ariwo wo kwiyezaho imyanda yose y’umubiri n’iyo mu mutima, bakiyejesha 
kwiboneza bubaha Imana. jlMN 31.2} 

Irarika Ryagenewe Abashidikanya 

37. Ukudakurikiza amabwiriza atunganye byagiye bigeza mu kaga ubwoko bw’Imana. 
Hagiye habaho ugusubira inyuma mu bugorozi mu by’ubuzima, maze kubwo kubura 
iby’umwuka bigatuma benshi badaha Imana icyubahiro cyayo. lyo ubwoko bw’Imana 
bugendera mu mucyo ntibwazaga kubera abandi intaza. jlMN 31.3} 

Mbese twebwe abagize amahirwe akomeye atyo dushobora kwemerera ab’isi kutujya 
imbere mu byerekeranye n’ubugorozi mu by’ubuzima? Mbese twabasha gutesha agaciro 
ubwenge bwacu kandi tugakoresha nabi impano n’ubushobozi bwacu bitewe n’imirire 
idakwiriye? Mbese twagomera amategeko yera y’Imana tukayasimbuza ibikorwa byacu byo 
kwikunda? Mbese twabaho imibereho irangwa no kudashyira mu gaciro? Mbese imibereho 
yacu yanyuranya n’amahame ya Gikristo ku buryo Umukiza wacu aterwa isoni no kutwita 
abavandimwe be? jlMN 31.4} 

Aho ikidukwiriye ahubwo si ugukora umurimo w’abavugabutumwa mu by’ubuvuzi ari wo 
wo gushyira ubutumwa bwiza mu bikorwa, tukabaho imibereho yerekana ko amahoro 
y’Imana ari yo agenga imitima yacu? Mbese ntidukwiriye gukura inkomyi imbere 
y’abatizera, tugahora tuzirikana icyo kuba Umukristo mu bikorwa bisobanuye? Icyaruta ni 
uko twareka kwitwa Abakristo aho kubabo ku izina kandi tugakomeza kurangwa no kuba 
abantu batitegeka mu by’inda mu buryo bukomeza kutujyana mu ngeso zidatunganye. {IMN 
32.1} 

Imana irararikira buri mwizera w’itorero kwitanga akegurira imibereho ye gukorera Imana. 
Iraturarikira kugira ivugurura nyakuri. Ibyaremwe byose biranihishwa n’umuvumo. Abantu 



b’Imana bakwiriye kujya mu mhande mbashoboza gukurira mu buntu bwayo, bakezwa mu 
mibiri, mu mutima no mu mwuka, bejeshejwe ukuri. Igihe bazareka imigenzereze yose 
irwanya ubuzima, bazasobanukirwa neza no kuba abantu b’Imana mu buryo nyakuri. 
Impinduka itangaje izagaragarira mu mibereho yabo ya Gikristo. {IMN 32.2} 

Abantu Bose Barasuzumwa 

38. Ni ikintu cy’agaeiro gakomeye ko buri wese muri twe akora umhare rwe, kandi 
tukamenya neza ibyo dukwiriye kurya n’ibyo dukwiriye kunywa, ndetse n’ukuntu tugomba 
kurinda ubuzima bwacu. Ubu abantu bose barasuzumwa kugira ngo bigaragare niba bemera 
amahame agenga ivugumra mu by’ubuzima cyangwa se niba bahitamo gukurikiza 
imibereho yo kubaho uko imibiri yabo ibishaka. jlMN 32.3} 

Ntihakagire uwibwira ko ashobora kwikorera uko yishakiye ku byerekeranye n’imirire. 
Ahubwo reka abicaranye nawe ku meza babone ko ufite amabwiriza agenga imirire yawe, 
nk’uko agomba no kukugenga no mu bindi byose, kugira ngo icyubahiro cy’Imana 
kigaragarire bose. Ntushobora kwikorera uko wishakiye; kuko ugomba gutegura imico yo 
mu buzima buhoraho bw’ahazaza. Buri muntu wese afite inshingano zikomeye. Nimureke 
dusobanukirwe n’izo nshingano, kandi tuzisohoze uko bikwiriye mu izina rya Yesu. {IMN 
32.4} 

Ndabwira buri muntu wese uhura n’ikigeragezo cy’umummmba w’inda nini nti, 
‘Ntukemerere gutsindwa n’ikigeragezo, ahubwo wihatire gukoresha indyo yuzuye.’ 
Ushobora kwimenyereza ubwawe kunyurwa n’indyo ifitiye akamaro umubiri. Imana ifasha 
abafite ubushake bwo kwifasha; ariko igihe abantu badashaka kwigomwa ngo bakurikize 
inama n’ubushake bw’Imana, ni buryo ki yakorana na bo? Nimureke dusohoze inshingano 
yacu, twubaha Imana kandi duhinda umushyitsi kugira ngo tutagwa mu makosa yo gufata 
nabi imibiri yacu, kuko Imana yadutegetse kuyifata neza ngo ibe mitaraga ku buryo bwose 
bushoboka. {IMN 33.1} 

Ivugurura Nyakuri ni Ivugurura Rihera mu Mutima 

39. Abakorera Imana ntibakwiriye gushaka gushimwa n’ab’isi no guhaza irari ryabo. 

Abaganga bo mu bigo byacu bagomba kurangwa n’imibereho ishingiye ku mahame 
y’ubugorozi mu by’ubuzima. Nta na rimwe abantu bazaba abarangwa no kwirinda nyakuri 
igihe cyose ubuntu bwa Kristo budakorera mu mitima yabo. Ibyo isi igusezeranira byose 
ntibishobora kuguhindura cyangwa ngo bihindure umugore wawe maze ngo mube abagorozi 
mu by’ubuzima. Nta kwigomwa mu mirire uko ariko kose kwabasha kugukiza uburwayi 
bw’irari n’umururumba. Mwenedata nawe mushiki wanjye_ntuzashobora kugera ku 




kwirinda muri byose keretse gusa umutima wawe uhinduwe n’ubuntu bw’Imana. {IMN 
33.2} 

Ibihe ntibishobora kuzana ivugurura. Ubukristo busaba ivugurura ryo mu mutima. Umurimo 
Kristo akorera mu mutima uzagaragarira mu mutima wahindutse. Umugambi w’ivugurura 
ritangiriye inyuma kugira ngo rikomereze imbere ntacyo wigeze ugeraho, kandi ntacyo 
uzigera ugeraho. Umugambi Imana igufitiye ni ugutangirira ku cyicaro cy’aho ingorane zose 
zishingiye, mu mutima, hanyuma ibiri mu mutima bigakwiza amahame yo gukiranuka; 
ivugurura nyakuri rizagaragara inyuma kimwe n’imbere. {IMN 33.3} 

40. Abarangwa no kugira imibereho yisumbuyeho ibegereza umugambi w’Imana, bakurikije 
umucyo Imana yabahaye binyuze mu ijambo ryayo n’ubuhamya bwa Mwuka Wera, 
ntibazigera bahindura imigenzereze yabo ngo bashimishe inshuti zabo n’ab’imiryango yabo, 
naho yaba umwe cyangwa babiri cyangwa benshi, babaho imibereho inyuranye n’umugambi 
wuje ubwenge w’Imana. Niba amahame yo kubaho kwacu agenda ajya mbere, tugakomeza 
kubahiriza amabwiriza adakuka mu by’imirire, niba nk’Abakristo turangwa no kwiga 
kwishimira no kunyurwa n’umugambi w’Imana, twazashobora kugira imbaraga ihindura 
abandi igendana n’ubushake bw’Imana. Ikibazo ni iki ngo, “Mbese dufite ubushake bwo 
kuba abagorozi nyakuri mu by’ubuzima?” {IMN 34.1} 

Ikibazo cy’Ingenzi cy’Ibanze 

41. Nabwirijwe ko ngomba kugeza ku bizera bacu bose ubutumwa bw’ivugurura mu 
by’ubuzima, kuko abenshi bamaze gusubira inyuma bareka gukurikiza amabwiriza 
y’ivugurura mu by’ubuzima. {IMN 34.2} 

Umugambi Imana ifitiye abana bayo ni ugukura bakagera ku kigero cy’igihagararo 
cy’abagabo n’abagore bari muri Kristo. Kugira ngo ibyo babigereho, bagomba gukoresha 
imbaraga yose y’ibitekerezo, umutima, n’umubiri. Ntibakwiriye kwemera ko hagira 
imbaraga batakaza yaba iy’ibitekerezo cyangwa iy’umubiri. {IMN 34.3} 

Ikibazo cy’ukuntu twabasha kurinda ubuzima bwacu ni ikibazo cy’ingenzi kandi cy’ibanze. 
Igihe twiga kuri iki kibazo dufite umwuka wo kubaha Imana, tuzasobanukirwa yuko igifite 
akamaro kurenza ibindi, mu guteza imbere imibiri yacu n’umwuka wacu, ari ugukoresha 
imirire yoroheje. Nimureke twige iki kibazo twitonze. Dukeneye ubumenyi no guhitamo 
kugira ngo tubigereho. Ntitugomba kurwanya amategeko y’ibyaremwe, ahubwo dukwiriye 
kuyubaha. {IMN 34.4} 

Abamaze kumenya ububi bwo gukoresha inyama, icyayi n’ikawa, n’imitegurire mibi 
y’ibyokurya, kandi bakaba bariyemeje kugirana isezerano n’Imana kubwo kwitanga, 
ntibazakomeza kwiyandavuza bakoresha imirire bazi ko ari mibi ku buzima bwabo. Imana 



ishaka ko ibyifuzo by’imirire yacu biba biboneye, kandi tukarangwa no kugira imibereho 
yo kwizinukwa mu byerekeranye no gukoresha ibyo bintu bitari byiza. Uyu ni wo murimo 
ugomba gukorwa mbere y’uko ubwoko bw’Imana buhagarara imbere yayo butunganye. 
{IMN 34.5} 

Ubwoko bw’Imana bwasigaye bugomba kuba abantu bahindutse. Kwigisha ubu butumwa 
bigomba kugeza abantu ku kwihana no guhindurwa abaziranenge. Tugomba kwiyumvamo 
imbaraga ya Mwuka w’Imana. Ubu ni ubutumwa bw’igitangaza kandi busobanutse; 
busobanukiye umuntu wese ubwakira, kandi bugomba kwamamazwa mu ijwi rirenga. 
Tugomba kugira ukwizera nyakuri kandi gushikamye kutwereka ko ubu butumwa 
buzakomeza kugira imbaraga kugeza ku iherezo ry’igihe. {IMN 35.1} 

Hariho bamwe bavuga ko ari abizera bakemera imwe mu migabane y’Ibihamya 
nk’ubutumwa bwavuye ku Mana, nyamara bakanga imigabane irwanya imirire igendana 
n’ibyifiizo byabo. Bene abo bababakora ibinyuranye n’ibibaberabyiza, hamwe n’ibishimwa 
n’itorero. Ni ngombwa ko tugendera mu mucyo mu gihe tugifite umucyo. Abavuga ko 
bemera ivugurura mu by’ubuzima, nyamara bakarwanya amahame yaryo mu buzima bwabo 
bwa buri munsi, baba bamunga imitima yabo kandi bakerekana ipica y’imibereho mibi 
imbere y’abizera n’abatizera. {IMN 35.2} 

Abantu bazi ukuri bafite inshingano y’ingenzi yo guhuza kwizera kwabo n’imirimo yabo, 
ibyo bigatuma imibereho yabo irushaho gutunganywa no kwezwa, maze bakaba biteguye 
gukora umurimo ugomba kurangizwa muri iyi minsi iheruka yo kwamamaza ubutumwa. 
Nta gihe cyangwa imbaraga bafite byo gupfusha ubusa bahaza irari ryabo. Dukwiriye kumva 
aya magambo kandi tukayaha agaciro ngo, “Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu 
bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku Mwami Imana.” 
Ibyakozwe n’Intumwa 3:19. Hari benshi muri twe babuze iby’umwuka, kandi babaye 
batihannye ngo bahindukire, bashobora kuzarimbuka. Mbese ushobora kwigerezaho utyo? 
... {IMN 35.3} 

Imbaraga ya Kristo gusa ni yo yonyine ishobora guhindura umutima n’intekerezo 
by’imibereho y’umuntu wifuza kuzasangira na We imibereho mishya yo mu bwami 
bw’ijuru. Umukiza Yesu aravuga ati, “Umuntu utabyawe ubwa kabiri ntabasha kubona 
ubwami bw’Imana.” Yohana 3:3. lyobokamana riva ku Mana ni ryo ryonyine rishobora 
kuyobora abantu ku Mana. Kugira ngo tubashe kuyikorera uko bikwiriye, tugomba 
kubyarwa na Mwuka w’Imana. Ibi bizatuma dushobora kuba maso. Bizaboneza imitima 
kandi bivugurure intekerezo zacu, kandi biduhe ubushobozi bushya bwo kumenya no 
gukunda Imana. Bizadushoboza kugira ubushake bwo kumvira ibyo idushakaho byose. Uku 
ni ko kuramya nyakuri. {IMN 36.1} 



Kurwanira Hamwe 


42. Twahawe umurimo wo guteza imbere ivugurura mu by’ubuzima. Uhoraho yifliza ko 
ubwoko bwe buhuriza hamwe kandi bugakorera hamwe. Nk’uko mubizi, ntitugomba kuva 
mu byimbo twabayemo mu myaka mirongo itatu n’itanu ishize [Ibi byanditswe mu mwaka 
wa 1902], aho Uhoraho adusaba kuguma. Irinde rero utaba uri mu mwanya urwanya 
umurimo w’ivugurura mu by’ubuzima. Uyu murimo uzakomeza gutera imbere; kuko ari 
uburyo Uhoraho yashyizeho ngo bugabanyirize imibabaro abatuye iyi si, kandi ngo ubwoko 
bwe bubashe gutunganywa. {IMN 36.2} 

Ujye witondera rero imyifatire ugaragaza, hato utaba nyirabayazana mu kurema ibice. 
Mwenedata, nubwo byakunanira kuzanira umugisha imibereho yawe n’iy’umuryango wawe 
kubwo kudakurikiza amabwiriza y’ubugorozi mu by’ubuzima, ntukabere ikigusha abandi 
ngo urwanye umucyo Imana yatanze kuri iyi ngingo. jlMN 36.3} 

43. Imana yahaye ubwoko bwayo ubutumwa bwerekeranye n’ivugurura mu by’ubuzima. 
jlMN 37.1} 

Uyu mucyo wakomeje kubamurikira mu gihe cy’imyaka mirongo itatu; kandi Uhoraho 
ntashobora kureka abagaragu Be ngo bagume mu nzira inyuranye n’iyo. Ntiyishimira ko 
abagaragu Be bakora ibinyuranyije n’ubutumwa nk’ubu, ari bwo yabahaye ngo babugeze 
ku bandi. Mbese yakwishimira ko umugabane umwe w’abakozi bakora ahantu, bigisha ko 
amahame y’ubugorozi mu by’ubuzima yomatanye n’ubutumwa bwa marayika wa gatatu 
nk’uko ukuboko komatanye n’umubiri, mu gihe abakozi bagenzi babo, kubwo imikorere 
yabo, bigisha amahame anyuranye n’ayo by’ihabya? Ibi bigaragara nk’icyaha mu maso 
y’Imana... (IMN 37.2} 

Nta kintu gica intege abarinzi b’Uwiteka nko kugirana isano n’abantu bafite imbaraga 
z’ibitekerezo, kandi basobanukiwe n’impamvu zo kwizera kwacu, ariko bakaba bagaragaza 
mu magambo no mu bikorwa byabo ko banyuranya bikomeye n’amategeko ayobora 
umutimanama. jlMN 37.3} 

Umucyo Imana yatanze ku byerekeye ivugurura mu by’ubuzima ntuzabura kugeza mu kaga 
umuntu ugerageza kuwurwanya; kandi nta muntu n’umwe ubasha kwizera gutsinda mu 
murimo w’Imana igihe cyose arwanya mu magambo no mu bikorwa uwo mucyo Imana 
yatanze. jlMN 37.4} 

44. Ni ngombwa ko abagabura batanga amabwiriza yerekeranye no kugira imibereho yo 
kwirinda. Bakwiriye kwerekana uburyo imirire, akazi, ikiruhuko, n’imyambarire bifitanye 
isano n’ubuzima bwacu. Abemera ukuri ko muri iyi minsi iheruka bagomba kugira icyo 
bakora kur’iki kibazo. Kirabareba, kandi Imana irabasaba guhaguruka bagashyira umwete 



mu murimo w’iri vugurura. Ntabwo Imana izishimira imigenzereze yabo nibatita kuri iki 
kibazo. {IMN 37.5} 

Kwivutsa Umugisha 

45. Umumarayika yarambwiye ati, “Mwirinde irari muterwa na kamere yanyu rirwanya 
ubugingo bwanyu.” Mwateshutse ku ivugurura ry’ubuzima. Murifata nk’akantu 
k’ubusabusa kitaruye ukuri. Nyamara siko biri; ni umugabane ugize ukuri. Uyu ni umurimo 
mwashyizwe imbere kandi urushaho kugenda ugaragarira amaso yanyu kuruta ikindi kintu 
mwigeze mubona. lyo mugize gushidikanya mugasubira inyuma, mukananirwa kugundira 
umugisha mwashyizwe imbere, mugira igihombo. Muba mwivutsa umugisha nyirizina ijuru 
ryabaringanirije kugira ngo uzabasindagize mu bihe biruhije. Satani abashyira imbere ibyo 
akabateza gushidikanya uwo mucyo, maze mukaba mwarwanya icyari kuzanira inyungu 
ikomeye ubuzima bwanyu bw’umubiri n’umwuka. {IMN 37.6} 

[Izo ni inzitwazo zo gukora nabi zituruka kuri Satani — 710]. {IMN 38.1} 

Mwibuke ko hari Urubanza 

46. Uhoraho arashaka abanyabushake binjira mu ngabo Ze. Abagabo n’abagore 
b’abanyantegenke bakeneye guhinduka bakaba abagorozi b’iby’ubuzima buzira umuze. 
Imana yiteguye gukorana n’abana bayo mu kurinda ubuzima bwabo, niba bigengesera mu 
mirire yabo, bakirinda kugaburira igifli ibikiremereza bitari ngombwa. Kubw’ubuntu 
bwayo, yaduteguriye inzira iboneye yo gukoresha ibyaremwe mu buryo bwizewe kandi 
buzima, buhagije abantu bose babasha gukurikiza. Yaduhaye ibikwiriye byose biva mu 
butaka ngo bitume tugira amagara mazima mu buryo bwuzuye. {IMN 38.2} 

Udaha agaciro amabwiriza Imana yatanze mu ijambo ryayo no mu byo yaremye, ntiyumvire 
amabwiriza yayo, aba ameze nk’umuntu urindagira. Ni Umukristo w’umurwayi. Imibereho 
ye y’iby’umwuka iri mu kaga. Ariho, nyamara imibereho ye nta mpumuro igira. Ntaha 
agaciro ibihe byiza by’ubuntu. {IMN 38.3} 

Abantu benshi bagiye bateza akaga imibiri yabo kubwo kutita ku mategeko y’ubuzima, 
kandi babasha kutazongera kugira imibiri mitaraga kubera uko gukerensa kwabo; nyamara 
n’ubu bashobora kwihana kandi bagahindukira. Umuntu yagerageje kwigira 
umunyabwenge kurusha Imana. Yihindukiye itegeko ubwe. Imana iraturarikira kwita ku byo 
idusaba, ntidukomeze kuyisuzuguza tutita ku mbaraga z’imibiri yacu, intekerezo zacu, 
n’iz’umwuka wacu. Gusaza no gukenyuka imburagihe ni ingaruka zo kuba kure y’Imana 
abantu bagakurikiza imigenzereze y’iyi si. Umuntu ukomeza gushyira imbere inarijye 
azagerwaho n’ingaruka. Mu rubanza tuzabona ukuntu Imana ifiihira abagomera amategeko 
y’ubuzima. Maze mu gihe tuzaba dusubije amaso inyuma, tuzabona akamaro ko kumenya 




Imana, akamaro ko kugira imico twafashe, niba tuzaba twaragize Bibiliya umujyanama 
waeu. {IMN 38.4} 

Imana yifuza ko abantu bayo baba abanyabwenge kandi bakagira ubumenyi. Mu gihe 
turushaho kubona amakuba, ubumuga bw’umubiri, n’indwara zaje mu isi bitewe n’ingaruka 
z’ubujiji zitewe no kutamenya gufata neza imibiri, ni buryo ki twakwirengagiza gutanga 
imiburo? Kristo yavuze ko nk’uko byari biri mu minsi ya Nowa, ubwo isi yari yuzuwemo 
n’ubugizi bwa nabi no kwangirika gutewe n’ibyaha birenze urugero, niko bizaba no mu gihe 
Umwana w’umuntu azaba ari hafi kugaruka. Imana yaduhaye umucyo mwinshi, kandi 
nituwugenderamo, tuzabona agakizakayo. jlMN 39.1} 

Ni ngombwa ko habaho impinduka. Iki ni igihe duhawe ngo dushyire hasi kwiyemera kwaeu 
no kwiyumva mu mutima ko twihagije, maze tugashaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. 
Nk’abantu, dukeneye kwicisha bugufi imbere y’Imana; kuko imigenzereze yacu irangwa no 
kudahuza n’ibyo Imana ishaka. jlMN 39.2} 

Uwiteka araduhamagarira kugaruka mu murongo. Igihe twataye kirahagije. Ijoro riregereje. 
Imanza z’Imana ziragaragarira ku isi no mu nyanja. Nta mahirwe ya kabiri y’imbabazi 
tuzongera guhabwa. Iki si igihe eyo kurindagira. Reka buri wese ashimire Imana ko tugifite 
amahirwe yo kubaka imico izatuma tubaho imibereho y’iteka ryose mu gihe kigiye kuza. 
jlMN 39.3} 



IGICE CYA 2 - IMIRIRE N’IBY’UMWUKA 


Kutirinda ni Icyaha 

47. Ntihakagire umuntu uvuga ko yubaha Imana ngo yirengagize kandi akerense imibereho 
myiza y’umubiri, maze yibwire ko kutirinda atari icyaha, kandi ko bitabasha kugira ingaruka 
mu by’umwuka. Hariho isano y’ubumwe hagati y’umubiri n’intekerezo zacu. {IMN 40.1} 

48. Ababyeyi bacu ba mbere bagize ibyifuzo byo kutirinda bituma babura iwabo heza mu 
busitani bwa Edeni. Kwirinda muri byose bidufitiye ubusobanuro burenze ibyo kongera 
gukomorerwa tugasubizwa muri Edeni twabuze. jlMN 40.2} 

49. Kugomera amategeko agenga imibiri yacu ni ukugomera amategeko y’Imana. Yesu 
Kristo ni Umuremyi wacu. Ni We nkomoko yo kubaho kwacu. Ni We waremye imiterere 
y’umubiri w’umuntu. Ni We washyizeho amategeko agenga imibiri yacu, nk’uko ari We 
washyizeho amategeko mbonera agenga imyitwarire y’abantu. Umuntu rero utita kandi ngo 
ahe agaciro ingeso n’imigenzereze by’imibereho y’umubiri n’ubuzima bwawo, aba 
agomeye Imana. Benshi mu bavuga ko bakunda Yesu Kristo ntibamugaragariza icyubahiro 
akwiriye ngo bumvire Uwo wemeye gutanga ubuzima bwe kugira ngo abakize urupfu 
rw’iteka ryose. Ntabwo ahabwa icyubahiro akwiriye, cyangwa ngo yubahwe, cyangwa ngo 
abishimirwe. Ibi ubibonera ku buryo bafata nabi imibiri yabo bakayihemukira bagomera 
amategeko agenga ubuzima bwabo. jlMN 40.3} 

50. Gukomeza kwica amategeko agenga ibyaremwe ni ugukomeza kwica amategeko 
y’Imana. Uburemere bw’imibabaro n’agahinda tubona mu bantu hirya no hino muri iki gihe, 
ubumuga, kuba abantu barahindutse ibisenzegeri, abarwayi, no kubura ubwenge byuzuye 
isi, bihindura isi, ugereranyije n’uko yagombaga kuba ndetse n’uko Imana yari 
yarayiteguriye kuba, ibitaro by’ababembe; kandi abantu b’iki gihe ni abanyantegenke, nta 
mbaraga z’umubiri, iz’ibitekerezo n’iz’ubwenge bakifitiye. Ako kaga kose kakomeje 
kwiyongera uko ibihe byagendaga biha ibindi bitewe n’uko umuntu wacumuye yakomeje 
kugenda yica amategeko y’Imana. Ibyaha biteye ubwoba bikomeje gukorwa bitewe no 
kwirundumurira mu irari ry’ibyiflizo bibi. (IMN 41.1} 

51. Gukabya mu mirire, mu minywere, mu gusinzira, ndetse no mu byo tureba ni icyaha. 
lyo imbaraga z’ibikorwa by’umubiri n’ubwonko zihurije hamwe mu mibereho myiza 
bitanga umunezero; kandi uko izo mbaraga zirushaho kwererezwa mu buryo butunganye ni 
ko umunezero nyakuri urushaho kwiyongera. jlMN 41.2} 




Igihe Kwezwa Bidashoboka 


52. Umugabane munini w’indwara zose zizahaza abantu uba ari ingaruka z’ingeso mbi 
bimenyereje, bitewe n’ubujiji banze kureka, cyangwa bitewe no kutita ku mucyo Imana 
yatanze ugendana n’amategeko agenga imibereho yabo. Ntabwo twabasha guhesha Imana 
ikuzo mu gihe turangwa no kugira imibereho igomera amategeko y’ubuzima. Ntabwo 
umutima wabasha gukomeza kuba uwerejwe Imana mu gihe wokamwe n’umururumba wo 
kwifliza ibibi. Umubiri wokamwe n’uburwayi ndetse n’ubwenge butakiri buzima bitewe 
n’ibyiflizo by’irari ribi byakomeje gusigasirwa bituma umubiri n’umwuka bidashobora 
kwezwa. Intumwa Pawulo yasobanukiwe n’akamaro ko kugira amagara mazima y’umubiri 
kugira ngo umuntu abashe kugira imico itunganye ya Gikristo. Atugira inama agira ati, 
“Ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkawukoresha agahato, kugira ngo ntazamara kwigisha 
abandi naho jye ngasigara ntemewe.” 1 Abanyakorinti 9:27, Bibiliya Ijambo ry’Imana. 
Atubwira iby’imbuto za Mwuka, dusangamo imbuto yo kwirinda. Agira ati, “Aba Kristo 
Yesu babambye kamere yabo ku musaraba, hamwe n’ingeso mbi zayo n’irari ryayo.” 
Abanyagalati 5:24, Bibiliya Ijambo ry’Imana. {IMN 42.1} 

Ubujiji Bwanze Kurekwa Bwongera Icyaha 

53. Ni inshingano yacu kumenya uko twarinda umubiri wacu mu buryo butuma ugira 
imibereho irushijeho kuba myiza cyane, kandi ni inshingano yera kubaho dukurikije umucyo 
Imana yaduhereye ubuntu. Nituramuka dufunze amaso tukanga kwakira umucyo kubwo 
gutinya kubona amakosa yacu, tudashaka kureka, aho kugira ngo ibyaha byacu bigabanuke 
ahubwo biziyongera. Niba umucyo wanzwe hamwe, ntuzitabwaho n’ahandi. Ni icyaha 
gikomeye kugomera amategeko agenga ubuzima bwacu nk’uko ari icyaha kugomera rimwe 
mu mategeko cumi, kuko tudashobora kubahiriza amwe ngo ayandi tuyice. Ntidushobora 
gukunda Imana n’umutima wacu wose, ubwenge bwacu bwose, umutima wacu wose, 
ubugingo bwacu bwose, n’imbaraga zacu zose mu gihe dufite urukundo rw’irari, 
n’umururumba kuruta uko dukunze Imana. Buri munsi imbaraga zacu zo guhesha Imana 
ikuzo zigenda zigabanuka, mu gihe idusaba kuyegurira imbaraga zacu zose, n’umutima 
wacu wose. Bitewe n’ingeso mbi twimenyereje, tugenda tugabanya uburame bwacu, kandi 
twitwa ko turi abayoboke ba Kristo, bitegura kuragwa ubuzima budapfa. jlMN 42.2} 

Mwenedata nawe mushiki wanjye, ufite umurimo ugomba gukora kandi nta wundi muntu 
ushobora kuwugukorera. Kanguka uve mu bitotsi urimo, maze Kristo aguhe ubuzima. 
Hindura umurongo w’imibereho yawe, imirire yawe, iminywere yawe, n’imikorere yawe. 
Kuko nukomeza umurongo w’imibereho wabayemo imyaka myinshi, ntuzigera uhishukirwa 
n’ibintu byera kandi byaguhesha ubugingo buhoraho. Ibyifuzo byawe birayoyoka, 
n’ubwenge bwawe bukijimishwa. Ntabwo wabashije gukurira mu buntu no mu kumenya 



ukuri nk’uko yari amahirwe wahawe. Ntiwakomeje gukurira mu by’umwuka, ahubwo 
wagiye urushaho gusigingirira mu mwijima. {IMN 43.1} 

54. Umuntu ni we wabaye ikamba ry’ibiremwa byose by’Imana, aremwa mu ishusho 
y’Imana, kandi ashyirwa mu mwanya w’Imana ... Umuntu afite agaciro gakomeye imbere 
y’Imana, kuko yaremwe abumbabumbwe mu ishusho y’Imana. Iri hame rikwiriye 
kutwereka akamaro ko kwigisha hakoreshejwe amagambo n’ibikorwa, icyaha kizanwa no 
guhumanya umubiri binyuze mu kwiyandavuza irari ribi, cyangwa indi migenzereze yose 
y’icyaha, bigakorerwa umubiri waremewe kwerekana Imana imbere y’abatuye isi. {IMN 
43.2} 

Ingaruka Zigera ku Ntekerezo Bitewe no Kutumvira Amategeko y’Umubiri 

55. Imana ishaka ko abantu bayo bahora batera imbere. Dukeneye kumenya ko umururumba 
ari inkomyi iruta izindi zose ku iterambere ry’intekerezo no kwezwa k’ubugingo bwacu. 
Nubwo abenshi tuvuga ko twemera kandi tukigisha ivugurura mu by’imirire, benshi muri 
twe turya mu buryo budakwiriye. {IMN 44.1} 

56. Ntidukwiriye gutegura ibyokurya byinshi bikabije byo ku munsi w’Isabato cyangwa ngo 
dutegure ibyokurya binyuranye mu buryo bukabije kurenza ibyo dukoresha ku yindi minsi. 
Ibiri amambu, ibyokurya byo kuri uwo munsi bikwiriye kuba byoroheje, kandi tukarya 
bikeya, kugira ngo tworohereze ubwonko bubashe kugira imbaraga zo kwakira 
iby’umwuka. Igifli cyuzuye gituma ubwonko buremererwa. Amagambo y’ingenzi abasha 
kunyura mu matwi ariko ntahabwe agaciro, bitewe n’uko ubwonko budakora neza kubwo 
kurya mu buryo budakwiriye. Bitewe no kurya birengeje urugero ku munsi w’Isabato, ku 
buryo abenshi badatekereza, bigomwa imigisha yateguriwe uwo munsi wera. {IMN 44.2} 

57. Neretswe ko amwe mu materaniro yacu makuru aba anyuranye cyane n’uko Imana 
yateguye ko agomba kumera. Abantu bayazamo batiteguye kugendererwa na Mwuka 
w’Imana Muziranenge. Muri rusange, mbere y’uko amateraniro agera, bashiki bacu bafata 
igihe kinini bari mu myiteguro y’umurimbo w’inyuma, maze bakibagirwa rwose umurimbo 
w’imbere, ari wo w’agaciro gakomeye mu maso y’Imana. Igihe kinini kandi bagikoresha 
bateka ibidafite umumaro, bategura za keke na gato zuzuyemo amasukari hamwe n’ibindi 
biribwa bizanira ingaruka mbi ababirya. lyaba abo bashiki bacu bateguraga umugati mwiza 
n’ibindi byokurya bifitiye umubiri akamaro bo ubwabo n’imiryango yabo barushaho kuba 
biteguye kwakira amagambo y’ubugingo, kandi bakarushaho kuba biteguye kwakira 
imbaraga ya Mwuka Wera. {IMN 44.3} 

Kenshi igifli kiremerezwa n’ibyokurya rimwe na rimwe bitoroshye kandi bitaboneye 
nk’ibiba byaririwe mu rugo, aho usanga bacuragana mu mirimo inshuro ebyiri cyangwa 



eshatu. Ibi bitera ubwonko gusinzira bigatuma umuntu adashobora kwishimira iby’umwuka 
bihoraho, maze amateraniro yahumuza, abantu bagataha uko baje nta mugisha wo gusabana 
na Mwuka w’Imana babonye... Nimureke imyiteguro yaeu mu mirire no mu myambarire ye 
kuba ikintu cy’ibanze, ahubwo tubanze gutegura imitima yacu dutekereza iby’imigisha 
dukeneye tukiri imuhira. {IMN 44.4} 

[Umururumba ubuza umuntu kumenya ukuri kw’iki gihe — 72] jlMN 45.1} 

[Umururumba uremaza imyanya y’ibyumvirizo — 227] jlMN 45.2} 

[Umururumba ugabanya ubushobozi bw’ubwonko — 209, 226] jlMN 45.3} 

[Umururumba ugabanya ubushobozi bw’umuntu mu gutegura imigambi n’inama — 71] 
jlMN 45.4} 

[Umururumba ugabanya imbaraga z’iby’umwuka, intekerezo, n’umubiri by’abana — 346] 
jlMN 45.5} 

[Kuryama mu gihe higishwa ukuri kw’Ijambo ry’Imana — 222] jlMN 45.6} 

[Imbaraga y’intekerezo n’ubwenge byongerwa n’imirire iboneye — 85, II7, 206] jlMN 
45.7} 

[Ingaruka zo kurya inyama ku bushobozi bw’intekerezo — 678, 680, 682, 686] jlMN 45.8} 
[Izindi nyigisho ku mirire ikwiriye mu gihe cy’amateraniro makuru — 124] jlMN 45.9} 

Ingaruka zo Kwishimira Ukuri 

58. Mukeneye kugira intekerezo ziboneye kandi zifite imbaraga kugira ngo mushobore 
kwishimira imico y’ukuri guhebuje, mushobore kumenya agaciro k’impongano, kandi muhe 
agaciro gakwiriye ibizahoraho iteka ryose. Nimukomeza inzira mbi, mukagumya 
kwishimira akamenyero k’imirire mibi, ari byo bigabanya imbaraga z’intekerezo, ntimuzaba 
mugishobora guha agaciro gakwiriye iby’agakiza n’ubugingo buhoraho kandi ari byo 
bibararikira kurangwa n’imibereho imeze nk’iya Kristo. Ibyo rero bizatuma mutagira 
imbaraga zo kwitanga ngo mukurikize ubushake bw’Imana musabwa n’Ijambo ryayo, kandi 
bwa ngombwa kugira ngo butume mugira amagara mazima mu ntekerezo, abategurira 
ubugingo bw’iteka. {IMN 45.10} 

59. Ndetse nubwo mwaba mwariyemeje guhora murya ibyokurya biboneye, mbese mwaba 
muzirikana guhesha Imana ikuzo mu mibiri yanyu n’umwuka Imana yabatije, igihe murya 
ibyokurya byinshi mu buryo bukabije? Abarya ibyokurya byinshi bakuzuza igifu, bityo 
bakagiha ibikiremereye, ntibabasha kwishimira kwakira no gukomeza ukuri kw’Ijambo 
ry’Imana. Ubwonko bwabo ntibushobora gukorwaho ngo buhugukire kwakira no guha 




agaciro iby’impongano y’umusaraba hamwe n’igitambo gikomeye eyatambiwe 
umunyabyaha waeumuye. Ntibishobokera abantu nk’abo kwishimira ingororano ikomeye, 
y’igieiro eyinshi kandi ihebuje ibikiwe abazanesha bose b’indahemuka. Ntidukwiriye rwose 
kwemerera umugabane waeu wa kamere ya kinyamaswa gutegeka ubwenge n’intekerezo 
byacu. {IMN 46.1} 

60. Bamwe bakunda kwishimira irari ry’umubiri n’umururumba, ari byo birwanya 
ubugingo, bikaba n’inzitizi y’iterambere ryabo mu bya Mwuka. Bahorana igishinja mu 
mutimanama, kandi n’igihe bagezweho n’amagambo y’ukuri, bumva abakomerekeje. 
Batangira ubwabo kwicira urubanza, bakibwira ko ibyigisho byigishijwe ari bo byari 
bigendereye. Bumva bakomerekejwe, maze ubwabo bakivana mu iteraniro ry’abera. Bareka 
ibyo guteranira hamwe n’abandi, maze kuva ubwo bagatangira kwiha amahoro ntibashake 
ko hagira ikibashinja. Bidatinze bumva batagifitiye inyota amateraniro, ntibabe bagikunze 
ukuri, kandi, mu gihe batihannye ngo bagire ivugurura ryuzuye, basubira inyuma maze 
bakajya kwifatanya n’umutware wigometse ku Mana, bagahagarara munsi y’ibendera 
ryijimye rya Satani. lyo bemeye kubamba irari ry’umubiri ari ryo rirwanya ubugingo, 
babasha kuva mu nzira [y’umubi], aho imyambi y’ukuri ishobora kunyura ntibakomeretse. 
Ariko igihe bakomeje kugundira irari ry’umubiri, maze bakishimira ibigirwamana byabo, 
baba bemeye gukomeretswa n’imyambi y’ukuri, kandi iyo ukuri kwigishijwe, ntibabura 
gukomereka. jlMN 46.2} 

Gukoresha ibikabura umubiri biva mu nganda ni ukwica ubuzima kandi bitera ubwonko 
guhondobera, bigatuma umuntu adashobora kwishimira inyigisho z’ukuri guhoraho. 
Abishimira ibi bigirwamana ntibashobora guha agaciro gakwiriye agakiza bahawe na Kristo 
kubwo ubuzima bwe yemeye gutanga, akababazwa kandi adafite inenge, maze ku iherezo 
akemera gutanga ubugingo bwe butakoze icyaha kugira ngo akure umunyabyaha mu rupfu. 
jlMN 47.1} 

61. Amavuta n’inyama bikabura umubiri. Ibi byiea igifli kandi bigahindura icyanga 
cy’ibyokurya. Imyakura yumva y’ubwonko irasinzira, maze irari rya kinyamaswa 
rikiyongera, imbaraga z’ubwenge n’ibitekerezo zikagenda zishira. Izi mbaraga zikomeye, 
zifite umurimo wo gutegeka umubiri, zitangira gucika intege, umuntu ntabe akibasha 
kugenzura ngo amenye iby’ukuri guhoraho. Kubera iyo mpamvu, iby’umwuka no gusenga 
bigwa ikinya. Satani anezezwa no kubona abashije kugenzura intekerezo z’abagabo 
n’abagore anyuze mu irari ry’imirire yabo, intekerezo nyamara ziba zararemwe 
n’Umuremyi kugira ngo zikore umurimo ukomeye kandi w’ingenzi. (IMN 47.2} 



Ingaruka ku Gushishoza no Gufata Ibyemezo 

62. Ikintu cyose kigabanya imbaraga z’umubiri gica intege ubwenge kigatuma budashobora 
gutandukanya ukuri n’ikinyoma. Ibyo bituma tutabasha uko bikwiriye guhitamo icyiza, 
maze tukabura imbaraga zihagije z’ubushake bwo gukora ieyo tuzi ko ari eyiza. {IMN 47.3} 

Gukoresha nabi imbaraga z’umubiri bigabanya igihe ubuzima bwacu bwagombye 
gukoreshwa mu murimo wo guhimbaza Imana, bityo ntitube twujuje ibyangombwa 
bidushoboza kuzuza inshingano z’umurimo Imana yaduhaye gukora. {IMN 47.4} 

63. Abamaze kubona umucyo ku mirire n’imyambarire byoroheje, bakagendera ku kumvira 
amategeko agenga umutimanama n’ay’umubiri, nyamara bakareka wa mueyo ugamije 
kubereka uko bagomba gukora, bazaba bivukije inshingano zabo mu bindi bintu. Mu kureka 
umusaraba bagombaga gutwara kugira ngo bahuze n’amategeko agenga ibyaremwe, baba 
bahumye umutimanama wabo maze, kugira ngo birinde igishinja, bagatangira kugomera 
Amategeko Cumi y’Imana. Bamwe bahitamo babigambiriye kutihanganira umusaraba no 
kwanga gukorwa n’isoni. {IMN 48.1} 

64. Abikururira indwara kubwo gushaka guhaza irari ryabo ntibagira ubuzima buzira umuze 
mu mubiri no mu ntekerezo. Ntibashobora gushishoza ngo bamenye ibihamya byerekana 
ukuri bityo ngo basobanukirwe n’ibyo Imana ishaka. Umukiza wacu ntazarambura ikiganza 
cye ngo akigeze hasi cyane kugira ngo azahure abo bantu mu buzima bubi bijyanyemo, niba 
bakomeje kuguma mu nzira itemba ibajyana mu rwobo. {IMN 48.2} 

Bose bararikirwa gukora ibishoboka byose kugira ngo bagire imibiri mizima n’intekerezo 
zitunganye. Nibashaka guhaza irari ryabo, bakijimisha ibyumviro byabo, maze bagahuma 
imbaraga zo gushishoza kwabo kugira ngo badashimishwa n’imico itunganye y’Imana, 
cyangwa ngo bishimire kwiga Ijambo ryayo, bazabe bazi ko Imana itazemera ituro ryabo 
ridashyitse rihwanye nk’uko itemeye irya Kayini. Icyo Imana ibasaba ni ukwiyeza 
bakivanaho imyanda yo ku mubiri n’umwuka wabo, bakibonereza kuba abera bubaha 
Uwiteka. {IMN48.3} 

Nyuma y’uko umuntu akoze ibishoboka byose ngo agire amagara mazima, arwanya irari 
n’umururumba, maze akagira ubwenge buzima n’intekerezo zejejwe, akaba ashobora guha 
Imana ituro rivuye mu gukiranuka, ubwo rero aba akijijwe gusa biturutse ku gitangaza 
cy’imbabazi z’Imana, nk’uko ya nkuge yakize ikuwe mu nkubi y’umwuzure. Nowa yakoze 
ibyo Imana yamusabye byose kugira ngo inkuge igire umutekano; maze Imana na Yo ikora 
umurimo umuntu atashoboraga gukora, irinda inkuge kubwo ubushobozi bw’igitangaza 
cyayo. {IMN 48.4} 




65. Byinshi mu bigeragezo itorero rihura na byo bituruka ku mururumba wo gukoresha nabi 
igifu. Abarya ibyokurya kandi bagakora akazi mu buryo butarimo kwirinda ntibanatekereze 
neza barangwa no kuvuga amagambo ndetse no gukora ibikorwa badatekerejeho. Umuntu 
urangwa no kutirinda ntashobora kuba umuntu wihangana. Kuba umuntu utirinda ntibisaba 
kuba umuntu unywa ibinyobwa bisindisha gusa. leyaha eyo gukabya mu mirire, ukarya 
utirinda, uhora urya inshuro nyinshi, urya ibyokurya byinshi bikabije kandi bitaboneye, 
byangiza imikorere myiza y’urwungano rw’igogora, bikagera ku bwonko, maze 
bikagabanya imbaraga zo gutekereza, bityo bikagwabiza imbaraga yo gushyira mu gaeiro, 
kwitonda, no kugubwa neza mu ntekerezo no mu bikorwa. Ibi rero ni byo nkomoko 
y’ibigeragezo bigera ku itorero. Niyo mpamvu, kugira ngo abantu b’Imana babe bemewe 
imbere yayo, aho bashobora kuyiheshereza ikuzo mu mibiri yabo n’umwuka wabo, ari na 
byo kandi bahawe n’Imana ubwayo, bagomba gushishikarira no kugira umwete wo kwanga 
umururumba uturuka ku irari mu mirire, bakarangwa no kwirinda muri byose. Ubwo rero ni 
bwo bazashobora guha agaeiro no gusobanukirwa ukuri mu bwiza n’ubusobanuro bwabwo, 
maze bakakugendana mu mibereho yabo, hanyuma kubwo gukomeza iyo nzira irangwa 
n’ubwenge no gutekereza bikwiriye, ntibahe urwaho abanzi bo kwizera kwacu kugira ngo 
badakerensa uko kuri. {IMN 49.1} 

66. Mwenedata nawe Mushikiwanjye G, nimuhaguruke ndabinginze. Ntimwakiriye umucyo 
w’ivugurura mu by’ubuzima ngo muwugenderemo. lyo muza kurwanya irari ryanyu mu 
mirire, muba mwaririnze byinshi; kandi ikirushije ibindi byose, muba mwararinze imibiri 
yanyu igakomeza kuba mitaraga, n’imbaraga z’ubwenge zibashoboza kwakira ukuri 
guhoraho zikiyongera ku rugero rwo hejuru. Muba mwaragize intekerezo ziboneye zituma 
mushobora kugenzura mukamenya ibihamya nyakuri biranga ukuri, kandi mukarushaho 
kuba mwiteguye kubwira abandi impamvu z’ibyiringiro byanyu. (IMN 49.2} 

67. Abantu bamwe banenze uyu murimo w’ivugurura bavuga ko udakenewe kandi ko 
ugamije gukura imitima y’abantu ku kuri kw’iki gihe. Bavuga ko iby’ivugurura ku mirire 
ari ibintu byo gukabya. Ibi bigaragaza ko batazi ibyo bavuga. Mu gihe abagabo n’abagore 
bavuga ko ari intungane, bokojwe n’indwara kuva mu gitwariro cyo ku mitwe yabo ukagera 
mu bworo bw’ibirenge byabo, nyamara imbaraga z’imibiri yabo n’ubwenge bwabo ndetse 
n’umutimanama wabo byarasigingijwe no guhaza irari ryabo ribi ndetse no gukora birenze 
urugero, ni buryo ki babasha kugenzura bakamenya ibihamya by’ukuri kandi 
bagasobanukirwa neza n’ibyo Imana ibashakaho? Niba imbaraga z’umutimanama 
n’ubwenge bwabo byaraguye ikinya, ntibashobora kumenya agaciro k’impongano cyangwa 
imico ihebuje y’umurimo w’Imana, habe no kwishimira kwiga Ijambo ryayo. Ni buryo ki 
umuntu ufite intekerezo zidakora neza bitewe no kurya cyane bikabije yabasha kuba 
yiteguye igihe cyose gusubiza umubajije wese impamvu y’ibyiringiro bye, afite umutima 



woroheje kandi yubaha? Bidatinze bene uwo muntu atangira kwitiranya ibintu, ntaba agifite 
ibitekerezo biri hamwe, kandi bitewe n’intekerezo zirwaye atangira kubona nabi ibintu, 
kandi kubwo kubura ukwiyoroshya mu mutima n’ubugwaneza biranga imibereho ya Kristo, 
asigara agayisha umurimo we afatanyije n’abantu batagira ubwenge. lyo turebeye ibintu mu 
mucyo w’iyobokamana ry’ukuri, tuba tugomba kuba abagorozi nyakuri kugira ngo tugira 
imibereho nk’iya Kristo. {IMN 50.1} 

Nabonye ko Data wa twese wo mu ijuru yadusukiye umugisha ukomeye wo kugira umucyo 
mu by’ivugurura, ku buryo dukwiriye kumvira ibyo adusaba, kandi tugahimbaza Imana mu 
mibiri yacu n’umutima wacu, ubwe yikubitiye, maze tukazabasha guhagarara tudatsinzwe 
imbere y’intebe y’Imana. Ukwizera kwacu kudusaba kuzamuka tukagera ku rugero 
rukwiriye, maze tugakomeza kujya mbere. Mu gihe benshi bibaza urugendo abandi bagorozi 
mu by’ubuzima bamaze gukora, bari bakwiriye ahubwo kugira icyo bakora ubwabo 
nk’abantu batekereza. Urugendo turimo rurababaje, duhura n’indwara zinyuranye 
zituzahaza. Benshi barwaye indwara bakomora ku babyeyi babo, zikabababaza cyane bitewe 
n’ingeso mbi ababyeyi babo bimenyereje; maze kandi bagakomeza iyo nzira ibateza akaga 
ndetse n’abana babo babakurikiza. Bahinduka injiji bitewe na bo. Baba abarwayi kandi 
ntibamenye ko izo ngeso zabo mbi ari zo zibagejeje muri ako kaga. jlMN 50.2} 

Hari bake gusa bamaze gukanguka bihagije bagasobanukirwa n’uburyo ingeso zabo mu 
mirire zifitanye isano n’ubuzima bwabo, imico yabo, akamaro kabo muri iyi si, n’ahazaza 
habo h’iteka ryose. Nabonye ko ari inshingano y’abakiriye umucyo mvajuru kandi 
bakamenya akamaro ko kuwugenderamo kwereka abagihura n’imibabaro inyungu ikomeye 
yo kugira ubwo bumenyi. Abakomeza Isabato kandi bategereje kugaruka kw’Umukiza kuri 
bugufi cyane ntibakwiriye kuba aba nyuma mu kugaragaza inyungu itangaje y’uyu murimo 
ukomeye w’ivugurura mu by’imirire. Abagabo n’abagore bagomba kwigishwa, abagabura 
n’abizera bagomba kwiyumvisha ko bafite umutwaro w’umurimo wo gukangura abantu, 
bakagenda bawugeza ku bandi. {IMN 51.1} 

68. Ibyo twimenyereje gukoresha imibiri yacu bigira ingaruka ikomeye ku nsinzi ya buri 
wese. Uko turushaho kwigengesera mu mirire yacu, niko tuzarushaho kurya indyo yoroheje 
idakabura umubiri kandi igatera ingingo zawo zose gukora neza, bityo bigatuma tubona neza 
inshingano yacu. Ni ngombwa rero ko twita cyane ku kugenzura buri kamenyero, buri 
migenzereze yacu, kugira ngo twirinde ubuzima bwagerwaho n’uburwayi bukagusha ikinya 
ahantu hose. {IMN 51.2} 

69. Imibereho y’umubiri wacu ibeshejweho n’ibyo turya; niba tutagenzura irari tugirira 
ibyokurya dukoresheje intekerezo zitunganye, niba tutirinda mu mirire n’iminywere yacu 
yose, ntituzashobora kugira intekerezo n’imibiri bifite ubuzima bwiza bihagije budushoboza 



gusobanukirwa n’intego y’Ibyanditswe bigira biti, ‘Nakora iki ngo mbone ubugingo 
buhoraho?’ Akamenyero kabi kose k’umubiri kazatuma imikorere yose y’ubuzima iba mibi, 
kandi ibyo bizagira ingaruka yo konona imikorere isanzwe y’igifli, bitume kitagishobora 
gukora neza umurimo wacyo. Imirire yacu ifitanye isano ikomeye n’imyitwarire yacu ku 
buryo ibasha kutujyana mu bishuko no gukora icyaha. {IMN 51.3} 

70. Niba Umukiza w’abantu, uwari ufite imbaraga mvajuru, yarakeneraga gusenga, ni buryo 
ki abantu b’abanyantegenke nkatwe, abanyabyaha bashiraho, dukwiriye gusobanukirwa 
akamaro ko gusenga dushyizeho umwete kandi ubutadohoka! Igihe Kristo yabaga agoswe 
bikomeye n’ibigeragezo, ntacyo yaryaga. Yiyeguriraga Imana, kandi binyuze mu gusenga 
kuvuye ku mutima, no kwiyegurira ubushake bwa Se, yabashaga kunesha. Abamamaza 
ukuri ko muri iyi minsi iheruka, kuruta uko abandi Bakristo bakora, bakwiriye gukurikiza 
urugero rukomeye rwa Kristo rwo gusenga. jlMN 52.1} 

“Birahagije ko umwigishwa amera nk’Umwigisha, n’umugaragu akamera nka Shebuja.” 
(Mat 10:25). Akenshi twuzuza ameza yacu ibyokurya bihenze nyamara bidafitiye akamaro 
imibiri, bitewe n’uko tubikunze kuruta uko twagombye kwiyanga, kwigengesera tukirinda 
indwara, tukagira imbaraga z’ibitekerezo. Yesu yahoraga ashakana umwete imbaraga ziva 
kuri Data wo mu ijuru. Umwana w’Imana yabihaga agaciro cyane kurusha kwicara ku meza 
yuzuyeho ibifite agaciro gakomeye. Yaduhaye urugero rw’uko isengesho ari ingenzi kugira 
ngo duhabwe imbaraga zidushoboza guhangana n’ubushobozi bw’umwijima, kandi tubashe 
gukora umurimo twahawe. Imbaraga zacu ni ubusa, ariko izo duhabwa n’Imana zifite 
ubushobozi, kandi ziha buri wese uzakiriye guhinduka umuneshi biruseho. jlMN 52.2} 

Umururumba utuma intekerezo zikora nabi — 237 jlMN 52.3} 

Umururumba wijimisha umutimanama — 72 jlMN 52.4} 

Ingaruka ku Mbaraga no ku kuba Ingirakamaro 

71. Mbega ukuntu akenshi bibabaje, aho kugira ngo habeho ukwiyanga gukomeye, usanga 
igifu cyujujwe ibyokurya byinshi bidafitiye akamaro umubiri, kandi bigomba kubora. 
Kubabaza igifu bigira ingaruka ku bwonko. Umuntu w’umunyamururumba ntabona yuko 
yitesha agaciro igihe atanga inama ikubiyemo ubwenge, akanitesha agaciro igihe ageza ku 
bandi inama zigamije guteza imbere umurimo w’Imana. Ariko niko bimeze. Ntashobora 
gushishoza ngo amenye iby’umwuka, kandi no mu materaniro, aho kubona ibikwiriye ngo 
abyishimire avuge yego na Amina, ahora ahakana, avuga oya. Inyunganizi ze ziba zihabanye 
n’ibigenderewe mu cyigisho. Ibyokurya aba yariye biba byaciye intege imbaraga z’ubwonko 
bwe. IIMN53.I} 



Kugira umururumba bibuza umuntu guhamya ukuri. Gushima Imana kwacu kubwo imigisha 
iduha bigerwaho n’ingaruka ikomeye bitewe n’ibyokurya tuba twashyize mu gifii. 
Umururumba uterwa n’irari ni wo ntandaro y’amakimbirane, amahane, kwirema ibiee, 
n’ibindi bibi byinshi. Habaho kuvuga amagambo ahutiyeho, gukora ibikorwa bibi, 
imigenzereze itarimo kubaha, gutwarwa n’ibintu eyane, kandi ibyo byose bigaterwa n’uko 
ubwonko bwarwaye bitewe n’imigirire iremereza igifii. {IMN 53.2} 

72. Abantu bamwe ntibashobora guterwa ubwuzu no gukenera kurya ibyokurya 
n’ibyokunywa bihesha Imana ieyubahiro. Umururumba wo guhaza irari ubagiraho ingaruka 
mu mibereho y’ubuzima bwabo. Ubonekera mu miryango yabo, mu matorero yabo, mu 
masengesho babamo, ndetse no mu myifatire y’abana babo. Ibyo byababereye umuvumo. 
Ntibashobora kwemera ukuri kw’iyi minsi iheruka. Imana yateganyirije bihagije ibigamije 
ukubaho no gushimisha ibiremwa byayo byose; kandi iyo amategeko yayo ataza 
kugomerwa, ibikorwa byose bikaba mahwi n’ubushake bw’Imana, imibereho myiza, 
amahoro n’ibyishimo biba byarasagambye mu cyimbo cy’umubabaro n’ikibi cyakomeje 
kubaho. {IMN53.3} 

73. Umueunguzi w’isi yamenye ko gutegekwa n’umururumba bizazanira umubiri akaga mu 
ntekerezo, hanyuma bigatuma ingingo zumva kandi zikakira ibyera n’ibihoraho zitabasha 
kugira ubushishozi. Kristo yamenye ko abatuye isi bazatwarwa n’umururumba, kandi ko 
uyu mururumba uzangiza ubushobozi bw’intekerezo. Niba umururumba w’irari wari 
ukomereye eyane ikiremwamuntu ku buryo kurwana n’imbaraga zawo byasabye ko 
Umwana w’Imana yigomwa kurya hafi ibyumweru bitandatu kugira ngo abikorere umuntu, 
mbega ukuntu Umukristo afite inshingano itoroshye yo kunesha nk’uko Kristo yanesheje! 
Imbaraga yo guhangana n’ikigeragezo eyo gutsinda umururumba w’irari mu mirire 
ushobora kubonekera gusa mu ishavu Kristo yagize muri icyo gihe kirekire yamaze 
yigomwe kurya ari mu butayu. {IMN 54.1} 

Kristo yari azi ko kugira ngo asohoze umugambi wo gukiza umuntu agomba gutangira 
umurimo wo gueungura uwo muntu aho n’ubundi yaeumuriye akagwa mu eyaha. Adamu 
yacumuye kubwo gushaka guhaza umururumba w’irari ry’inda. Kugira ngo yereke umuntu 
inshingano ze zo kumvira amategeko y’Imana, Yesu yatangiye umurimo we wo gueungura 
avugurura ingezo z’umubiri w’umuntu. Uguhenebera kw’imieo n’ukw’inyokomuntu 
bishingiye cyane ku gushaka guhaza umururumba w’irari ry’ikibi. {IMN 54.2} 

Inshingano Zihariye n’Ibigeragezo by’Abagabura 

Twese dufite inshingano yihariye yo kunesha irari mu mirire, cyane cyane abagabura 
bashinzwe kwigisha ukuri. Akamaro kabo kazarushaho kuba ari ingenzi niba bategeka irari 
n’ibyifuzo byabo; kandi bazarushaho kugira ubushobozi mu bwenge n’intekerezo zabo. 



nibafatanyiriza hamwe imirimo y’umubiri n’imyitozo y’ubwenge. Nibahuriza hamwe 
ingeso zo kwirinda hamwe n’imirimo y’umubiri n’iy’ubwenge, bazabasha gusohoza 
imirimo myinshi kandi barinde intekerezo zabo. Nibakomeza iyo nzira, intekerezo zabo 
n’amagambo yabo bizajya byisukiranya, inshingano zabo mu by’umwuka zizagira imbaraga 
biruseho, kandi bigire ingaruka zikomeye ku bumva amagambo yabo. {IMN 54.3} 

Ukutirinda mu mirire, ndetse no ku byokurya bifite intungamubiri, bizagira ingaruka ku 
mikorere yose y’umubiri, kandi bizaca intege amarangamutima y’ingenzi kandi aboneye. 
jlMN 55.1} 

74. Abantu bamwe bazana mu materaniro ibyokurya bidakwiranye n’ibihe nk’ibyo, 
byiganjemo keke n’amasukari, hamwe n’ibyokurya bitandukanye bibasha guteza ingorane 
igogora mu mubiri w’umuntu muzima. Birumvikana ko ibiryoshye kurusha ibindi babiha 
umugabura. Bene ibyo byokurya babimuzanira ku meza, maze bakamurarika kuri ayo meza. 
Ubwo rero, abagabura bahura n’ikigeragezo cyo kurya byinshi, kuri bene ibyo byokurya 
biteje akaga. Ibyo ntibituma ba bagabura badakora umurimo wo kubwiriza uko bikwiriye 
gusa, ahubwo binabateza ibibazo byo kugugarirwa no kumererwa nabi mu nda. jlMN 55.2} 

Nubwo byasa nk’ibigaragaje ikinyabupfura gike, umugabura ntakwiriye kwemera bene 
ubwo buryo bwo kwakirwa, nubwo bwose baba babikoranye umutima mwiza. N’abizera 
kandi bakwiriye kumwumva, ntibamuhatire guhindura icyifuzo cye. Baba bishuka igihe 
bashaka kugerageza umugabura bamuha ibyokurya bizanira ibibazo umubiri. Hari impano 
z’ingenzi zagiye zibura muri ubwo buryo bitewe no gukora umurimo w’Imana; kandi 
benshi, nubwo bagaragara ko ari bazima, usanga babuze umugabane w’imbaraga no 
gukomera mu bushobozi bw’imibiri yabo. Abagabura, kurusha abandi bantu bose, bakwiriye 
kuzigama imbaraga z’ubwonko n’imyakura yabo. Bagomba kwirinda ibyokurya 
n’ibyokunywa byose bifite imbaraga zo guteza ubwiyabirire cyangwa gukabura imyakura 
y’umubiri. Kwikanga k’umubiri gukurikirwa n’indwara y’ubwihebe bukabije; umururumba 
mu mirire wijimisha ubwonko, kandi ugatuma intekerezo zigira ibibazo no guhuzagurika. 
Nta muntu ushobora kugira icyo ageraho mu by’umwuka igihe cyose atarubahiriza gahunda 
idakuka yo kwirinda mu mirire. Imana ntishobora kwemera ko Mwuka wayo Muziranenge 
abana n’abantu bakomeza kwinangira baca intege imibiri n’intekerezo zabo, mu gihe 
bagombye kuba bazi neza ibyokurya bakwiriye gufata kugira ngo bagire ubuzima bwiza. 
jlMN 55.3} 

“Mujye Mukorera byose Guhimbaza Imana” 

75. Intumwa Pawulo, ahumekewe na Mwuka w’Imana, yatwandikiye ati, “ibyo mukora 
byose,” yemwe n’igikorwa gisanzwe cyo kurya cyangwa kunywa, tugomba kugikora 
tutagamije guhaza umururumba, ahubwo tukagikora twumva ari inshingano yacu — 



“dukorera byose guhimbaza Imana.” (1 Abakorinto 10:31). Buri mugabane wose w’umubiri 
wacu ugomba kurindwa; tugomba kwirinda kugira ngo tutagira ikintu dushyira mu gifu 
kikangiza intekerezo nziza kandi zitunganye zo mu bwonko bwacu. Bamwe baribaza bati, 
‘mbese umubiri wanjye sinawukorera ibyo nshaka?’ Bisa nk’aho inama tubaha ari izigamije 
kubavutsa ikintu cyiza cyane, igihe tubabwira ko ari ngombwa kurya ibyokurya mu buryo 
bukwiriye, kandi ingeso zabo zikagendana n’ibyo amategeko y’Imana asaba. (IMN 56.1} 

Hariho ibintu buri muntu wese afitiye uburenganzira. Buri wese afite uko asa n’ibimuranga 
bye bwite; nta muntu ushobora gusa n’undi. Kandi abantu bose bagomba gukora uko 
babyumva, bakurikije uko umutimanama wabo ubabwira. Ku byerekeranye n’inshingano 
dufite ndetse n’imbaraga zacu, byose tubikomora ku Mana kuko ari Yo dukesha ubuzima. 
Ibi ntitubikesha umuntu, ahubwo tubihabwa n’Imana gusa. Turi abayo kuko yatwiremeye 
ikanaducungura. Imibiri yacu ntituyigengaho ku buryo twayikoresha uko tubyumva, tukaba 
twayiteza ubumuga bitewe n’ingeso zibasha kuyiremaza, ntibe igishobora gukorera Imana 
umurimo utunganye. Imibereho yacu n’ubushobozi dufite byose ni ibyayo. Ni Yo itwitaho 
buri kanya; ihora iyoboye imikorere y’umubiri wacu wose; iramutse ituretse ngo twiyobore 
ubwacu n’akanya gato, tubasha gupfa. Mu buryo budasubirwaho, tubeshejweho n’Imana. 
{IMN 56.2} 

Dushobora kwiga icyigisho gikomeye igihe dusobanukiwe n’isano dufitanye n’Imana, 
hamwe n’isano Imana ifitanye natwe. Amagambo ngo, “Ntimuri abanyu ngo mwigenge, 
mwaguzwe igiciro cyinshi” (1 Abakorinto 6:19, 20), akwiriye guhora mu ntekerezo zacu, 
kugira ngo duhore tuzirikana uburenganzira Imana ifite ku mataranto yacu, ku byo dutunze, 
ubushobozi bwacu ku bandi, no kuri twebwe ubwacu. Tugomba kwiga uko twakwita kuri 
iyi mpano y’Imana, mu ntekerezo, mu bugingo, mu mubiri, ibyo Kristo yaguze akabigira 
ibye, kugira ngo tumukorere umurimo mwiza kandi unejeje. jlMN 57.1} 

76. Umucyo wamurikiye inzira yanyu ku byerekeye ivugurura mu mirire, none inshingano 
ireba ubwoko bw’Imana bwo mur’iyi minsi iheruka ni ukwirinda muri byose. Nabonye ko 
mwebwe muri mu mubare w’abasigaye batarabona uwo mucyo, none mukaba mukeneye 
gukosora imirire yanyu, iminywere yanyu, n’imikorere yanyu yose. Igihe uwo mucyo 
w’ukuri uzakirwa kandi ugakurikizwa, uzasohoza umurimo wose w’ivugurura mu mibereho 
n’imico y’abantu bose bazaba bejejwe na wo. (IMN 57.2} 

Isano n’Imibereho Yanesheje 

77. Kurya, kunywa, no kwambara, byose bigira ingaruka ku iterambere ryacu mu bya 
Mwuka. jlMN 57.3} 



78. Byinshi mu biribwa byaribwagwa n’abapagani byari ikizira ku Bisiraheli. Ibyo 
ntibyapfaga gutoranywa ku buryo bubonetse bwose. Ibintu byaziraga byabaga ari bibi. 
Kandi kuba byaravuzwe ko byanduye byatangaga icyigisho cy’uko gukoresha ibyo 
byokurya ari ikizira. Bivuga ko icyica umubiri gishobora no kwica ubugingo. Ntigituma 
ugikoresha ashobora kugirana umushyikirano n’Imana, ngo ashobore kuyikorera umurimo 
ukwiriye kandi utunganye. {IMN 57.4} 

79. Mwuka w’Imana ntashobora kuza kudufasha ngo aboneze imico yacu ya Gikristo, mu 
gihe twiyandavurisha guhaza irari ryacu mu mirire twica ubuzima bwacu, tugengwa 
n’ishyari rirwanya ubugingo. (IMN 57.5} 

80. Abafatanyije na kamere y’ubumana bazahunga ukononekara kuri muri iyi si gutewe 
n’irari. Ntibishoboka ko ababaswe n’umururumba bashyikira ukubonera kw’imibereho ya 
Gikristo. {IMN58.I} 

81. Uko ni ko kugirwa intungane by’ukuri. Ntabwo ari inyigisho gusa, ngo bibe ibiri mu 
mutima, cyangwa amagambo runaka, ahubwo ni amahame mazima, nyakuri, twakira mu 
mibereho yacu ya buri munsi. Bisaba ko ingeso zacu mu mirire, mu minywere no mu 
myambarire ziduha umutekano wo kurinda ubuzima bwacu bw’umubiri, intekerezo 
n’umutimanama, kugira ngo tumurikire Nyagasani imibiri yacu ifite ingeso zitangijwe no 
kwangirika, ahubwo imeze nk’ “ibitambo bizima, byera kandi bishimwa n’Imana.” {IMN 
58.2} 

82. Ingeso zacu mu mirire n’iminywere zerekana niba turi ab’isi cyangwa niba turi mu 
mubare w’abo Imana yatandukanyije n’ab’isi ikoresheje imbaraga ikomeye y’inkota y’ukuri 
kwayo. {IMN58.3} 

83. Kutirinda mu mirire yacu ni byo bidutera uburwayi, kandi bikiba Imana icyubahiro 
cyayo. Bitewe no kwanga kureka inarijye, benshi mu bwoko bw’Imana ntibabasha kugera 
ku rugero rukwiriye rw’iby’umwuka yabashyiriyeho, kandi n’iyo bihannye bagahindukira, 
imibereho y’iteka ryose izakomeza guhamya iby’igihombo bagize banga kureka inarijye. 
{IMN58.4} 

84. Mbega ukuntu abantu benshi bivutsa imigisha Imana ibabikiye yo kubaha ubuzima 
bwiza n’impano za Mwuka! Hariho benshi barwana ngo bagere ku nsin z i kandi babone 
imigisha idasanzwe kugira ngo bagire byinshi bageraho. Kugira ngo ibyo babigereho, 
bahora bumva ko bagomba kurwana intambara yo gusenga bafite agahinda kandi babogoza 
amarira. lyo aba bantu bashakashaka mu Byanditswe basengera kugira ngo bamenye 
ubushake bw’Imana, maze bagakora ibyo Imana ishaka babikuye ku mutima, batizigamye, 
kandi batikunda, bazabona uburuhukiro mu mitima. Agahinda kose, amarira yose 




n’intambara barwana, ntibishobora kubazanira umugisha bifuza. Bagomba kubanza 
gusezerera inarijye burundu. Bagomba gukora umurimo uri imbere yabo, utuma babona 
ubuntu bwinshi Imana isezeranira abayisaba bizeye. {IMN 58.5} 

Yesu agira ati, “Umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorere umusaraba we iminsi yose 
ankurikire” Luka 9:23. Nimureke dukurikire Umukiza wicishaga bugufi kandi akiyanga. 
Nimureke twerereze Umuntu w’I Kaluvari mu magambo no mu mibereho yera. Umukiza 
yiyegereza abemera kwiyegurira Imana. Niba hari igihe twakeneye ko Mwuka w’Imana 
akorana n’imitima n’imibiri yacu, ni iki turimo. Nimureke twemerere imbaraga 
y’ubushobozi mvajuru idushoboze kubaho imibereho yejejwe kandi yo kwitanga. jlMN 
59.1} 

85. Nk’uko ababyeyi bacu ba mbere babuze Edeni kubera irari ritewe n’umururumba, 
ibyiringiro byacu rukumbi byo kongera gusubizwa Edeni tubibonera mu kwifata twirinda 
irari n’ibyifuzo byacu. Kwifata mu mirire no kwigenzura mu mururumba tugira bizarinda 
ubwonko bwacu kandi bihe imbaraga intekerezo n’umutimanama wacu. Ibi kandi bishoboza 
abantu kwegurira ubushake bwabo imbaraga iruta izindi ikaba ariyo ibugenzura, 
ikabashoboza gutandukanya ukuri n’ikinyoma, icyera n’ikintu gisanzwe. Abasobanukiwe 
by’ukuri igitambo cya Kristo wemeye guhara iwe mu ijuru akaza muri iyi si kugira ngo 
imibereho ye ishobore kwereka umuntu ukuntu abasha kwirinda ikigeragezo, bazumva ko 
bagomba kwiyanga maze bagahitamo gufatanya na Kristo imibabaro ye. jlMN 59.2} 

Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry’ubwenge. Abanesha nk’uko Kristo yanesheje bazahora 
bakeneye kwirinda ibishuko bya Satani. Kubwo kugira umutimanama umurikiwe na Mwuka 
bazirinda irari n’umururumba, bagire intekerezo ziboneye, n’imbaraga y’ubushishozi, 
kugira ngo batabona imirimo n’ubuhendanyi bya Satani bakabyitiranya n’ibitangaza 
by’Imana. Benshi bifiiza kuzahabwa ingororano n’intsinzi bigenewe abanesheje, nyamara 
ntibafite ubushake bwo kwihanganira imiruho, kwigomwa, no kwiyanga nk’uko 
Umucunguzi wabo. Kumvira no gukomeza umuhati wacu ni byo bizadushoboza gusa 
kunesha nk’uko Kristo yanesheje. (IMN 59.3} 

Imbaraga y’irari itegeka ubushake bwa muntu ni yo izatuma ibihumbi byinshi by’abantu 
barimbuka, mu gihe iyo baza kuyitsinda, baba barabonye ubushobozi bw’umutimanama wo 
gutsinda urugamba kuri buri kigeragezo cya Satani. Ariko ababaye imbata z’irari 
ntibazabasha kugera ku butungane bw’imico ya Gikristo. Igicumuro cy’umuntu kimaze 
imyaka ibihumbi bitandatu cyazanye ingaruka z’uburwayi, umubabaro, n’urupfu. Kandi mu 
gihe twegereza iherezo ry’ibihe, ibishuko bya Satani byo guteza abantu irari n’inda nini 
bizarushaho kugira imbaraga nyinshi kandi kubitsinda bibe ikintu kitoroshye. jlMN 60.1} 



86. Uwishimira umucyo Imana yamuhaye ku ivugumra mu by’ubuzima azabona iby’ingenzi 
byo kumufasha mu murimo wo kumuhindura intungane binyuze mu kuri, kandi azaba ari 
umuntu witeguye kuzaragwa imibereho yo kudapfa. {IMN 60.2} 

[Isano hagati y’imirire yoroheje n’ubushishozi mu by’umwuka — 119] jlMN 60.3} 

[Kutabasha kugenzura irari bigabanya imbaraga yo kurwanya ibigeragezo — 237] jlMN 
60.4} 

[Umkuta rwo kwitegeka ntimgomba gusenyuka — 260] jlMN 60.5} 

[Kurya inyama bicogoza iterambere ry’imbaraga mu by’umwuka — 655, 656, 657, 660, 
682, 683, 684, 688] jlMN 60.6} 

[Abatsinda irari bahabwa ubushobozi bwo kunesha ibindi bigeragezo — 253] jlMN 60.7} 
[Ukuremwa kw’imico gucogozwa no kudafata neza igifli — 719] jlMN 60.8} 

ISANO Y’IMIRIRE KU NTEKEREZO 
Ukwangirika kw’Intekerezo mu Bihe bya Mbere 

87. Abantu babayeho mbere y’umwuzure baryaga ibyokurya bikomoka ku matungo, kandi 
bagashimishwa no guhaza irari ryabo kugeza ubwo bujurije igikombe eyabo, maze Imana 
yeza isi, iyihumanuraho umwanda wayo ikoresheje umwuzure. jlMN 60.9} 

Icyaha cyari cyarabaye gikwira kuva ku gucumura k’umuntu akagwa. Nubwo abantu bakeya 
bari barakomeje kuba indahemuka ku Mana, umugabane munini warangije inzira zabo 
imbere y’Imana. Ukurimbuka kw’imigi ya Sodomu na Gomora kwatewe n’ububi bwabo 
bukabije. Biyandavurishije irari ryo kutirinda kwabo, n’ingeso z’ibyifuzo byabo byangiritse, 
kugeza ubwo bahindutse ba ruharwa mu kibi, maze ibyaha byabo bihinduka ikizira, mu 
buryo igikombe cyabo cy’ibibi cyuzuye, hanyuma bakongorwa n’umuriro uvuye mu ijuru. 
IIMN6I.I} 

88. No muri iyi minsi yacu hariho ibyaha bimeze nk’ibyo mu minsi ya Nowa byatumye 
Imana isuka uburakari bwayo ku iyi si. Abagabo n’abagore b’iki gihe bahindutse 
abanyamururumba n’abasinzi bitewe n’imirire n’iminywere yabo. Icyo cyaha 
cy’umururumba cyahinduye ibyiflizo by’abantu bo mu gihe cya Nowa, bituma ingezo zabo 
zihinduka mbi, kugeza ubwo ubugizi bwa nabi n’ibyaha byabo bikabije bizamuka bikagera 
mu ijuru, maze Imana ihitamo kweza isi ikayikuramo uko guhumana ikoresheje umwuzure. 
{IMN6I.2} 

Ibyaha nk’ibyo by’umururumba n’ubusinzi ni byo byagushije ikinya intekerezo z’abaturage 
b’i Sodomu, ku buryo abagabo n’abagore bo muri uwo murwa wangiritse bishimiraga 



gukora ibibi. Ni cyo cyatumye Kristo aburira abatuye isi agira ati, “No mu minsi ya Loti na 
yo byari bimeze bityo: bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga, maze 
umunsi Loti yavuye i Sodomu, umuriro n’amazuku biva mu ijuru biragwa, birabarimbura 
bose. Ni na ko bizamera umunsi Umwana w’umuntu azabonekeraho.” Luka 17:28-30. {IMN 
61.3} 

Kristo yadusigiye hano ieyigisho ey’ingenzi eyane. Mu nyigisho ze ntabwo yashyigikiye 
ubunebwe no gutwarwa n’iraha. Ubuzima bwe bwari bunyuranye n’ibi. Kristo yari umukozi 
w’umunyamwete. Imibereho ye yaranzwe no kwiyanga, gukorana umwete, kwihangana, 
gukorera abandi, no kwirinda. Atwereka akaga kari mu gushyira inda imbere, tukayirutisha 
ibindi. Aduhishurira ingaruka yo kwemera gutegekwa n’irari ry’umururumba. Imbaraga 
z’ibitekerezo ziradohoka, maze icyaha ntigifatwe nk’ieyaha. Ubugome burenzwa amaso, 
n’ibyifiizo bibi bigasigara byarigaruriye umutima, kugeza ubwo ikibi eyimuye iby’ukuri 
n’imikorere myiza, maze izina ry’Imana rigatukwa. Ibi byose ni ingaruka yo kugira 
umururumba mu mirire no mu minywere. lyi ni yo miterere y’ibintu Yesu yavuze ko bizaba 
biriho mbere yo kugaruka kwe. jlMN 61.4} 

Mbese abantu bazemera uyu muburo? Mbese bazishimira umucyo, cyangwa bazahitamo 
kuba imbata z’irari n’ibyifuzo bibi? Kristo yadushyize imbere ikintu cy’agaeiro tugomba 
guharanira kuruta ibyo kurya n’ibyokunywa imibiri yacu ihora yifiiza, ndetse n’imyambaro 
duhangayikira. Kurya, kunywa, no kwambara bihangayitse abantu birenze urugero ku buryo 
byabahindukiye ibicumuro, kandi bikaba bimwe mu byaha bigaragara byo mu minsi 
iheruka, bikaba n’ibimenyetso biranga kugaruka kwa Kristo. Igihe, amafaranga, n’imbaraga 
bigize umutungo w’Imana, nyamara ikaba yarawudutije, bipfushwa ubusa mu myambarire, 
mu guhaza irari mu mirire n’iminywere, bikagira ingaruka zo guca intege ubuzima, bikageza 
abantu mu mibabaro no mu rupfu. Ntibishoboka rero ko twatanga imibiri yacu ngo ibe 
ibitambo bizima byeguriwe Imana, igihe yuzuye kwangirika n’uburwayi bitewe n’imyifatire 
yacu yo kwishimira mu byaha. jlMN 62.1} 

Ukwangirika Gutewe n’Irari ryo Kutitegeka 

89. Abantu benshi batangazwa n’ukuntu mwenemuntu yagiye ahenebera ku mubiri, mu 
ntekerezo no mu mico mbonera. Ntibasobanukirwa ko uko guhenebera guterwa no 
kugomera itegekonshinga n’amategeko y’Imana, ndetse no kugomera amategeko agenga 
ubuzima. Uko kugomera Amategeko Cumi y’Imana gutuma ibakuraho ikiganza eyayo 
ey’imigisha. {IMN 62.2} 

Ukutirinda mu mirire no mu minywere, no kwijandika mu ngeso mbi, byatumye umubiri 
n’intekerezo bigwa ikinya, ku buryo ibyera n’ibyanduye bisigaye bifatwa kimwe. {IMN 
63.1} 



90. Abafata icyemezo kibatumtseho eyo kuba imbata z’umummmba, akenshi bagenda 
bamshaho gushayisha, maze bakiyandavuza ibyifuzo byabo byangiritse, kandi byangijwe 
no kutirinda mu mirire n’iminywere yabo. Baha umudendezo ibyifiizo byabo bigayitse 
kugeza ubwo ubuzima bwabo n’intekerezo zabo bihababarira bikomeye. Ubushobozi bwabo 
bwo gutekereza burushaho kwangirika ku rwego rwo hejum bitewe n’akamenyero ko kuba 
mu bibi. {IMN 63.2} 

91. Kugira igihe gihindagurika mu mirire n’iminywere, n’ingeso mbi yo kwambara nabi, 
byangiza ubwonko, bigahindanya umutima kandi bigatera ingeso zitunganye z’umuntu 
guhinduka zikajya mu bubata bw’ingeso za kinyamaswa. (IMN 63.3} 

92. Abavuga ko ari abantu b’Imana ntibakwiriye kutita ku buzima bw’imibiri yabo, ngo 
maze bishyigikire bavuga ko ukutirinda atari icyaha, kandi ko bidafitanye isano n’imibereho 
yabo y’iby’umwuka. Hari isano y’imikoranire hagati y’umubiri n’intekerezo zikorana na 
Mwuka. Igipimo cy’ingeso z’umuntu kibasha kujya ejum cyangwa kigaheneberezwa 
n’iby’umubiri we wimenyereje. Kurya bikabije indyo imsha izindi kuba nziza biremaza 
amarangamutima yo mu ntekerezo. Kandi n’igihe indyo itaboneye, na bwo bigira ingamka 
zibabaza umubiri. Akamenyero kose kadatuma umubiri ukora neza gahenebereza 
ubushobozi bwawo butunganye kandi bwo hejum. Akamenyero kabi mu mirire no mu 
minywere kaganisha umuntu mu gukora amakosa mu ntekerezo no mu bikorwa. 
Umummmba wongera imbaraga za kinyamaswa, zigakora ku ntekerezo no ku bushobozi 
bw’iby’umwuka. (IMN 63.4} 

Intumwa Petero atugira inama ati, “Ncuti nkunda, ndabihanangiriza ... kugira ngo mwirinde 
irari muterwa nakamere yanyu rirwanya ubugingo bwanyu.” (1 Petero 2:11). Benshi babona 
ko uyu muburo ureba gusa abatagira umutima. Nyamara ufite ubusobanuro bwagutse. 
Uturarikira kurinda ubugingo bwacu ikintu cyose cyabwangiza bitewe no kwishimira irari 
cyangwa ibyifuzo bibi. Ni umuburo urusha iyindi uturarikira kwifata tukirinda ibintu byose 
bikabura umubiri n’ibiyobyabwenge nk’icyayi, ikawa, itabi, inzoga, ummogi, n’indi miti 
yica ubwenge. Ibyo bikumra imibiri bishobora gushyirwa mu mubare w’ibiteza irari rizanira 
intekerezo z’umuntu ingamka zikomeye kandi ziea cyane. Uko izo ngeso ziterwa n’irari 
zitangira kwirema mgikubita, niko zizagenda zihambira umuntu zikamugira imbata y’irari 
iterwa na kamere, bityo zikamshaho kugenda zigabanya igipimo cy’umuntu mu 
by’umwuka. {IMN 64.1} 

93. Mukeneye kwirinda muri byose. Mujye mumenyereza gukoresha ubushobozi bwo 
hejum bw’intekerezo zanyu, ibyo bizatuma imbaraga za kinyamaswa zicika intege. 
Ntibishoboka ko imbaraga z’iby’umwuka ziyongera mu gihe mudategeka irari n’ibyifiizo 
byanyu bibi. Nicyo gituma intumwa ihumekewe yavuze aya magambo ngo, “Ahubwo 



mbabaza umubiri wanjye nkawukoresha agahato, kugira ngo ntazamara kwigisha abandi 
naho jye ngasigara ntemewe.” (1 Abakorinti 9:27, BII). (IMN 64.2} 

Mwenedata, kanguka wowe, ndagusabira, maze ureke umurimo wa Mwuka w’Imana 
ugucengeremo cyane aho kugarukira inyuma; reka ugere ku isoko ya buri gikorwa cyawe 
cyose. Icyo ukeneye cyane ni ugushikama ku mahame no kugira imbaraga y’ibikorwa mu 
by’umwuka n’iby’umubiri. Umuhati wawe ubuze ubwitange. Mbega ukuntu abantu 
badashaka kureka irari ryabo ari benshi kandi iby’umwuka byabo bikarushaho kugenda 
bigabanuka! Imyakura y’ubwonko bwabo igenda isinzira kandi bagasa nk’abaguye ikinya 
kubera umururumba mu mirire yabo. Bene abo iyo bagiye mu nzu y’Imana ku munsi 
w’Isabato, usanga basinzira. Imbaraga irarika ntibasha no gukangura ubwenge bwabo. 
Ndetse n’iyo ijambo ry’ukuri ryigishanywa imbaraga ya Mwuka ntiribasha kubakangura mu 
bitotsi by’intekerezo baba bafite ngo babone umucyo ubamurikira. Mbese bene aba bantu 
bigeze biga guhesha Imana ikuzo muri byose? {IMN 65.1} 

Ingaruka z’Imirire Yoroheje 

94. lyaba abavuga ko bakurikiza amategeko y’Imana batagiraga icyaha, umutima wanjye 
watuza; ariko ntabwo ariko bameze. Kuko bamwe mu bavuga ko bakurikiza amategeko yose 
icumi bica itegeko ryo kwirinda ubusambanyi. Ni iki nakora ngo nkangure imitima yabo 
yaguye ikinya? Icyabarinda ni kimwe gusa, ni uko imitima yabo yahora izirikana amahame 
akubiye mu mategeko ayobora imyitwarire yabo. Niba hariho igihe tubona ko abantu 
bagomba kwita ku mirire yoroheje, ni iki turimo. Ntidukwiriye guha abana bacu inyama, 
kuko zigira ingaruka zo gukangura no kongera ibyifuzo bibi, kandi zikagabanya ubushobozi 
bw’intekerezo. Ibinyampeke n’imbuto bitateguranywe amavuta y’amatungo kandi 
bigategurwa mu buryo busanzwe bwa karemano, ni byo bikwiriye kuba ibyokurya 
by’abitegura kuzajya mu ijuru. Uko ibyokurya biba bidafite ibikabura umubiri, ni ko 
byorohera umubiri gutegeka ibyifuzo byawo bibi. Ntidukwiriye kwishimira uburyohe ngo 
tuburutishe amagara mazima mu by’umubiri, ubwenge cyangwa intekerezo. jlMN 65.2} 

Gutwarwa n’ibyifuzo bibi byagiye bijyana benshi mu mwijima ntibarebe umucyo; kuko 
batinya kureba ibyaha batifuza kureka. Nyamara bose babasha kureba niba babyifuza. 
Nibahitamo umwijima bakawurutisha umucyo, ububi bwabo buzarushaho kwiyongera. 
Ariko se ni kuki abagabo n’abagore badasoma ngo bahinduke abanyabwenge muri ibi bintu, 
kandi bifite ingaruka ku mibiri yabo, ubwenge n’imbaraga zabo? Imana yabahaye ingando 
bagomba gufata neza, bakayirinda mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bashobore 
kuyikorera umurimo no kuyihesha ikuzo. jlMN 66.1} 



Kwirinda Bidufasha Gutegeka Intekerezo 

95. Ibyokurya byanyu ntabwo byoroheje kandi ntibiboneye ku buzima bwanyu ku buryo 
byakorera umubiri amaraso y’ubwoko bwiza cyane. Amaraso mabi yijimisha ubushobozi 
bw’intekerezo n’ubuhanga, agakangura kandi agaha imbaraga ibyifuzo bibi bya kamere 
yanyu. Nta n’umwe muri mwe ukwiriye gukoresha imirire ifite ibikabura umubiri; kuko 
ishobora kuzanira akaga umubiri wawe, ikananiza iterambere ry’ubugingo bwawe 
n’ubw’abana bawe. {IMN 66.2} 

Mutegura ku meza yanyu ibyokurya biteza ikigeragezo imyanya y’urwungano ngogozi, 
bigakangura ibyifiizo bya kinyamaswa, kandi bigaca intege ubushobozi bw’intekerezo 
n’ubuhanga. Ibyokurya bifite ibinure byinshi n’inyama ntibibafitiye umumaro na mba... 
jlMN 66.3} 

Ndabinginga, kubwa Kristo, ngo mushyire gahunda mu ntekerezo zanyu no mu ngo zanyu. 
Mureke ukuri mvajuru kwerereze intekerezo zanyu, kubeze mwebwe ubwanyu, ubugingo 
bwanyu, imibiri yanyu, n’umwuka wanyu. ‘Mwirinde irari ry’umubiri rirwanya ubugingo.’ 
Mwenedata G, imirire yawe iri hafi gukurura imbaraga zikangura ibyifuzo bibi mu mubiri 
wawe. Ntabwo utegeka umubiri wawe nk’uko ari inshingano yawe ngo ubikore kubwo 
gushaka kwera no kubaha Imana. Ugomba kwirinda mu mirire kugira ngo ubashe kuba 
umuntu wihangana. jlMN 67.1} 

96. Ntabwo isi ari yo ikwiriye kuduha urugero tugenderaho. Isi yerekana ko ibyokurya 
bigezweho ari ibitera ipfa kandi bifite ibinure ndetse biteguranywe ibikabura umubiri, bityo 
bigaha umubiri imbaraga ya kinyamaswa maze bigasigingiza iterambere ry’ubushobozi 
bw’intekerezo. Nta rindi sezerano ryo gutsinda intambara ya Gikristo ryahawe umwe mu 
bahungu cyangwa abakobwa ba Adamu uretse gusa baramutse bafashe icyemezo cyo 
kwirinda muri byose. Nibakora ibyo, urugamba barwana ntiruzaba ari imfabusa. jlMN 
67.2} 

Niba Abakristo bakoresheje imibiri yabo agahato (I Kor 9:27), bakareka irari ryabo 
n’ibyifuzo byabo byose uko byakabaye bigategekwa n’umutimanama umurikiwe na 
Mwuka, bakumva yuko inshingano bafite imbere y’Imana n’imbere ya bagenzi babo ari 
ukumvira amategeko agenga ubuzima buzira umuze n’imibereho yabo, bazabona imigisha 
y’imbaraga z’umubiri n’ubwenge. Bazagira ubushobozi bw’intekerezo zibashoboza 
kurwanya Satani; kandi mu Izina rya wa Wundi watsinze irari ku bwabo, bazarushaho kuba 
abaneshi ku giti cyabo. Uru rugamba ruri imbere y’abantu bose biyemeza kururwana. {IMN 
67.3} 




[Ingamka y’imirire y’inyama ku bushobozi bw’intekerezo — 658, 683, 684, 685, 686, 687] 
{IMN 67.4} 

[Umgo rwo mu giturage — isano yarwo n’imirire n’umutimanama — 711] jlMN 68.1} 

[Kubura imbaraga z’ibitekerezo bitewe n’umummmba w’abana mu mirire n’iminywere — 
347] jlMN 68.2} 

[Ibyokurya bitera umubiri ubwiyabirire, ubukana n’umushiha — 556, 558, 562, 574] jlMN 
68.3} 


[Umururumba mu mirire ueogoza imbaraga z’intekerezo — 231] jlMN 68.4} 



IGICE CYA 3 - IVUGURURA MU BY’UBUZIMA N’UBUTUMWA BWA 

MARAYIKA WA GATATU 


Nk’uko Ikiganza Gifitanye Isano n’Umubiri 

97. Ku itariki 10 Ukuboza 1871, nongeye kwerekwa ko ivugurura mu by’ubuzima ari 
umugabane umwe w’umurimo ukomeye ugamije gutegurira abantu gusanganira Umwami 
Yesu. Ufitanye isano y’isanga n’ingoyi n’ubutumwa bwa marayika wa gatatu, nk’uko 
ikiganza kiyifitanye n’umubiri. Ntabwo umuntu yahaye agaciro Amategeko Cumi; ariko 
Uhoraho ntazaza guhana abagomera ayo mategeko atabanje kuboherereza ubutumwa 
bw’umuburo. Ubwo butumwa bwamamazwa na marayika wa gatatu. lyo abantu baza 
kumvira Amategeko Cumi y’Imana, imibereho yabo igakurikiza ibyo ayo mategeko asaba, 
nta muvumo w’akaga k’indwara zuzuye isi uba uriho. {IMN 68.5} 

Gutegurira Abantu Gusanganira Yesu 

Abagabo n’abagore ntibashobora kwica amategeko agenga ibyaremwe binyuze mu kuba 
abanyamururumba no kubatwa n’irari ribi hamwe n’ibyifuzo bibi, ngo maze bareke no 
kugomera amategeko y’Imana. Niyo mpamvu Imana yemeye ko tugerwaho n’umucyo 
w’ubugorozi mu byo kwitungira amagara mazima, kugira ngo tumenye icyaha cyacu igihe 
tugomeye amategeko yishyiriyeho ubwayo ngo agenge imibereho yacu. Ibyishimo tugira 
n’agahinda tugira byose bituruka ku kumvira kwacu cyangwa kutumvira amategeko 
y’ibyaremwe. Data ubuntu bwinshi wo mu ijuru ahora areba imibereho ibabaje abantu 
babamo, bamwe babizi naho abandi benshi batabisobanukiwe, iterwa no kugomera 
amategeko yashyizeho. Maze kubwo urukundo n’imbabazi igirira ikiremwamuntu, ituma 
umucyo wayo kubamurikira ikaboherereza ivugurura mu by’ubuzima buzira umuze. 
Yerekanye amategeko yayo, n’igihano kigendana no kuyagomera, kugira ngo bose 
bamenye, kandi bitwararike mu kubaho imibereho ihuje n’amategeko y’ibyaremwe. 
Yatangaje ku mugaragaro amategeko yayo kandi iyashyira ahabona, ku buryo ameze 
nk’umudugudu wubatse mu mpinga y’umusozi. Abantu bose barebwa na yo babasha 
kuyasobanukirwa baramutse babishatse. Abantu b’ibiburabwenge ntibarebwa na yo. 
Umurimo wa marayika wa gatatu ugamije kwamamaza ayo mategeko no kurarikira abatuye 
isi kuyumvira, kugira ngo abantu bategurirwe gusanganira Umwami ugiye kugaruka 
bidatinze. jlMN 69.1} 

Gutsindwa kwa Adamu — Gutsinda kwa Kristo 

Adamu na Eva batsin z we n’irari ryo kutirinda. Kristo yaraje maze arwana ashikamye 
n’ikigeragezo kirenze cya Satani, hanyuma, kubwa mwenemuntu, atsinda irari, bityo yereka 
umuntu ko na we ashobora gutsinda. Nk’uko Adamu yatsinzwe n’irari, bityo akabura 



Paradiso nziza ya Edeni, ni ko bene Adamu, binyuze muri Kristo, babasha gutsinda irari 
kandi kubwo kwirinda muri byose, bakazongera gusubizwa Edeni. {IMN 70.1} 

Ubufasha Butuma Dushishoza Tukamenya Ukuri 

Ubujiji ntibushobora muri iki gihe kuba urwitwazo rwo kugomera amategeko. Twabonye 
umucyo uhagije, ku buryo nta n’umwe ukwiriye kuba mu bujiji, kuko Imana ikomeye 
Ubwayo ari Yo Mwigisha. Abantu bose bafite inshingano yera imbere y’Imana yo 
kwerekana ukuri kuzuye n’imibereho nyakuri Imana yabahaye binyuze mu ivugurura mu 
by’ubuzima. Yagennye ko ingingo ikomeye y’ivugurura mu by’ubuzima igomba kugibwaho 
impaka, maze rubanda rugakangukira kuyiga bihagije; kuko bitashobokera abagabo 
n’abagore, bitewe n’ingeso zabo z’ubunyacyaha no kwica imibiri yabo hamwe no kwangiza 
ubwonko bwabo, kubasha gushishoza bakamenya ukuri gutunganye, ari ko gushobora 
kubagira intungane, bakabonezwa, bakaba abantu biyubashye, kandi bakwiranye n’ 
umuryango w’abamarayika b’ijuru mu bwami bw’ikuzo... (IMN 70.2} 

Kwezwa cyangwa Guhanwa 

Intumwa Pawulo itera umwete itorero igira iti, “Nuko bene Data, ndabinginga 
kubw’imbabazi z’Imana ngo mutange imibiri yanyu, ibe ibitambo bizima byera bishimwa 
n’Imana, ari ko kuyikorera kwanyu gukwiriye.” (Abaroma 12:1). Bityo rero, abantu babasha 
kuboneza imibiri yabo yahindanyijwe n’imigenzereze mibi y’ibyaha. Igihe banduye, 
ntibashobora kuramya Imana mu buryo bukwiriye, kandi ntibashobora kuba mu ijuru. Niba 
umuntu yishimira umucyo Imana yatanganye imbabazi zayo w’ivugurura mu by’ubuzima, 
azabasha kwezwa n’ukuri, maze abe ukwiriye ubugingo buhoraho. Ariko natita kuri uwo 
mucyo, maze akarangwa no kugira imibereho igomera amategeko y’ibyaremwe, agomba 
kuzabona igihano. jlMN 70.3} 

Ishusho y’Umurimo wa Eliya na Yohana 

98. Uhoraho yakomeje guhamagarira abantu be kwita ku bugorozi mu by’ubuzima mu gihe 
cy’imyaka myinshi. Uyu ni umwe mu migabane ikomeye igomba kuranga umurimo wo 
guteguriza abantu gusanganira Umwana w’umuntu. Akoreshejwe na Mwuka n’ubushobozi 
umuhanuzi Eliya yari afite, Yohana Umubatiza yakomeje umurimo wo gutegura inzira 
y’Uhoraho, kugira ngo agarure abantu ku bwenge no ku gukiranuka. Yari ahagarariye 
abazaba bariho muri iyi minsi y’imperuka, abo Imana yashinze kugeza ku bantu ukuri 
kwera, bagategura inzira yo kugaruka kwa Kristo. Yohana yari umugorozi. Marayika 
Gaburiyeli, aturutse mu ijuru, yahaye ababyeyi bombi ba Yohana amabwiriza yerekeranye 
n’ivugurura mu by’ubuzima. Yababwiye ko umuhungu wabo adakwiriye kuzanywa vino 
cyangwa igisindisha, kandi ko azuzuzwa Mwuka Muziranenge kuva akivuka. jlMN 71.1} 



Yohana yitandukanyije n’incuti ndetse n’ibinezeza byo muri ubu buzima. Imyambarire ye 
yoroheje, yari igizwe n’ikanzu iboshye mu ruhu rw’ubwoya bw’ingamiya, yari igishinja ku 
myambarire y’Abatambyi b’Abayahudi bambaraga iby’imirimbo igamije gukabya no 
kwiyerekana. Imirire ye, yari igizwe gusa n’ibimera, n’isanane hamwe n’ubuki bw’ubuhura, 
yari igishinja ku mirire yuzuye umururumba, n’ubusambo bw’inda nini bwari gikwira 
ahantu hose icyo gihe. {IMN 71.2} 

Umuhanuzi Malaki avuga ati, “Dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, umunsi w’Uwiteka 
ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo ni we uzasanganya imitima y’abana n’iya ba 
se.” (Mal. 3:23, 24). Ahangaha umuhanuzi agaragaza ubwoko bw’umurimo ugomba 
gukorwa. Abagomba gutegura inzira yo Kugaruka kwa Kristo bagereranywa n’umukiranutsi 
Eliya, nk’uko Yohana yaje arangwa na Mwuka wari muri Eliya, ategura inzira yo kuza kwa 
mbere kwa Yesu Kristo. jlMN 71.3} 

Ingingo ikomeye y’ivugurura (ubugorozi) mu by’imirire igomba kwigishwa ikagibwaho 
impaka, maze intekerezo z’abantu zigakorwaho. Kwirinda muri byose bigomba kuba isanga 
n’ingoyi n’ubutumwa, gukura abantu b’Imana mu bigirwamana byabo, mu mururumba, 
ubusambo n’inda nini, no kwaya mu myambarire ndetse n’ibindi bintu. (IMN 72.1} 

Itandukaniro Rihabanye 

Kwiyanga, kwicisha bugufi no kwirinda abakiranutsi basabwa kugira, abo Imana iyobora 
kandi igaha umugisha, kugomba kugaragara imbere y’abantu ko kunyuranye by’ihabya 
n’ingeso zo kwaya, kwica ubuzima biranga abariho muri iki gihe cy’ubuhenebere. Imana 
yanyeretse ko ivugurura mu by’ubuzima ari isanga n’ingoyi n’ubutumwa bwa marayika wa 
gatatu, nk’uko ikiganza cyomatanye n’umubiri. Nta handi hantu ubona impamvu ikomeye 
yo guhenebera k’umubiri n’ubwenge nk’igihe abantu bakerensa iyi ngingo y’ingenzi. 
Abarangwa no kugira umururumba no kwishimira ibibi, maze bagafunga amaso ngo 
batabona umucyo kubwo gutinya kureba ibibi birengagije kureka, baba bafite igicumuro 
imbere y’Imana. (IMN 72.2} 

Umuntu wese utera umugongo umucyo mu kintu runaka aba anangira umutima we kwanga 
umucyo no mu bindi bintu. Umuntu wica amabwiriza yerekeranye n’imirire n’imyambarire, 
aba ategura inzira yo kwica ibyo Imana isaba byo kuzaduhesha inyungu z’iteka ryose... 
jlMN 72.3} 

Abantu Imana iyoboye bagomba kuba ubwoko bwayo bwihariye. Ntibagomba kwitwara 
nk’ab’isi. Ariko nibakurikiza amabwiriza y’Imana, bazasohoza imigambi ibafitiye, maze 
biyegurire ubushake bwayo. Kristo azatura mu mitima yabo. Urusengero rw’Imana ruzaba 




urwera. Intumwa iragira iti, umubiri wawe ni urusengero rwa Mwuka Muziranenge. {IMN 
72.4} 

Imana ntisaba abana bayo kwiyanga ku buryo bababaza imbaraga z’umubiri wabo. Ibiri 
amambu, ibasaba kumvira amategeko yo mu byaremwe, ngo barinde ubuzima bw’imibiri 
yabo. Yabahaye inzira bagomba kunyuramo, kandi ni inzira ihagije kuri buri Mukristo wese. 
Imana yadupfumbaturiye ikiganza eyayo eyuje imigisha, iduha ibyiza byayo byinshi kandi 
binyuranye, bituma tubaho kandi tukishima. Ariko kugira ngo tunyurwe n’ibigomba 
kuturyohera mu buryo busanzwe, ari byo bizatuma twitungira amagara mazima, yashyizeho 
urubibi ku irari ry’ubwo buryohe. Iratubwira iti, Itonde, wirinde, wange irari ridasanzwe. 
lyo dukomeje kugira irari ribi, tuba twishe amategeko agenga imibereho yaeu, tukaba ba 
nyirabayazana b’imikoreshereze mibi y’imibiri yacu, kandi tukikururira indwara. jlMN 
73.1} 

Ha Umwanya Ukwiriye Umurimo w’Ubuzima bwiza 

99. Ukutita ku bitabo bivuga iby’ubuzima kwaranze abantu benshi ni ikosa imbere y’Imana. 
Ubushake bw’Imana si ugutandukanya umurimo w’ubuzima n’umurimo mugari itorero 
ryayo ryahawe. Ukuri kw’iki gihe gushingiye ku murimo w’ivugurura mu by’ubuzima 
nk’uko kuboneka no mu bindi byiciro by’umurimo w’ubutumwa bwiza. Nta cyiciro na 
kimwe cyabasha gutandukanywa n’ibindi ngo kibe cyuzuye. {IMN 73.2} 

Ubutumwa bwiza bw’ubuzima bufite abavugizi bashoboye, nyamara umurimo wabo 
wazitijwe n’uko benshi mu bagabura, abayobozi ba za Filidi na Konferansi, n’abandi 
bayobozi bafite imyanya ikomeye bananiwe kwita ku kibazo cy’ivugurura mu by’ubuzima. 
Ntibamenye isano icyo kibazo gifitanye n’umurimo w’ubutumwa bashinzwe nk’uko 
ukuboko kw’iburyo kuyifitanye n’umubiri. Nubwo benshi mu bizera na bamwe mu 
bagabura bagaragaje ko bitaye kuri icyi cyiciro ariko ku buryo bworoheje, Uhoraho 
yerekanye ko acyitayeho akomeza kugihundagazaho umugisha. {IMN 73.3} 

lyo uyobowe uko bikwiriye, umurimo w’ubuzima uhinduka icyanzu kinyurwamo n’ukuri 
kukagera ku mitima ya benshi. Igihe ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzaba bwakiriwe 
uko bwakabaye, ivugurura mu by’ubuzima rizahabwa umwanya waryo mu nama za Filidi, 
mu mirimo y’itorero, mu ngo, ku meza, no mu mirimo yose ikorerwa mu rugo. Ubwo rero 
ikiganza cy’iburyo kizafasha kandi kirinde umubiri. {IMN 74.1} 

Ariko igihe umurimo w’ubuzima uzaba wahawe umwanya ukwiriye mu iyamamaza 
ry’ubutumwa bwa marayika wa gatatu, abawurwanira ntibazongera kuvunika bashaka ko 
uhabwa umwanya mu butumwa. {IMN 74.2} 



Dukeneye Kwitegeka 


100. Imwe mu ngamka zibabaje eyane z’ieyaha ey’inkomoko zabaye iz’uko umuntu 
yatakaje ubushobozi bwo kwitegeka. Umuntu aramutse asubiranye ubwo bushobozi, 
yabasha kugera ku iterambere rifatika. {IMN 74.3} 

Umubiri ni yo nzira mkumbi ituma intekerezo n’ubugingo bitera imbere kugira ngo imieo 
ibashe kubakwa. Niyo mpamvu umwanzi w’ubugingo ahora ateza ibigeragezo ubushobozi 
bw’umubiri awuea intege akanawusigingiza. Gutsinda kwe bivuga ko tuba twemeye guha 
umubi impagarike yacu yose ngo ayigenge. Igihe ibyifuzo bya kamere y’umubiri wacu 
bitagengwa n’ubushobozi mvajum byazawuzanira umpfu no kurimbuka. {IMN 74.4} 

Umubiri ugomba gutegekwa. Tugomba gutegeka imbaraga z’ubushobozi bw’ukubaho 
kwacu kose. Ibyiflizo byacu bigomba kugengwa n’ubushake bugendera munsi y’ubutware 
bw’Imana. Ubushobozi bw’intekerezo zacu, zejejwe n’ubuntu mvajum, ni bwo buzayobora 
imibereho yacu. {IMN 74.5} 

Ibyo Imana idusaba ni byo bikwiriye kuba mu mutimanama wacu. Abagabo n’abagore 
bagomba gukanguka bagasobanukirwa inshingano yabo yo kwitegeka, kugira imibereho 
iboneye, kwibohora ku irari ryose ribi n’ingeso yose yanduye. Bakeneye kubona yuko 
ubushobozi bwose bw’intekerezo zabo n’imibiri yabo ari impano bahabwa n’Imana, kandi 
ko bagomba kubirinda mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bikore umurimo w’Imana. 
{IMN 75.1} 

Abagabura n’Abizera Bagomba Gukorera Hamwe 

101. Umugabane umwe w’ingenzi w’umurimo w’ubugabura ushingiye ku kwereka abizera 
mu buryo bukiranuka amahame y’ivugumra mu by’ubuzima, nk’uko yomatanye 
n’ubutumwa bwa marayika wa gatatu, nk’umugabane w’uwo murimo. Bakwiriye ubwabo 
kwakira iryo vugumra rikayobora imibereho yabo, ndetse bakararikira n’abandi bavuga ko 
bemera ukuri kuyakira. {IMN 75.2} 

102. Neretswe ko ivugumra mu by’ubuzima rigize umugabane w’ubutumwa bwa marayika 
wa gatatu, kandi ko ari insanga n’ingoyi n’ubwo butumwa, nk’uko ikiganza n’ukuboko 
bimeranye n’umubiri. Nabonye ko twebwe nk’abizera bagize itorero ry’Imana tugomba 
gutera intambwe tujya mbere muri uyu murimo ukomeye. Abagabura n’abizera bagomba 
gukorera hamwe. Ntabwo abantu b’Imana biteguye kumva ijwi rirenga rya marayika wa 
gatatu. Bafite umurimo w’ingenzi bagomba gukora ubwabo badakwiriye kurekera Imana 
ngo iwubakorere. Uyu murimo yarawubasigiye ngo bawukore. Buri wese agomba 
kuwugiramo uruhare; nta wubasha kuwukora mu cyimbo cy’undi. {IMN 75.3} 



Umugabane umwe, Aho kuba Ubutumwa Uko Bwakabaye 

103. Umurimo w’ivugumra mu by’ubuzima ufitanye isano ikomeye n’umurimo 
w’ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ariko na none si ubutumwa. Ababwiriza bacu 
bakwiriye kwigisha inyigisho z’ivugumra mu by’ubuzima, ariko ntibazigire ibyigisho 
by’ibanze ngo bifate umwanya w’ubutumwa. Umwanya w’izo nyigisho hamwe n’izindi 
gahunda zimeze nkazo ni uwo guteguza abantu igikorwa cyo gukurikira ubutumwa buba 
bwateguwe. Muri izo gahunda z’ibanze, inyigisho ku ivugumra mu by’ubuzima ni ikintu 
cy’ingenzi cyane. Dukwiriye kwita kuri buri murimo w’ivugumra tukawukorana umwete, 
ariko kandi tukirinda kwerekana ko tuwujenjekeye, tukanirinda kugwa mu mutego 
w’ubwaka. {IMN 75.4} 

104. Umurimo w’ivugumra mu by’ubuzima ufitanye isano ikomeye n’ubutumwa bwa 
marayika wa gatatu nk’iyo ukuboko gufitanye n’umubiri; ariko ukuboko ntigushobora kujya 
mu mwanya w’umubiri. Kwamamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu, amategeko 
y’Imana no guhamya Yesu, ni umutwaro w’umurimo wacu. Ubutumwa bugomba 
kwamamazwa mu ijwi riranguruye, kandi bukagera ku batuye isi yose. Kwigisha amahame 
y’ubuzima bigomba kugendana n’ubu butumwa, ntibigomba gutandukana na bwo, cyangwa 
ngo bishyirwe mu mwanya wabwo. jlMN 76} 

Isano y’Ivugurura mu by’Ubuzima n’Ibigo by’Ubuvuzi 

105. Amavuriro yashyizweho agomba gukorana no kuzuzanya mu buryo bw’isanga n’ingoyi 
n’Ubutumwa bwiza. Uhoraho yatanze amabwiriza avuga ko umurimo w’Ubutumwa bwiza 
ugomba gutezwa imbere; kandi Ubutumwa bwiza bukubiyemo ivugurura ry’ubuzima mu 
migabane yaryo yose. Umurimo wacu ni uwo kumurikira iyi si, kuko irushaho kwijimishwa 
n’imiyaga igenda yaduka, itegurira inzira ibyago biheruka Imana izemera ko bigera ku iyi 
si. Abarinzi bakiranuka b’Uhoraho bagomba kuburira abatuye isi... {IMN 76.1} 

Ivugurura mu by’ubuzima rigomba guhabwa umwanya w’ingenzi mu iyamamazwa 
ry’ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Amahame y’ivugurura ry’ubuzima aboneka mu 
ijambo ry’Imana. Ubutumwa bwiza bw’ubuzima bugomba komatana n’umurimo w’Ijambo 
ry’Imana. Umugambi w’Imana ni uko imbaraga y’ivugurura mu by’ubuzima igomba kuba 
umugabane ugize iyamamaza rikomeye kandi riheruka ry’Ubutumwa bwiza. {IMN 76.2} 

Abaganga bacu bagomba kuba abakozi b’Imana. Bagomba kuba abantu bafite ububasha 
bwejejwe kandi bwahinduwe n’ubuntu bw’Imana. Imikorere yabo igomba kuba igendana 
n’ukuri kugomba kugezwa ku batuye isi. Umurimo w’ivugurura mu by’ubuzima, ufatanyije 
mu buryo bwuzuye n’umurimo w’Ubutumwa bwiza, ugomba guhishura ububasha 
bw’Imana yawutanze. Biturutse ku mbaraga y’Ubutumwa bwiza, umurimo 




w’ivugabutumwa mu by’ubuvuzi uzazana ivugumra rikomeye. Ariko umurimo 
w’ivugabutumwa mu by’ubuvuzi nutandukanywa n’Ubutumwa bwiza, umurimo 
uzacumbagira. {IMN 77.1} 

106. Ibigo byacu by’amavuriro n’amatorero yacu bibasha kugera ku rwego rwo hejum 
rw’ubutungane. Inyigisho z’ubugorozi mu by’ubuzima zigomba kwigishwa kandi 
zigakurikizwa n’abizera bacu. Uhoraho araduhamagarira kugira ivugumra mu mahame 
y’ubugorozi mu by’ubuzima. Abadiventisti b’Umunsi wa Karindwi dufite umurimo 
udasanzwe twahawe gukora nk’intumwa, kugira ngo ufashe ubugingo n’imibiri by’abantu. 
jlMN 77.2} 

Kristo yavuze ku bwoko bwe ati, “Muri umucyo w’isi.” (Matayo 5:14). Turi ubwoko 
bwahamagawe n’Imana ngo twamamaze inyigisho z’ukuri mvajum. Umurimo uhebuje 
kandi wera wigeze uhabwa abantu buntu ni uwo kwamamaza ubutumwa bwa marayika wa 
mbere, wa kabiri, n’uwa gatatu kuri iyi si yacu. Mu migi yacu minini, hagomba kubamo 
ibigo by’ubuzima bigamije kwita ku barwayi no kwigisha amahame y’ivugumra mu 
by’ubuzima. {IMN 77.3} 

Icyanzu Tugomba Kunyuramo 

107. Nabwirijwe ko tutagomba gutinda gukora umurimo ukeneye gukorwa werekeranye 
n’ivugumra mu by’ubuzima. Binyuze muri uyu murimo, tugomba kugera ku bantu batuye 
ku misozi n’abari mu bibaya. {IMN 77.4} 

108. Nabonye ko kubwo ubushake bw’Uwiteka, umurimo w’ivugabutumwa w’ubuvuzi 
ugomba kutubera icyanzu gikomeye tunyuramo, kugira ngo n’abarwayi bagerweho. {IMN 
78.1} 

Gukuraho Urwikekwe — Kongera Ubushobozi 

109. lyaba abantu bamshagaho guha agaciro ivugumra mu by’ubuzima, amenshi mu 
magambo y’urwikekwe atuma ukuri gukubiye mu butumwa bwa marayika wa gatatu 
kutagera kuri benshi yata agaciro. Igihe abantu bazakangukira iyi ngingo, inzira yo 
gusobanukirwa ukundi kuri izaba imaze gutegurwa. Abantu nibabona ko turi abahanga mu 
byo kugira ubuzima bwiza, bazaba biteguye no kutwizera igihe tuvuga iby’amahame ya 
Bibiliya twigisha. {IMN 78.2} 

Uyu mugabane w’umurimo w’Umwami ntiwitaweho uko bikwiriye, kandi kubwo 
kuwukerensa, hari byinshi abantu babuze. Itorero niriramuka rishyize umwete mwinshi mu 
murimo w’amavugurura Imana ishaka gukoresha iritegurira kugaruka kwayo, imbaraga 
z’abizera zizarushaho kwiyongera kurenza uko ziri ubungubu. Imana yavuganye n’abantu 
bayo, kandi yiteze ko bayitegera amatwi bakumvira ijwi ryayo. Nubwo ivugurura mu 



by’ubuzima ubwaryo atari ubutumwa bwa marayika wa gatatu, byombi bifitanye isano 
y’isanga n’ingoyi. Abantu bose babwiriza ubutumwa bakwiriye no kwigisha inyigisho 
z’ivugurura mu by’ubuzima. lyi ni insanganyamatsiko tugomba gusobanukirwa, kugira ngo 
tube twiteguye guhangana n’ibihe bitwegereye, kandi ikwiriye guhabwa umwanya 
w’ingenzi. Satani n’abambari be barashaka gukoma mu nkokora uyu murimo w’ivugurura, 
kandi bazakora ibishoboka byose ngo bakure umutima banateze ibirushya abiyemeje 
kuwukora. Ariko nta muntu ukwiriye gueibwa intege n’ibyo, cyangwa ngo areke umuhati 
we kubera ibyo bikangisho by’umwanzi. Umuhanuzi w’Imana Yesaya atubwira kwigira ku 
mico yaranze Kristo agira ati, “Ntazacogora, ntazakuka umutima kugeza aho azasohoreza 
gukiranuka mu isi” (Yesaya 42:4). Nuko rero, ntihakagire umuyoboke we uvuga ibyo 
gutsindwa cyangwa gucika intege, ahubwo ujye wibuka igiciro cy’ikiguzi yatanze ngo 
acungure umuntu atarimbuka, ahubwo abone ubugingo buhoraho. {IMN 78.3} 

110. Umurimo w’ivugurura mu by’ubuzima ni inzira Imana ikoresha kugira ngo igabanye 
imibabaro kuri iyi si yacu, no kugira ngo yeze itorero ryayo. Mwigishe abantu bamenye ko 
bashobora kuba ibikoresho mu biganza by’Imana, kubwo gufatanya n’Umwigisha Mukuru 
mu kugarura mu bantu imbaraga y’umubiri n’imibereho y’iby’umwuka mizima. Uyu 
murimo washyizweho umukono n’ijuru, kandi uzafiingurira imiryango izindi nyigisho 
z’ukuri kw’agaciro gakomeye. Umuntu wese ushaka kuwukora abishishikariye azabona 
umwanya. jlMN 79.1} 



IGICE CYA 4 - IMIRIRE IBONEYE 


UMUGABANE WA I — IBYOKURYA ABABYEYIBACU BA MBERE BAHAWE 

Byatoranyijwe n’Umuremyi 

111. Kugira ngo tumenye ibyokurya birusha ibindi kuba byiza, tugomba kwiga umugambi 
Imana yagiriye umuntu katanga ka mbere ku byerekeranye n’ibizamutunga. lyaremye 
umuntu kandi Igasobanukirwa n’ibyifuzo bye, yageneye Adamu ibyokurya bye. 
Yaramubwiye iti, “Dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n’igiti cyose 
gifite imbuto zirimo utubuto twacyo, bizabe ibyokurya byanyu.” (Itangiriro 1:29). Amaze 
kuva mu busitani bwa Edeni kubwo umuvumo w’icyaha, uwo muntu kugira ngo abone 
ibyokurya bimutunga yahawe n’uburenganzira bwo kurya “imboga zo mu murima.” (IMN 
80.1} 

Ibinyampeke, imbuto (amatunda) n’imboga ni byo byokurya Umuremyi wacu 
yaduhitiyemo. Ibi byokurya, iyo biteguwe mu buryo bworoheje kandi busanzwe, ni byo 
biduha intungamubiri kandi bigatuma tugira amagara mazima. Bitwongerera imbaraga, 
ubushobozi bwo kwihangana, ubushobozi bw’intekerezo tudashobora kubona igihe 
dukoresheje ibyokurya byateguwe mu buryo bukomeye kandi bikubiyemo ibikabura 
umubiri. {IMN 80.2} 

112. Imana ni Yo yagennye ibyokurya bigomba gutunga mwene muntu. Ntibyari mu 
mugambi wayo kubona umuntu abura ubuzima. Nta rupfu rwagombaga kuza muri Edeni. 
Imbuto z’ibiti byo muri ubwo busitani ni zo zari ibyokurya bikwiriye umuntu yari akeneye. 
jlMN 80.3} 

[Reba ibijyana n’ibingibi ku ngingo ya 639]. {IMN 81.1} 

Guhamagarirwa Kugaruka 

113. Uhoraho afite umugambi wo kugarura abantu be ku mibereho yo gutungwa n’indyo 
yoroheje igizwe n’amatunda, imboga, n’impeke... Imana yahaye ababyeyi bacu ba mbere 
imbuto z’amatunda mu mwimerere wazo. {IMN 81.2} 

114. Imana irakorana n’abantu bayo. Ntiyifuza ko babaho badafite ikibatunga. Irabagarura 
ku buzima bwo gutungwa n’ibyokurya yahaye umuntu katanga ka mbere. Imirire yabo 
igomba kuba igizwe n’ibyokurya biva mu bintu Imana yatanze. Ibyo bintu by’ishingiro 
dukoresha dutegura ibyokurya bigizwe n’amatunda, impeke, ibinyamavuta bifite imbuto 
zerera mu butaka nk’ubunyobwa n’imbuto zifite utubuto dukomeye zerera ku biti, ariko 
hanakoreshwa n’ibifitanye inkomoko na byo. {IMN 81.3} 



115. Kenshi na kenshi nagiye nerekwa ko Imana igarura abantu bayo ku mugambi wayo wa 
mbere, ari wo wo kwirinda gukoresha inyama. Ishaka ko twigisha abandi inzira irushaho 
kubanziza... {IMN 81.4} 

Nitureka kurya inyama, tukirinda no kuzirarikira, ahubwo tugatoza abantu kurushaho 
gukoresha amatunda n’impeke, tuzaba dukurikije umugambi Imana yari idufitiye kuva 
mbere hose. Inyama ntizizaba zigikoreshwa n’abantu b’Imana. jlMN 81.5} 

[Isiraheli yagaruwe ku mirire y’ibanze — 644]. jlMN 81.6} 

[Umugambi w’Imana mu mirire y’Abisiraheli — 641, 643, 644]. jlMN 81.7} 



UMUGABANE WA II: IMIRIRE YOROHEJE 


Idufasha Kugira Intekerezo Nzima Tukabona Ibintu Neza 

116. Niba hari igihe dukeneye kurya ibyokurya byoroheje eyane, ni ikingiki. {IMN 82.1} 

117. Imana ishaka ko abantu bimenyereza gukoresha imbaraga z’imico yabo. Abiyemera si 
bo bazabona umunsi umwe ingororano ikomeye. Imana ishaka yuko abakora umurimo wayo 
barangwa no kugira intekerezo nzima kandi bakabona ibintu neza. Bagomba kuba abirinda 
mu mirire; ibyokurya bihenze kandi bikabura umubiri ntibigomba kuba ku meza yabo; kandi 
iyo ubwonko bwabo bukomeje kuremerezwa n’iyo mirire, ntibahe umwanya imyitozo 
ngororangingo, baba bakwiriye gukoresha imirire idahenze, ndetse bakarya ibyokurya 
byoroheje. Mu kugira intekerezo ziboneye, kubasha gufata icyemezo kidakuka, no kugira 
imbaraga z’ubwonko zimuhesha ubumenyi, Daniyeli yabiheshejwe cyane cyane n’imirire 
ye iboneye, hamwe n’imibereho ye yo gusenga. jlMN 82.2} 

[Daniyeli yahisemo indyo yoroheje — 33, 34, 241, 242] jlMN 82.3} 

118. Nshuti zanjye nkunda, aho kugerageza guhunga indwara, murashaka kwishyira mu 
bubata bwazo. Mukwiriye kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge, kandi mugakurikiza neza 
amategeko y’ubuzima buzira umuze. Niba mushaka kurinda ubuzima bwanyu, mukwiriye 
kurya ibyokurya biboneye, biteguwe mu buryo bworoshye, kandi mukarushaho gukora 
imyitozo ngororangingo. Buri wese ugize umuryango akeneye imigisha ituruka mu 
ivugurura mu by’ubuzima. Ariko gukoresha imiti n’ibiyobyabwenge bigomba kurekwa 
burundu; kuko bidakiza indwara iyo ariyo yose, ahubwo bica intege umubiri wose, 
bikawuteza kurushaho kugira umuze worohereza indwara. jlMN 82.4} 

Kwirinda Imibabaro Myinshi 

119. Ukeneye gutangira gushyira mu bikorwa gahunda y’ivugurura ry’ubuzima bwawe; 
ukeneye kwiyanga, maze ukagira imirire n’iminywere ihesha Imana ikuzo. Irinde irari 
ry’umubiri rirwanya ubugingo bwawe. Ukwiriye kwirinda muri byose. Uyu ni umusaraba 
wanze kwikorera. Ufite inshingano yo kwemera gutungwa n’indyo yoroheje, kuko ari yo 
gusa izakurinda ukagira ubuzima buzira umuze. lyo uza kugendera mu mucyo ijuru ryemeye 
kukumurikishiriza, uba wararinze umuryango wawe imibabaro itagira uko ingana. Gahunda 
z’imirimo yawe ziba zaragize umusaruro utangaje. Mu gihe uzahitamo gukomeza kuba muri 
iyo nzira [yo kwanga umucyo], ntabwo Imana izagenderera urugo rwawe, ntizaguha 
umugisha yasezeranye, ntizanakora igitangaza ngo ikize imibabaro umuryango wawe. 
Ibyokurya bikwiriye, bidafite ibirungo, bitarimo inyama n’ibinure by’ubwoko bwose, 
bizazanira umugisha ubuzima bwawe, kandi birinde umugore wawe akaga k’imibabaro 
itagira uko ingana, uburibwe n’intege nke... {IMN 83.1} 



Impamvu Tugomba Kubaho Imibereho Yoroheje 

Kugira ngo tubashe gukorera Imana umurimo utunganye, tugomba kugira imyumvire myiza 
y’ibyo Idusaba. Ukwiriye gukoresha ibyokurya byoroheje, byateguwe mu buryo bworoheje, 
kugira ngo imitsi yumva y’ubwonko itabura imbaraga, igasinzira, cyangwa ikaremara, 
igatuma ubasha gutandukanya ibyera, guha agaciro impongano n’amaraso ya Kristo, 
nk’ibintu bifite agaciro katagereranywa. “Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, 
ariko ugororerwa akaba umwe? Namwe abe ari ko mwiruka kugira ngo mugororerwe. 
Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. 

Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe 
tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka ariko si nk’utazi 
aho ajya, nkubitana ibipfunsi ariko si nk’uhusha. Ahubwo mbabaza umubiri wanjye 
nywukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka 
ko ntemewe” (1 Abakorinto 9:24-27). {IMN 83.2} 

Niba abantu bamaranira gutsindira ikamba ryangirika nk’igihembo cy’ibyo bahihibikanira 
hano ku isi, bigatuma birinda muri byose, ni buryo ki abaharanira ikamba ry’ubwiza 
buhoraho bakwiriye kwiyanga kugira ngo bizanabageze ku bugingo no kwicarana 
n’Umwami Yehova, hamwe no guhabwa ibihembo bihoraho, bitagajuka kandi 
by’icyubahiro giheranije. {IMN 84.1} 

Mbese impamvu zose ziri imbere y’abari mu isiganwa rya Gikristo zaba zibatera kugira 
ukwiyanga no kwirinda muri byose, ku buryo barwanya kamere yabo ya kinyamaswa, 
bakanategeka irari no kwifuza kubi biba mu mibiri yabo? Ubwo rero baba ari abantu 
barangwa no kugira kamere y’ubumana, bakaba baramaze guhunga ukwangirika 
kwazanywe n’irari ry’iyi si. {IMN 84.2} 

Ingororano yo Kwihangana 

120. Abantu bimenyereje imirire yo mu rwego rwo hejuru kandi ikabura umubiri bikabije 
ntibashobora kuryoherwa n’ibyokurya biboneye kandi byateguwe mu buryo bworoshye. 
Bibafata igihe kugira ngo bamenyere icyanga cy’ibyo byokurya bisanzwe, no kugira ngo 
igifu gikire ibikomere cyamenyerejwe. Nyamara abakomeza kugira umwete wo gukoresha 
ibyokurya biboneye, basigara babona ko ari byo byiza bibaryoheye. Ubwiza n’uburyohe 
bwabyo bituma ari byo umuntu asigara yifuza, kandi akabirya abyishimiye kuruta bya bindi 
bituma umubiri ugira umuze. Bene ibyo byokurya bifasha igifu kikabasha gukora neza 
cyane, kuko kiba kitaremerewe kandi kimerewe neza. {IMN 84.3} 



Duharanire Kujya Mbere 


121. Ivugumra mu mirire ridusaba kwitanga no gukora. Ibyo ingo zacu zikeneye bibasha 
kugerwaho mu buryo bworoshye igihe dukoresha imirire iboneye kandi yuzuye. Ibyokurya 
bihenze byica ubuzima bw’ingingo z’umubiri n’iz’ubwonko. {IMN 85.1} 

122. Twese tugomba kubona ko nta gukabya kugomba kuba mu mibereho yacu. Tugomba 
kunyurwa n’imirire iboneye, yoroheje, iteguwe mu buryo bworoshye. lyi ni yo mirire 
ikwiriye kuba iy’abantu bo mu rwego rwo hasi n’iy’abo mu rwego rwo hejum. Dukwiriye 
kwirinda ibyokurya byanduye. Turitegura ubuzima bw’ahazaza, ubuzima budashira 
tuzagirira mu bwami bw’ijum. Dusabwa gukora umurimo dushinzwe tumurikiwe 
n’imbaraga y’Umuganga ukomeye kandi ushobora byose. Twese tugomba gukora umurimo 
wo kwitanga. jlMN 85.2} 

123. Benshi barambajije bati, “Ni ubuhe buryo nakoresha ngo ndusheho kurinda ubuzima 
bwanjye?” Dore igisubizo mbaha, “Nimurekere aho kugomera amategeko agenga imibereho 
yanyu; mureke guha umwanya umurummba, murye ibyokurya byoroheje, mwambare 
imyambaro ikwiriye itangiza umubiri, ibasaba kubaho imibereho yoroheje, murangwe no 
gukora akazi gatuma mugira amagara mazima, ibyo bizabarinda indwara.” {IMN 85.3} 

Imirire yo mu Materaniro Makuru 

124. Nta byokurya bikwiriye kujyanwa mu materaniro makuru uretse ibifitiye akamaro 
umubiri, byateguwe mu buryo bworoshye, bitarimo ibimngo n’amavuta. {IMN 85.4} 

Ndahamya ko nta n’umwe ubasha kurwara mu gihe abantu bategura amafunguro 
azakoreshwa mu materaniro makum, niba bayategura bakurikije amategeko agenga 
ubuzima. Niba abantu birinze gutegura za keke cyangwa gato, ahubwo bagateka mu buryo 
bworoshye umugati w’ingano, bagashaka n’imbuto (amatunda) zasoromwe cyangwa 
z’umutobe, ibyo bizabarinda kurwara mu gihe bari mu myiteguro y’amateraniro makum, 
ndetse n’igihe bari mu materaniro makum. Ntabwo ari byiza ko igihe cy’amateraniro 
makuru abantu bakoresha ibyokurya bikonje, bakwiriye no gukoresha ibyokurya 
bishyushye. Hirya no hino hashobora kuboneka ibikoresho bifasha abantu gushyushya 
ibyokurya. {IMN 85.5} 

Nta benedata na bashiki bacu bagomba kurwarira mu materaniro makum. Nibambara 
imyambaro ibarinda imbeho ya mugitondo na nimugoroba, bakanambara imyambaro 
inyuranye igendanye n’imihindagurikire y’ikirere, ku buryo itababuza guhumeka, kandi 
bakubahiriza amasaha yo kuryama, bakanarya ibyokurya byateguwe mu buryo bworoshye, 
birinda kurya hato na hato, ibyo bizabarinda kurwara. Bazumva baguwe neza mu 
materaniro, intekerezo zabo zibe nzima, babe biteguye kwishimira ukuri kw’ijambo 



ry’Imana, maze nibasubira mu ngo zabo bagende basubijwemo imbaraga mu mubiri no mu 
mwuka. Abimenyereje imirimo ikomeye ya buri munsi hanyuma bagahagarika imirimo 
yabo ntibakwiriye kurya ibyokurya bari basanzwe bafata; ibyo byatera igifu kugwa ivutu 
bakagubwa nabi. {IMN 86.1} 

Muri ayo materaniro, tuba dukeneye kugira imbaraga zidasanzwe z’intekerezo kandi tuguwe 
neza kugira ngo twakire amagambo y’ukuri, tuyishimire, tuyazirikane, kandi tube twiteguye 
kuyashyira mu bikorwa igihe tuvuye mu materaniro. Niba igifli kiremerewe n’ibyokurya 
byinshi, nubwo byaba ibyateguwe mu buryo bworoheje, ubwonko ntibubasha kugira 
imbaraga zo gufasha imyanya y’urwungano ngogozi. Ubwonko busigara bumeze 
nk’uburemerewe, nk’ubwaguye ikinya. Umuntu atangira guhondobera, maze iby’ukuri 
yagombaga kumva, gusobanukirwa no gushyira mu bikorwa, akabibuzwa n’uko kugubwa 
nabi, eyangwa bitewe n’uko ubwonko busa nk’ubwaguye ikinya kubera ubwinshi 
bw’ibyokurya yariye. {IMN 86.2} 

Ndashaka kugira inama abantu bose ngo bajye bafata ikintu gishyushye nibura buri gitondo. 
Ibyo bibasha kutagusaba akazi kanini. Ushobora gukoresha ifii y’ingano, ugateka igikoma, 
igihe gifashe, ukavanga, maze mu gihe gitangiye kubira, ukongeramo amata. lyi ni indyo 
yoroshye gufata, nziza ku buzima kandi yakoreshwa ahantu hose. N’igihe ufite umugati 
ukomeye, ushobora kuwurya uwukozamo, ukaryoherwa. Ntabwo ari byiza kurya ibyokurya 
byinshi bikonje, kubera ko kugubwa neza mu mubiri bituruka ku byokurya bishyushye 
bikwiriye kujya mu gifu, kugeza ubwo umubiri wose ugira ubushyuhe nk’ubwo igifii cyari 
gifite mbere y’uko umurimo w’igogora utangira. lyindi ndyo nziza kandi yoroshye 
twakoresha, ni ibishyimbo bitetse bitogosheje cyangwa byakozwemo umugati. Fata 
udushyimbo duke maze utwongeremo amazi, wongeremo amata cyangwa amavuta, maze 
ukore isupu [potaje]. Ibyo ushobora kubirisha umugati, nk’uko wabigenje kuri cya gikoma 
gifashe. {IMN 87.1} 

[Ibyo gucuruza ibinyamasukari, za kreme, mu materaniro — 529, 530] {IMN 87.2} 
[Imirimo itari ngombwa mu kwitegura amateraniro makuru — 57]. [IMN 87.3} 

Ibyokurya byo Kujyana aho Gutemberera 

125. Reka ingo nyinshi zituye mu mugi cyangwa mu mudugudu zifatanyirize hamwe, bareke 
imirimo yabo iba yabateye umunaniro w’umubiri n’uw’ubwonko, maze bakore urugendo 
rwo gutembera mu byaremwe, ku nkengero z’amazi atuje, cyangwa ahari agashyamba keza, 
n’ahandi babona ishusho nziza y’ibyaremwe. Batware impamba z’ibyokurya biboneye 
kandi bifite isuku, amatunda meza cyane hamwe n’impeke, maze bategure ameza yabo mu 
gicucu cy’ibyo biti cyangwa mu mahumbezi yo munsi y’ijuru. Ako kagendo bakoze. 



imyitozo y’umubiri, hamwe n’ibyiza babona bizongera ipfa ryo gushaka kurya, maze bumve 
bishimiye indyo nziza ishobora no kwifiizwa n’abami. {IMN 87.4} 

[Kwirinda gukabya mu mitekere y’ibyokurya — 793] jlMN 88.1} 

[Inama zigirwa abakozi bakora akazi bicaye — 225] jlMN 88.2} 

[Imirire yoroheje ikwiranye n’Isabato — 56]. jlMN 88.3} 

126. Reka abaharanira ivugurura ry’ubuzima bakorane umwete n’imbaraga kugira ngo 
rihinduke uko bashaka ko riba. Nibirinde ikintu cyose kirwanya ubuzima bwiza. 
Nimukoreshe ibyokurya byoroshye kandi biguye neza umubiri. Amatunda ni yo ahebuje 
kuba meza, kandi aturinda gukoresha imbaraga duteka. Mwirinde ibinyamasukari, za gato, 
hamwe n’ibyokurya biteguwe kugira ngo bikurure umururumba. Mujye mufata bike kuri 
buri bwoko bw’ibyokurya mwaruye, kandi muryane umutima ushima. (IMN 88.4} 

Kurangwa n’Imyifatire Yoroheje mu Bidushimisha 

127. Mu mibereho ye, Kristo yadusigiye icyigisho cyo kwita ku bibazo by’abandi. Igihe yari 
akikijwe n’imbaga y’abantu benshi bari bashonje bari hafi y’inyanja, ntiyabasezereye amara 
masa ngo batahe iwabo. Yabwiye abigishwa be ati, “Si ngombwa ko bagenda, ahubwo mube 
ari mwe mubafungurira.” Matayo 14:16. Maze uwo Mukiza akoresha imbaraga yakoresheje 
arema, asengera ibyokurya bihagije abo bantu bose. Ariko mbega ukuntu ibi byokurya byari 
byoroheje! Ntibyari ibyokurya bihenze. Uwari ufite ubushobozi bwose bwo gufungura 
amasoko yo mu ijuru kubwo itegeko rye yanashoboraga gukwirakwiza muri abo bantu 
ibyokurya bihenze cyane. Ariko yabahaye ibihagije kandi binyuze umutima wabo, ari byo 
byokurya bitunga abarobyi bo ku nyanja: amafi n’imigati. (IMN 88.5} 

lyaba abantu b’iki gihe barangwaga no kwiyoroshya mu ngeso zabo, bakabaho imibereho 
ikurikije amategeko agenga ibyaremwe, haboneka byinshi byo guhaza ubukene bwabo. 
Ntihabaho umururumba wo kwifuza ibidafite umumaro, ahubwo haboneka byinshi n’uburyo 
bwinshi butuma abantu bakora umurimo w’Imana nk’uko ibyifliza. Ntabwo Kristo yigeze 
ashaka kwikururiraho abantu kugira ngo ahaze irari ry’ibyifiizo byabo byo mu rwego rwo 
hejuru. Ibyokurya byoroheje yabahaye byari igihamya kiterekana gusa ubushobozi bwe, 
cyerekanaga n’urukundo rwe, uburyo abitaho mu buryo bukomeye ndetse no mu byo 
bakenera bisanzwe byo muri ubu buzima. jlMN 88.6} 

128. Abagabo n’abagore bavuga ko ari abayoboke ba Kristo akenshi bahindutse imbata 
z’ibigezweho by’iyi si, n’imbata z’umururumba. Igihe n’imbaraga bagombye gukoresha mu 
myiteguro y’ibintu by’agaciro kandi byiyubashye, babikoresha bateka ibyokurya 
bitandukanye kandi bigirira nabi umubiri, mu gihe bashyashyana bategura ibirori by’iyi si. 
Bitewe no kugendana n’ibigezweho, abenshi mu bantu bakennye kandi babeshejweho no 



kubona icyokurya ari uko bakoze uwo munsi, usanga bapfusha ubusa amafaranga mu 
gutegura ibyokurya by’amasukari menshi nka za keke, gato, ibyokurya n’ibyokunywa bya 
kizungu, n’ibindi byokurya bigezweho bategurira abashyitsi, nyamara bikaba ari ibigwa 
nabi imibiri y’ababifata; mu gihe nyamara abo bantu baba bafite iby’ingenzi byo kugura 
nk’imyambaro yabo n’iy’abana babo. Igihe bapflisha ubusa bategura bene ibyo byokurya 
byo kwishimisha no kuzuza mu gifu bagombye kugikoresha bigisha abana babo inyigisho 
z’iyobokamana n’imyitwarire myiza. {IMN 89.1} 

Gahunda z’ibirori byo kwakira abashyitsi zahindutse uburyo bwo gushimisha umururumba. 
Usanga abantu biteretse ibyokurya n’ibyokunywa bitagize ikindi bimarira umubiri uretse 
kuwangiza bakabirya ku bwinshi ku buryo baremereza ingingo z’urwungano rw’igogora. 
Ibyo bituma umubiri ukoresha imbaraga zitari ngombwa kugira ngo wakire ibyo umaze 
gufata, kandi bigateza ingorane ikomeye umurimo wo gutembera kw’amaraso, maze 
ingaruka ikaba gukenera imbaraga za ngombwa mu mikorere yose y’umubiri. Imigisha 
yagombye kuzanwa n’uko gusurana cyangwa n’ibirori akenshi ikaburira muri uko 
kwishimisha abantu bahugiye mu mirimo yo guteka, bategura ibyokurya by’amoko menshi 
by’ibirori. Abagabo n’abagore b’Abakristo ntibakwiriye kwemera gukorerwa ibintu nk’ibyo 
bituma imyitwarire yabo itwarwa n’iyo mirire. Nimureke basobanukirwe ko gahunda yo 
kubasura [y’ibirori] itari iyo guhaza irari ryanyu, ahubwo ko icy’ingenzi ari ukwifatanya na 
bo, muganira ku bibahesha mwese imigisha. Ibiganiro byanyu bikwiriye kuba ibyiyubashye, 
bigateza imbere imico yanyu, ku buryo n’ikindi gihe muhuye bibibutsa ibihe biruta ibindi 
mwagize. jlMN 89.2} 

129. Abakira abashyitsi bakwiriye kubaha ibyokurya byiza kandi byubaka umubiri bigizwe 
n’amatunda, impeke n’imboga, byateguwe mu buryo bworoshye kandi bunyuze uburyohe. 
lyo mitegurire y’ibyo byokurya ntisaba akazi kanini cyangwa ngo ibe ihenze, kandi igihe 
biriwe mu buryo buringaniye, ntibishobora kuzanira ibibazo umubiri. Niba abantu b’isi 
bahitamo gusesagura amafaranga, igihe n’ubuzima bwabo kugira ngo bahaze umururumba 
wabo, mujye mureka babikore, kuko bazasarura ingaruka zo kwiea amategeko agenga 
ubuzima bwiza. Ariko Abakristo ntibakwiriye kugenza gutyo, bakwiriye gufata ieyemezo 
eyo kwirinda bene ibyo bintu, bakagaragaza imbaraga zabo ku ruhande nyakuri biyemeje 
gufata. Muri ubwo buryo, bashobora kuzanira ivugurura rihagije abo bashaka gukoresha 
ibigezweho by’iyi si, byica ubuzima n’ubugingo. {IMN 90.1} 

[Ameza y’Abakristo akwiriye kubera urugero abanyantege nke mu kwitegeka — 354] {IMN 
90.2} 

[Ibyokurya bitegurirwa iminsi mikuru ni umutwaro kandi bigirira nabi umubiri — 214] 
{IMN 90.3} 




[Ingamka z’ibyokurya byo kwishimisha ku miryango no ku bana — 348] {IMN 90.4} 

[Kugenera umuryango indyo ituzuye ugaha abashyitsi indyo yuzuye ni ieyaha — 284] jlMN 
90.5} 

[Ibyokurya byoroheje ni byo by’ingenzi ku bana — 349, 356, 357, 360, 365] jlMN 91.1} 

[Ibyokurya byoroheje ni byo by’ingenzi ku buzima bwacu — 399, 400, 401, 402, 403, 404, 
405,407,410]. IIMN9I.2} 

Mujye Muhora Mwiteguye Umushyitsi Udasanzwe 

130. Ababyeyi bamwe bagerera ingo zabo ibyokurya kugira ngo bashakire abashyitsi 
ibyokurya byo kwinezeza bihenze. Mbega uko ibi ari ubwenge buke! Gutegura ibyo 
kwakiriza abashyitsi bikwiriye gukorwa mu buryo bworoheje cyane, muzirikana cyane ibyo 
abagize umgo bakeneye kurusha ibindi. jlMN 91.3} 

Gutagaguza no kwimenyereza ibitari ngombwa akenshi bituma igikorwa cyo kwakira no 
kwita ku bashyitsi kitazana imigisha aho yari ikenewe. Ibyokurya dusanzwe dutegura ku 
meza bikwiriye kuba ibyakira n’umushyitsi udasanzwe bitabaye ngombwa ko umugore ajya 
kuvunwa n’iyindi myiteguro. {IMN 91.4} 

[Uko Elina White yiteguraga abashyitsi — Nta byokurya bindi yirirwaga ategura — Birebe 
ku mugereka w’iki gitabo 1:8] {IMN 91.5} 

[Ibyokurya byoroheje byakoreshwaga mu mgo rwa White — Birebe ku mugereka 1:1, 13, 
14, 15] {IMN91.6} 

[Guhinduranya imirire no gutegura neza — 320] {IMN 91.7} 

Ntimugahangayikire Ibyokurya Bishira 

131. Dukwiriye guhora dutekereza ku Ijambo, tukarirya, tukaryuza, kandi tukarishyira mu 
bikorwa, kugira ngo rihindure imibereho yacu isanzwe. Uhora arya Ijambo rya Kristo buri 
munsi azajya abera abandi umgero mu kubigisha ko badakwiriye guhangayikira ibyokurya 
by’umubiri cyane kumsha uko bahangayikira ibyokurya by’ubugingo. {IMN 91.8} 

Ukwigomwa kurya k’ukuri gukwiriye gukorwa na bose ni ukwirinda icyokurya cyose 
gituma umubiri ukora nabi, ahubwo hagakoreshwa ibyokurya biboneye, byoroheje, Imana 
yaduhaye ku bwinshi. Ntabwo dukeneye guhangayikishwa n’ibyo tuzarya ndetse n’ibyo 
tuzanywa by’igihe gito, ahubwo tugomba guhora duhangayikishijwe n’ibyokurya mvajum, 
kuko ari byo biduha ubuzima bwinshi kandi busendereye imibereho yacu y’iby’umwuka 
ikeneye. {IMN 92.1} 



Ingaruka z’Ivugurura Rizanwa no Kubaho Imibereho Yoroheje 

132. Tubaye twambaye uko bikwiriye, mu buryo bworoheje twirinda kugendana 
n’ibigezweho; tubaye ibihe byose dutegura ku meza yacu amafunguro yoroheje, agizwe 
n’ibyokurya bituma tugira amagara mazima, tukirinda ibyo kwinezeza n’ibirenze urugero; 
amazu dutuyemo abaye yubatse mu buryo busukuye kandi ibiyarimo na byo bikaba ari ibintu 
bisukuye; ibyo byakwerekana imbaraga y’ukuri kweza, kandi bikaba ikibwirizwa gikomeye 
kibasha kwemeza abatizera. {IMN 92.2} 

Ariko niba twisanisha n’ab’isi muri ibyo bintu, ndetse tugashaka no kubarusha mu bintu 
runaka bijyanye no kwiyerekana, ubwo rero ukuri twigisha ntikuzaba kugifite imbaraga kuri 
bo. Ni nde se uzizera ukuri kweruye kw’iki gihe tuvuga, mu gihe abavuga ko bakwizera 
barangwa n’imibereho igaragaza itandukaniro hagati yo kwizera kwabo n’imirimo bakora? 
Erega, ntabwo Imana ari Yo yakinze amadirishya y’ijuru ngo igire icyo itugomwa, ahubwo 
ukwifatanya kwacu n’imigenzo n’imigirire y’ab’isi ni byo bitugomwa iyo migisha. {IMN 
92.3} 

133. Kristo yagaburiye imbaga y’abantu benshi cyane kubwo igitangaza cy’imbaraga 
mvajuru; nyamara mbega ukuntu ibyokurya yabagaburiye byari byoroheje: byari bigizwe 
gusa n’ifi n’imigati bisanzwe ari igaburo riribwa ku munsi n’umurobyi w’Umunyagalileya. 
{IMN 92.4} 

Kristo yashoboraga guha abo bantu ibyokurya bihambaye, ariko ibyokurya byari gupfa 
gutegurwa kugira ngo bihaze irari gusa ntibyazaga kubaha isomo ribafitiye akamaro. 
Binyuze muri iki gitangaza, Kristo yifuzaga kubigisha isomo ryo gukoresha ibyoroheje. 
lyaba abantu b’iki gihe biyoroshyaga mu myambarire, bakagira imibereho ikurikiza 
amategeko agenga ibyaremwe nk’uko Adamu na Eva bari bameze mbere na mbere, 
imiryango yaba ikungahaye ku byo ikenera. Ariko kwikunda n’umururumba byazanye 
icyaha n’amakuba, bitewe n’umurengwe ku ruhande rumwe, n’ubukene ku rundi ruhande. 
{IMN 93.1} 

134. lyaba abahamya ko ari Abakristo barekeragaho gukoresha ubutunzi bukabije mu 
kurimbisha imibiri yabo n’amazu yabo, kandi bakirinda kuzuza ku meza yabo ibyokurya 
by’ubwoko bwinshi bigirira nabi imibiri yabo, babasha kuzana amafaranga atagira ingano 
mu nzu y’ububiko y’Imana. Ubwo rero baba bigannye Umucunguzi wabo, wasize ubutunzi 
bwe bwose mu ijuru, agasiga ikuzo Rye, maze agahinduka umukene kubwacu, kugira ngo 
tubone ubutunzi bw’iteka ryose. {IMN 93.2} 




UMUGABANE WA III — IMIRIRE IKWIRIYE 


Ntabwo Ari Ibintu byo Kwirengagiza 

135. Ntidukwiriye kwirengagiza ibyerekeranye n’imirire yaeu, ngo bitume dupfakurya ibyo 
twishakiye kugira ngo duhaze ipfa ribi ry’inda zacu. Ibyerekeranye n’imirire ni ibintu 
tugomba guha agaciro gakomeye cyane. Nta muntu ukwiriye kwishimira indyo nkene. 
Abantu benshi bazahajwe n’indwara, ku buryo bakeneye indyo yuzuye intungamubiri kandi 
iteguye neza. Abagorozi mu by’ubuzima, kurusha abandi bose, bakwiriye kwirinda cyane 
inzira zo gukabya. Umubiri ugomba kubona ibiwutunga bihagije. Imana iha ibitotsi 
abakunzi bayo ni Yo yabahaye ibyokurya bikwiriye ngo bifashe umubiri gukomeza gukora, 
no kubaho neza. {IMN 93.3} 

136. Kugirango tubashe kwitungira amagara mazima, tugomba kugira amaraso meza; kuko 
amaraso ari yo soko y’ubuzima. Ayungurura imyanda, akagaburira umubiri. lyo abonye 
ibyokurya bifite intungamubiri ziboneye, akayungururwa kandi agahabwa imbaraga 
n’umwuka mwiza, amaraso ajyana ubuzima n’imbaraga mu bice byose by’umubiri. Uko 
arushaho gutembera neza mu mubiri, ni ko uyu murimo wayo urushaho kugenda neza. jlMN 
94.1} 

[Isano hagati y’Imirire iboneye n’Imikorere myiza y’ubwonko — 314] jlMN 94.2} 

[Isano hagati y’Imirire iboneye n’Imibereho myiza mu bya Mwuka — 324, isubi ya 4]. 
jlMN 94.3} 

Imana Itugenera Byinshi 

137. Imana yageneye umuntu uburyo bwinshi bwo guhaza inzara ye y’ibyokurya. 
Yakwirakwije iruhande rwe imyaka y’ubutaka, imuha ibyokurya byinshi by’amoko 
atandukanye bifite uburyohe kandi byuzuye intungamubiri. Data w’umunyabuntu wo mu 
ijuru yatubwiye ko ibyo dufite uburenganzira bwo kubirya. Imbuto, impeke n’imboga, 
biteguwe mu buryo bworoheje, bitarimo ibirungo n’amavuta y’ubwoko bwose, bivanze 
n’amata cyangwa amavuta y’inka, biba ari ibyokurya by’intungamubiri byo mu rwego rwo 
hejuru. Biha umubiri intungamubiri ukeneye, kandi bigaha ubushobozi n’imbaraga 
intekerezo tutabasha kubonera mu byokurya bifite ibikabura umubiri. jlMN 94.4} 

138. Mu mbuto, impeke, imboga n’ibiri mu muryango w’ubunyobwa habonekamo 
intungamubiri zose z’ibyokurya dukenera. Nitwegera Umwami Imana twicishije bugufi, 
azatwigisha uburyo tubasha gutegura neza ibyokurya biboneye, bitandujwe n’inyama. {IMN 
94.5} 



Indyo Nkene Itesha Agaciro Ivugurura ry’Ubuzima 

139. Bamwe mu bizera baeu birinda kurya ibyokurya bidakwiriye, nyamara kandi 
bakirengagiza kurya ibyokurya bifite intungamubiri zituma imibiri yabo ikomeza kubaho 
neza. Ntidukwiriye guhamya ko dufite ivugurura mu mirire yaeu mu gihe twaretse 
gukoresha ibyokurya biboneye kandi bifite intungamubiri zuzuye tukabisimbuza ibigirira 
nabi imibiri yacu twari twararetse. Ingo nyinshi zikwiriye kureka akamenyero k’imirire 
zisanganywe zikimenyereza gutegurana ubuhanga n’ubushishozi ibyokurya bikize ku 
ntungamubiri. Uyu muhati udusaba kwizera Imana, kwiha intego ntituyiteshukeho, no 
kugira ubushake bwo gufatanya. Imirire idafite intungamubiri iteza akaga umurimo 
w’ivugurura ry’ubuzima. Turi abantu buntu, bityo rero dukeneye gutungwa n’ibyokurya 
biha umubiri ibyangombwa biwushoboza kubaho neza. {IMN 95.1} 

[Indyo nkene ntikwiriye — 315, 317, 318, 388] jlMN 95.2} 

[Indyo nkene iterwa n’ingaruka zo gukabya — 316] jlMN 95.3} 

[Kwirinda indyo nkene mu gihe twirinda gukoresha inyama — 320, 816] jlMN 95.4} 

[Indyo nkene isigingiza imibereho ya Gikristo — 323] jlMN 95.5} 

[Urugero rwa bamwe mu bagize umuryango bishwe no kubura indyo yoroheje kandi ifite 
intungamubiri — 329] jlMN 95.6} 

140. Nimusuzume imirire mumenyereye gukoresha. Mwige impamvu n’ingaruka zayo, 
ariko mwirinde gusebya gahunda y’ivugurura mu by’ubuzima bitewe no gukomeza 
kuyirwanya mu bujiji bwanyu. Ntimugakerense umubiri wanyu cyangwa ngo muwufate 
nabi, bityo ngo bitume muba abantu badashoboye gukorera Imana umurimo ukwiriye. Nzi 
neza bamwe mu bakozi bacu bari ingirakamaro cyane bapfuye bazize bene uko kutita ku 
mibiri yabo. Imwe mu nshingano z’abakora imirimo yo mu rugo ni ukwita ku mibiri 
bayitegurira ibyokurya byiza kandi bikomeza umubiri. Icy’ingenzi kuruta ibindi ni uko 
twakoresha amafaranga yacu ku byerekeranye n’imirire kuruta kuyatagaguza ku myambaro. 
jlMN 95.7} 

Guhuza Imirire n’Ibyo Abantu Bakeneye 

141. Tujye twerekana ubwenge mu mikoreshereze yacu y’ibyokurya. Igihe tubona ko bimwe 
mu byokurya bitatumereye neza, ntidukeneye kwandika inzandiko zo kwibaza impamvu 
twaguwe nabi n’ibyokurya. Duhindure imirire; dukoreshe bike mu byokurya runaka; 
tugerageze kubitegura mu bundi buryo. Bidatinze tuzamenya impamvu tugerwaho 
n’ingaruka bitewe n’imvange runaka tuba twafashe. Nk’ibiremwamuntu byahawe ubwenge, 




nimureke tujye twiga imikorere, kandi dukoreshe ubunararibonye dufite n’intekerezo zacu 
mu guhitamo ibyokurya bitubereye byiza kurusha ibindi. {IMN 96.1} 

[Ntabwo ari abantu bose babasha kwihanganira indyo y’ubwoko bumwe — 322] jlMN 
96.2} 

142. Imana yaduhaye ibyokurya by’ubwoko bwinshi byo gutunga imibiri yacu, kandi buri 
wese akwiriye guhitamo akurikije akamenyero n’ubwenge ibyo abona ko byamubera byiza 
kurutaho. jlMN 96.3} 

Hirya no hino mu byaremwe no mu mirima tuhasanga amatunda, imbuto zo mu bwoko 
bw’ubunyobwa n’impeke biboneka ku bwinshi. Na none kandi, buri mwaka tubona 
umusaruro wabyo ugera ku bantu bose hirya no hino, bitewe n’uburyo bworoshye 
bw’ingendo zituma bitugeraho vuba. Ingaruka y’ibyo, ni uko tubasha kugerwaho n’ubwoko 
bwinshi bw’ibyokurya twajyaga tubona mu myaka yashize nk’ibyokurya bihenda, ariko 
noneho bikaba bikoreshwa n’abantu benshi muri iki gihe kandi buri munsi. Bimwe muri ibi 
twavuga cyane cyane nk’ubwoko bw’amatunda buva mu mahanga. {IMN 96.4} 

[Twirinde guhorera indyo runaka twiteganyiriza ibihe by’akarengane — 323] [IMN 96.5} 

[Gutegura neza ibyokurya binyuranye — 320] [IMN 97.1} 

[Ibigo by’amavuriro yacu bikwiriye gutegura indyo iboneye — 426, 427, 428, 429, 430] 
[IMN 97.2} 

[Nta ndyo nkene igomba kugera mu rugo rwa White — Reba ku mugereka 1:8, 17]. [IMN 
97.3} 



UMUGABANE WA IV — IMIRIRE MU BIHUGU BITANDUKANYE 


Igendana n’Ibihe n’Imihindagurikire y’Ikirere 

143. Ibyokurya turya bikwiriye kugendana n’imihindagurikire y’ikirere. Bimwe mu 
byokurya bikwiranye n’igihugu runaka usanga bidashobora gukoreshwa mu kandi karere. 
{IMN 97.4} 

144. Ibyokurya byose nubwo byaba bifite intungamubiri zuzuye ntabwo ari ko byadufasha 
ibihe byose. Dukwiriye guhitamo twitonze ibyokurya twakoresha. Imirire yacu igomba kuba 
ikwiranye n’ibihe, n’imihindagurikire y’ikirere kidukikije, hamwe n’akazi dukora. Bimwe 
mu byokurya byagenewe gukoreshwa mu gihe runaka cyangwa ahantu harangwa 
n’impinduka z’ikirere runaka usanga bidakwiranye n’ahandi hantu. Bityo hariho ibyokurya 
binyuranye bibereye abantu bakora imirimo itandukanye. Akenshi ibyokurya bibereye 
abantu bakora imirimo y’ingufu usanga bitabereye abantu bakora imirimo yo kwicara 
hamwe cyangwa imirimo isaba gutekereza cyane. Imana yaduhaye amoko menshi 
y’ibyokurya byo kudutungira ubuzima, kandi buri muntu akwiriye guhitamo ibyamubera 
byiza kurusha ibindi akurikije ibyagirira neza umubiri we kandi akabitekerezaho neza. 
jlMN 97.5} 

Ibyokurya Bifite Intungamubiri Biboneka muri Buri Gihugu 

145. Nimureke ubwenge bwacu butere imbere mu byo gukoresha imirire yoroheje. Mu 
bushobozi bw’Imana, buri gihugu cyeza umusaruro w’ibiribwa binyuranye bikize ku 
ntungamubiri za ngombwa zubaka kandi zigakuza umubiri w’umuntu. Ibyo byokurya biba 
bikwiriye gutegurwa ku buryo biryohera umubiri kandi bigatuma ugira amagara mazima. 
jlMN 97.6} 

146. Turamutse tugize gahunda yo kwiteganyiriza nziza, buri gihugu cyacunga neza 
ibyokurya bifitiye imibiri akamaro. Ibyokurya byateguwe mu buryo bunyuranye 
nk’umuceri, ingano, ibigori, iporici, bibasha koherezwa hirya no hino mu bindi bihugu, 
kimwe n’ibishyimbo, amashaza, n’udushyimbo duto cyane. Ibyongibyo, iyo bivanze 
n’imbuto z’iwacu cyangwa izo tuvana hanze, hamwe n’imboga z’ubwoko bunyuranye zera 
ahantu hose, biduha amahirwe yo guhitamo imirire yuzuye twakoresha tutiriwe dukoresha 
inyama... Aho ariho hose dusanga amatunda yabitswe nk’imizabibu, ibinyomoro, pome, 
n’ubundi bwoko bw’amatunda ameze nka pome, avoka cyangwa ibinyomoro, aboneka ku 
giciro giciriritse kandi imvange yayo ifite intungamubiri ibasha kumenyerwa kuribwa, 
igatuma abantu bo mu byiciro byose bagira imbaraga n’amagara mazima. {IMN 98.1} 




Inama ku Batuye Ahantu Hashyuha 

147. Mu bihe by’ubushyuhe, ahantu hari ikirere gifite ubushyuhe bukabije, abakozi bakora 
imirimo iyo ariyo yose bakwiriye kwirinda gukora eyane nk’abatuye mu karere gafite 
amahumbezi. Erega, Uhoraho yibuka ko turi ubusabusa, ko turi igitaka... {IMN 98.2} 

Uko dukoresha isukari nkeya mu byo turya, niko tutazagira ibibazo byinshi bitewe no kuba 
ahantu hashyushye. jlMN 98.3} 

Ubwenge Bukenewe mu Gihe Twigisha Ivugurura ry’Ubuzima 

148. Kugira ngo dukore umurimo wacu uko bikwiriye, mu buryo bworoheje, tugomba 
kumenya imibereho umuryango muntu ubamo. Imana yateganyirije ibintu byinshi abantu 
bose batuye mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Abifliza gukorana n’Imana bagomba guha 
agaciro gakomeye uburyo bwo kwigisha ukuri kw’ivugurura ry’ubuzima mu ruzabibu runini 
rw’Imana. Bagomba gukorana ubwitonzi igihe berekana ibyokurya bikwiriye kuribwa, 
n’ibidakwiriye kuribwa. Izo ntumwa z’abantu zigomba kurangwa n’umurunga w’ubumwe 
n’Umufasha Mvajuru mu gihe bigisha ubutumwa bw’imbabazi Imana yageneye imbaga 
y’abantu benshi yifuza gukiza. {IMN 98.4} 

[Reba ibimeze nk’ibyo ku ngingo ya 324]. {IMN 99.1} 

[Uburyo bwo kwita by’umwihariko ku mirire igizwe n’inyama, amata n’amagi mu bihugu 
bishya cyangwa uturere dufite ubukene — 324] {IMN 99.2} 

149. Ntabwo tugamije gushyiraho umurongo runaka ngenderwaho mu byerekeranye 
n’imirire; ariko icyo tubwira abantu baba mu bihugu bibonekamo amatunda, impeke 
n’imbuto zimeze nk’ubunyobwa ku buryo buhagije, ni uko inyama atari ibyokurya byiza ku 
bantu b’Imana. {IMN 99.3} 

150. Uhoraho yifuza ko abantu baba mu bihugu byeza amatunda mu gihe kinini cy’umwaka, 
bakangukira kubona iyo migisha bafite yo kugira amatunda. Uko turushaho gukenera no 
gukoresha amatunda akiri ku biti, ni ko tuzarushaho kuyaboneramo imigisha. {IMN 99.4} 

[Ku bijyanye na byo, reba ingingo ya 397] {IMN 99.5} 

Kugirira Icyizere Inama Mvajuru 

151. Imana ishaka kwigisha abantu benshi bari mu bice byose byo ku isi uburyo bwo 
gutegurira hamwe indyo igizwe n’imvange y’amatunda, impeke n’imboga nk’ibyokurya 
bifite ubushobozi bwo gutunga amagara yacu kandi bikaturinda indwara. Abatarigeze na 
rimwe biga gutegura ibyokurya bifite intungamubiri tujya tubona ku masoko, bakwiriye 
gukorana ubwenge bakigira ku byokurya biva mu butaka, kandi bazagenda bahabwa 



umucyo werekeranye n’imikoreshereze y’ibyo byokurya biba byeze. Uwiteka azaberekera 
uko bakwiriye kubikora. Utanga ubuhanga n’ubumenyi akabuha abantu be bari mu karere 
runaka k’isi azabuha n’abandi bantu be bari mu bindi bice byo ku isi. Umugambi we ni uko 
ubutunzi bw’ibyokurya bwa buri gihugu butegurwa ku buryo bubasha kujya gufasha abo mu 
bindi bihugu babikeneye. Nk’uko Imana yahaye Abisiraheli manu ivuye mu ijuru kugira ngo 
ikomeze kubeshaho abana b’Abisiraheli, ni ko n’ubungubu iha abana bayo bari hirya no 
hino impano n’ubwenge bwo kumenya gukoresha umusaruro uboneka muri ibyo bihugu mu 
gutegura ibyokurya byo gukoresha mu mwanya wo gukoresha inyama. {IMN 99.6} 

152. Umugambi w’Imana ni uko abagabo n’abagore b’ahantu hose baterwa umwete mu 
guteza imbere impano zabo bihatira gutegura ibyokurya bifite intungamubiri kandi biva mu 
musaruro wo mu butaka bw’iwabo. Nibahanga amaso ku Mana, bagakoresha impano zabo 
n’ubuhanga bafite kandi bayobowe na Mwuka wayo, bazamenya uburyo bwo gutegura 
ibyokurya byuzuye intungamubiri bakoresheje ibintu byera mu butaka iwabo. Icyo gihe rero 
bazaba bashobora no kwigisha abakene mu by’imirire uburyo babasha na bo kwibonera 
ibyokurya bazajya bakoresha mu mwanya w’inyama. Abo bazaba bafashije, na bo bazajya 
bigisha abandi. Bene uwo murimo kandi ukwiriye gukoranwa ishyaka n’imbaraga. lyo uza 
kuba warakozwe mbere, abantu benshi kurutaho muri iki gihe baba baramenye ukuri, kandi 
bakakumenyesha n’abandi. Nimureke dusobanukirwe n’inshingano yacu, kandi tunayikore. 
Ntidukwiriye kuba abantu bahora bishingikiriza ku bandi kandi batagize icyo bimariye, ngo 
duhore dutegereje ko abandi baba aribo baza kudukorera umurimo twashinzwe n’Imana. 
jlMN 100.1} 


[Reban’ingingo za401, 407]. {IMN 100.2} 



IGICE CYA 5 - IMIKORERE Y’IGOGORA 


Ingororano yo Kubaha Amategeko y’Ibyaremwe 

153. Gufata neza igifli no kubahiriza imikorere yacyo bigendana n’ingororano yo kugira 
intekerezo ziboneye n’ubushobozi bw’ubwenge. Imyanya igize urwungano ngogozi rwawe 
ntizigera isaza imburagihe ngo igutamaze. Tugomba kwerekana ko twishimira ubuhanga 
Imana yaduhaye igihe turya, twiga kandi tugakorana ubwenge. Inshingano yacu yera ni 
ukurinda umubiri wacu ku buryo tugira ubuzima bwiza kandi burangwa n’umwuka mwiza. 
Tugomba kwishimira umucyo Imana yaduhaye w’ivugurura mu by’ubuzima, tuwubwira 
abandi kandi bakawubonera mu mibereho yacu, tumurikira abandi umucyo mwiza 
werekeranye n’iyo nyigisho. {IMN 101.1} 

Ingaruka Zigera ku Mubiri Bitewe no Kurya Birengeje Urugero 

154. Ni izihe ngaruka igifu kigira bitewe no kurya birengeje urugero? Gicika intege cyane, 
ingingo z’urwungano ngogozi zikagira intege nke n’uburwayi, hamwe n’izindi ngaruka 
z’ibibi bikurikiraho. lyo ari abantu bari basanganywe uburwayi, baba bikururiye uburwayi 
kurutaho, maze bakagabanya uburame bw’imibereho yabo buri munsi. Bituma bakoresha 
imbaraga z’umubiri wabo mu buryo buruhije kandi butari ngombwa, bahatira umubiri 
kwakira ibyo byokurya bashyize mu gifu. jlMN 101.2} 

155. Akenshi uko kutirinda mu mirire kurangwa no kugira uburibwe bw’umutwe, 
kumererwa nabi mu gifu, no kuribwa bikabije mu bura. Igifu kiba cyatejwe kuremererwa 
bikabije ku buryo kiba kitakibasha kubyihanganira, umuntu agakomeza kugira uburibwe 
budahagarara. Umutwe ukora nabi, igifu kikivumbagatanya. Ariko ntabwo igihe cyose ari 
ko izi ngaruka zikurikira kurya cyane birengeje urugero. Haba n’igihe igifli kinaniwe 
gukora; umuntu ntiyumve uburibwe, ariko ingingo zigize urwungano ngogozi zikabura 
imbaraga zisanganywe. Imikorere y’umubiri wose igenda icogozwa, maze umuntu akumva 
aguwe nabi cyane. jlMN 101.3} 

156. Ndabagira inama yo kugira ubwenge no kwirinda mu mirire yanyu. Nk’abarinzi 
b’Abakristo b’abanyabwenge, muzirikane cyane ku kurinda umuryango w’igifii cyanyu, 
mwe kwemerera ikintu cyose kibasha kuba umwanzi w’ubuzima n’imibereho yanyu 
kwinjira mu kanwa kanyu. Inshingano Imana ibatezeho ni ugukurikiza umucyo yabahaye 
ku byerekeranye n’ivugurura mu by’ubuzima. Umuvuduko w’amaraso ajya mu mutwe 
ugomba guhagarikwa. Hariho imitsi minini mu ngingo z’umubiri igamije gukwiza amaraso 
mu bice byose by’umubiri kugira ngo umubiri ugire amagara mazima. Umuriro ushyira mu 
gifii cyawe utuma ubwonko buhinduka nk’itanura ry’umuriro. Ujye wimenyereza kurya 
wigengesereye, urya ibyokurya byoroheje, bidasaba ibirungo bikabije. Ujye usonjesha irari 




ryawe rya kinyamaswa, uryime ibyo ryifuza, we kurigaburira. Ubwiyongere bukabije 
bw’amaraso mu bwonko buha imbaraga irari rya kinyamaswa, bukagabanya imbaraga 
z’iby’umwuka... {IMN 102.1} 

Icyo ukeneye cyane ni ukugabanya ibyokurya by’umubiri ukongera ibyokurya by’umwuka, 
ukongera umutsima w’ubugingo. Uko urushaho gukoresha imirire yoroheje, ni ko 
uzarushaho kumererwa neza. jlMN 102.2} 

Kuremereza Umubiri 

157. Mwenedata, ufite byinshi ugomba kwiga. Utegekwa n’umururumba bitewe no kurya 
ibyokurya birengeje ubushobozi ibyo umubiri ubasha guhinduramo amaraso meza. Kutifata 
maze ukarya ibyokurya birengeje urugero ni icyaha, ndetse n’iyo byaba ari ibyokurya 
bifitiye akamaro umubiri. Benshi bumva ko niba bararetse kurya inyama hamwe 
n’ibyokurya biremereye, babasha kwirira uko bashaka ibyokurya byoroheje kugeza ubwo 
bumva bujuje. Uku ni ukwihenda. Benshi mu biyita ko ari abagorozi mu mirire usanga ari 
abanyendanini. Baha ingingo z’urwungano ngogozi umutwaro uremereye kugeza igihe 
umubiri uba utagifite imbaraga zo kubyihanganira. Ibyo rero bitera umunaniro ukabije 
ubwenge, kuko imbaraga y’imyakura y’ubwonko yitabazwa ngo ifashe igifli umurimo 
wacyo. Kurya birengeje urugero kandi, nubwo byaba ari ibyokurya byoroheje, bifunga 
imikorere y’imyakura y’ubwonko yumva, bikayibuza imbaraga. Kurya birengeje urugero 
bigira ingaruka mbi ku mubiri kurenza gukora birengeje urugero; imbaraga z’ubugingo 
zicogozwa no kutirinda mu mirire kurusha kutirinda dukora akazi karenze urugero. jlMN 
102.3} 

Ingingo z’urwungano ngogozi ntizikwiriye na rimwe kuremerezwa n’ubwinshi cyangwa 
ubwiza bw’ibyokurya bisaba umubiri gukoresha imbaraga nyinshi zo kubyakira. Ibyokurya 
byose bijya mu gifii birengeje ubushobozi bw’ibyo kibasha kwakira ngo kibihinduremo 
amaraso meza, biremereza umubiri; kuko bidashobora guhindurwamo amaraso cyangwa 
ibigize imikaya, bihindukira rero umutwaro umwijima, maze bigateza umubiri kudakora. 
Igifu kirakora bikabije kugira ngo gishobore kubyakira, maze umuntu akumva umunaniro 
wumvikana nk’aho ari inzara, maze aho guha umwanya ingingo z’urwungano ngogozi ngo 
ziruhuke akazi kagoranye ziba zakoze zisubirane imbaraga, igifu cyongera gushyirwamo 
ibindi byokurya mu buryo bwo kutirinda, maze urwungano rw’umubiri wananiwe rukongera 
gushyirwa ku nkeke y’akazi k’igogora. Bityo, aho kugira ngo umubiri ubonere ibyokurya 
bikwiriye ku gihe gikwiriye, ubona intungamubiri nkeya zaturutse kuri bya byokurya 
bikabije ubwinshi, bona n’ubwo byari ibyokurya byiza. {IMN 103.1} 



Imyitozo Ikozwe ku Rugero Ifasha Igogora 

Mwenedata, ubwonko bwawe bwaguye ikinya. Umuntu wabasha kurya ibyokurya bingana 
nk’ibyo urya yagombye kuba ari umukozi w’umunyambaraga. Gukora imyitozo bigira 
akamaro ko gufasha igogora, bikanatuma umubiri n’intekerezo bimererwa neza. Ukeneye 
rero gukora imyitozo ngororamubiri. Dore usigaye umeze nk’igiti kitava aho kiri, nk’aho 
umubiri wawe utagororotse ngo ukore neza. Ukeneye amagara mazima, no guhora ukora 
imyitozo y’umubiri. Ibyo bizasubiza imbaraga mu ntekerezo zawe. Igihe umaze gufata 
ifunguro ryuzuye, ntugahite ujya mu masomo eyangwa ukora imyitozo iruhije; ibi byaba 
binyuranyije n’amategeko agenga imikorere y’umubiri. lyo ukimara kurya, hari umurimo 
ukomeye ukorana n’imbaraga y’urwungano rw’imyakura. Imbaraga y’ubwonko 
ihamagarirwa kuza gufasha igifu, noneho rero, igihe intekerezo eyangwa umubiri bisabwe 
gukora eyane nyuma yo kurya, igogora ntiriba rikibashije gukora umurimo waryo. leyo gihe 
rero, imbaraga y’imikorere yose yari ikenewe ngo umurimo ushobore gukorwa mu 
eyerekezo kimwe, ikoreshwa ijyanwa gukorera ahandi. {IMN 104.1} 

158. Imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri mu gukemura ikibazo eyo kugubwa nabi, 
isubiza imbaraga mu ngingo z’urwungano ngogozi. Guhita wiga cyangwa ukora imyitozo 
ngororamubiri y’ingufu ukimara kurya bibuza igogora gukora umurimo waryo; kuko 
imbaraga y’imikorere yose ikenewe ngo umurimo ushobore gukorwa mu cyerekezo kimwe, 
ikoreshwa ijyanwa gukorera mu zindi ngingo. Ariko igihe umaze kurya, ukagendagenda, 
weguye umutwe, ushyize intugu inyuma, ugakora imyitozo yoroshye, birafasha cyane. 
Bituma utiyerekezaho intekerezo ukazerekeza ku bwiza bw’ibyaremwe. Uko udahangayika 
ngo intekerezo zawe zibe ku gifii, niko wumva uguwe neza. Ariko igihe uhangayitswe n’uko 
ibyokurya wariye biza kukugwa nabi, ibyo utinya ni byo bibasha kukubaho. Ibagirwa 
ibiguhangayikishije byose, utekereze ibikunezeza gusa. jlMN 104.2} 

[Kurya ukarenza urugero bituma amaraso yuzura mu bwonko — 276] jlMN 105.1} 

[Imyitozo ngororamubiri irakenewe cyane ku batirinda — 225] jlMN 105.2} 

[Gutinda kurya amafunguro ya nimugoroba bitera ikibazo cyo gusinzira ushikagurika — 
270] jlMN 105.3} 

[Intandaro yo kumva waguwe nabi — 213, 218, 245, 269, 270, 561, 705, 707] jlMN 105.4} 

[Umururumba uca intege ingingo z’urwungano ngogozi, zikagabanya imbaraga zo kwakira 
ibyokurya — 202] jlMN 105.5} 

[Igifu gikenera kuruhukira ahantu hatuje — 267] jlMN 105.6} 



Umwuka Mwiza Urafasha Cyane 

159. Umwuka mwiza urimo amahumbezi utuma amaraso agira imbaraga zo gukwirakwira 
umubiri wose. Ugarura amahumbezi mu mubiri, umubiri ukagira imbaraga kandi ukagubwa 
neza. Imbaraga zawo zigera kandi mu bwonko, ukabutera kwihangana no kwitegeka. Utuma 
umubiri ugira ipfa ry’ibyokurya, ugatuma igogora rikora neza biruseho, kandi ugatera 
umubiri kugira ibitotsi byizakandi bihagije. {IMN 105.7} 

160. Ibihaha bikwiriye guhabwa umudendezo wo gukora mu buryo buhagije. Ubushobozi 
bwabyo buriyongera igihe bikora bidafite ikibibangamiye; ariko iyo bikora bibangamiwe 
kandi bitisanzuye bwa bushobozi buragabanuka. Niyo mpamvu bihura n’ingaruka mbi 
ziterwa n’akamenyero k’imikorere mibi umuntu aba yaramenyereje umubiri nko guhora 
wunamirije. Muri ubu buryo, umuntu ntaba akibasha guhumeka bihagije ngo umwuka 
ukwire hose mu mubiri. Habaho guhumeka mu buryo bwo hejuru, bigahinduka akamenyero, 
maze ibihaha bikabura ubushobozi bwabyo bwo kwiyongera. Ingaruka nk’izo kandi zigera 
no ku bantu bimenyereje kwambara imyambaro ibahambiriye cyane... {IMN 105.8} 

Muri ubwo buryo, umwuka winjira mu mubiri ntuba uhagije. Amaraso agenda buhoro. 
Imyanda ifite ubumara kandi yagombye gusohorwa igihe umuntu ahumeka asohora 
umwuka, iguma mu mubiri, igatuma amaraso aba mabi. Ingaruka nk’izo ntizigera ku bihaha 
gusa, zigera no ku gifli, umwijima n’ubwonko. Uruhu ruhinduka umuhondo, igogora 
rigatinda gukorwa; umutima ugacika intege, ubwonko bukagira igihu, intekerezo zirajijwa, 
ubwenge bugacura umwijima, maze imikorere yose y’umubiri igacika intege, umubiri ntube 
ukibasha gukora uko bikwiriye, bikawutera kuba wafatwa n’uburwayi. {IMN 106.1} 

Kunanizwa n’Ibyokurya by’Amazi 

161. lyo umubiri wawe uza kugira ubuzima bwiza, uba warahindutse umugore w’ingenzi 
cyane. Wabaye umurwayi igihe kirekire, bituma ubwenge n’intekerezo zawe bigutera 
kwihugiraho, maze imitekerereze yawe igira ingaruka ku mubiri wawe. Mu bintu byinshi 
wagiye ugira ingeso zitari nziza. Ibyokurya wagiye urya ntibyari byiza mu bwinshi bwabyo 
no mu bwiza bwabyo. Wagiye urya byinshi bikabije, bikennye ku ntungamubiri, 
bidashobora kuzanira umubiri amaraso meza. lyi mirire ni yo wamenyereje igifu. 
Umutimanama wawe wakwemeje ko ibyo ntako bisa, kuko nta ngaruka zikomeye 
zakugezeho. Ariko iyi ni imibereho itari myiza. Ntabwo igifu cyawe cyagiye kibona 
imbaraga gikeneye cyagombaga gukura mu byokurya. Ibyokurya by’amazi wagendaga 
ufata, byatumye umubiri wawe utabona imbaraga ukeneye no kugubwa neza. Ariko iyo 
uhinduye iyi migirire, ukarya ibyokurya bikomeye bifite amazi make, igifu cyawe bibanza 
kugitonda. Uko byamera kose, ibi ntibikwiriye kuguca intege; ukwiriye kumenyereza igifu 
cyawe kurushaho kwakira ibyokurya bikomeye. {IMN 106.2} 




162. Nababwiye ko imitegurire y’ibyokurya byabo atari myiza, kandi ko gukoresha 
amasupu, icyayi n’imigati bitagendanye n’ivugurura nyakuri ryabageza ku buzima buzira 
umuze. Ndababwira kandi ko gushyira mu gifu ibyokurya by’amazi menshi nk’ibyo bituma 
umubiri utamererwa neza, kandi ko imirire nk’iyo iremereza cyane impyiko, maze urwo 
ruvange rw’amazi menshi rugaca intege igifli. {IMN 107.1} 

Nahise nsobanukirwa ko abantu benshi mu bigo binyuranye bahura n’uburibwe bwo 
kugubwa nabi mu gifu bitewe na bene iyo mirire. Imyanya y’urwungano ngogozi yagiye 
icika intege, umubiri ukabura amaraso meza. Ibyokurya bya mugitondo bimenyereje ni 
icyayi n’umugati bakabifatanya n’isosi y’imvange z’ibintu binyuranye. Ibi ntibituma bagira 
amagara mazima. lyo igifu kimaze kuruhuka no gusinzira, nibwo kibasha kwakira neza 
ibyokurya kuruta igihe cyaruhijwe n’akazi kenshi. Ibyokurya bya mugitondo byabaga 
akenshi bigizwe n’isupu, n’inyama rimwe na rimwe. Igifli ni gito, ariko igihe ipfa 
ridahagijwe, gikomeza gutinda kuri iyi mvange y’ibyokurya by’amazi; ibi bigihindukira rero 
umutwaro. jlMN 107.2} 

Ibyokurya Bigomba Gushyushywa, Ariko Bidatwika 

163. Ndabagira inama mwese ngo mujye mufata ikintu gishyushye nibura buri gitondo. 
Mushobora kubikora mu buryo budasaba imbaraga nyinshi. jlMN 107.3} 

164. Ibinyobwa bishyushye cyane bikwiriye kwirindwa, usibye igihe byategetswe nk’umuti. 
Igifu cyangizwa bikomeye n’ibyokurya hamwe n’ibyokunywa bishyushye cyane. Ibyo rero 
bitera umuhogo n’indi myanya y’urwungano ngogozi y’umubiri gucika intege. (IMN 
107.4} 

Ibyokurya Bikonje Bigabanya Imbaraga z’Umubiri 

165. Ibyokurya ntibikwiriye kuribwa bikonje cyane cyangwa bishyushye cyane. lyo biriwe 
bikonje, bituma igifli gikoresha imbaraga nyinshi kugira ngo kibishyushe mbere y’uko 
igogora ryabyo rikorwa. Ni muri ubwo buryo kandi no kunywa ibinyobwa bikonje byangiza 
umubiri; kimwe no kwimenyereza ibinyobwa bishyushye bitera umubiri gucika intege no 
kumvaurwaye. jlMN 107.5} 

166. Abantu benshi bakora ikosa ryo kunywa amazi akonje igihe barimo kurya. Ibyokurya 
ntibikwiriye gusomezwa. Igihe ibyokurya biribwa bisomezwa, ayo mazi agabanya isoko 
y’amatembabuzi yo mu kanwa (amacandwe), kandi uko amazi arushaho gukonja, ni ko igifli 
kirushaho kumererwa nabi. Gusomeza ibyokurya amazi cyangwa fanta yabaye barafu 
bibuza igogora gukora kugeza igihe umubiri wohereje ubushyuhe buhagije mu gifu kugira 
ngo gishobore kongera gukomeza umurimo wacyo. Ujye urya ibyokurya ubikacanga buhoro 
buhoro, bitume amacandwe yivanga n’ibyokurya. {IMN 108.1} 



Uko umshaho kunywa cyane amazi menshi akivanga n’ibyokurya mu gifu, ni ko igogora 
ry’ibyokurya rimshya cyane igifli; kuko amazi ari yo agomba kubanza kwakirwa. {IMN 
108.2} 

Icyitonderwa ku Bantu Bagira Ibibahugije Cyane 

167. Nkwiriye kubwira abakora mu bigo byacu by’ubuvuzi, abarimu n’abanyeshuri bo mu 
mashuri yacu, ko twese dukwiriye kugenzura irari ryacu mu mirire. Turi mu kaga ko kudaha 
agaeiro iki kintu, tukabura kwita ku mibereho yacu kandi n’inshingano dufite zikadutwara 
igihe ntitubone umwanya wo kurya uko bikwiriye. Ubutumwa mbaha ni ubu: mufate igihe 
cyo kurya kandi ntimukarye ibiryo byinshi ngo mwuzuze igifii ibyokurya by’amoko 
atandukanye mu ifiinguro rimwe. Kurya wimkanka ibyokurya by’amoko atandukanye mu 
ifunguro rimwe ni ikosa rikomeye. jlMN 108.3} 

Murye Mwitonze, Mukacange Neza 

168. Kugira ngo igogora rikore neza, ni ngombwa kurya witonze. Abashaka kwirinda 
indwara yo kugugara mu nda (dyspepsia), n’abasobanukiwe n’inshingano yabo yo kurinda 
imbaraga zabo ngo bashobore gukorera Imana umurimo mwiza bimseho, bakwiriye guhora 
bazirikana iyi nama. Niba ufite umwanya muto wo kurya, ntukamirire aho ibyokurya, 
ahubwo jya urya bike, kandi ukacange witonze. Igifite akamaro si ubwinshi bw’ibyokurya 
uriye, ahubwo ni ibikorewe neza igogora; na none kandi kwishimira uburyohe bw’ibyokurya 
byinshi urimo kurya si cyo gifite akamaro kuruta igihe umara ubikacanga mu kanwa. 
Abumva badatuje, abahangayitse, cyangwa abihuta bakwiriye kuba baretse kurya kugeza 
igihe bumvise batuje, bafite akanya; kuko imbaraga z’umubiri ziba zakoze akazi bihagije, 
ntizishobora gutanga amavangingo ahagije asanzwe afasha igogora gukora mu buryo 
bukwiriye. jlMN 108.4} 

169. Ibyokurya bikwiriye kuribwa buhoro buhoro umuntu yitonze, kandi bigakacangwa 
neza. Ibi ni ingenzi cyane kugira ngo amaeandwe abashe kwivanga n’ibyokurya uko 
bikwiriye kandi n’amavangingo afasha mu igogora abashe gukora umurimo wayo. jlMN 
109.1} 

Icyigisho Dukwiriye Guhora Tuzirikana 

170. Niba dushaka gukora umurimo w’ivugumra ry’ubuzima ngo tugire amagara mazima, 
ni ngombwa ko tugabanya irari ryacu mu mirire, tukajya turya twitonze, kandi tukarya gusa 
ibyokurya binyuranye biri mu mgero ku ifunguro rimwe. Aya mabwiriza akwiriye guhora 
azirikanwa kandi asubirwamo. Gukoresha ibyokurya byinshi binyuranye ku ifunguro rimwe 
ntibigendana n’amabwiriza agenga ubuzima bwiza. (IMN 109.2} 



171. Ni ngombwa kwitonda cyane igihe duhinduye imirire yaeu tuva ku gukoresha inyama 
tukajya ku gukoresha ibimera kugira ngo dushyire ku meza ibyokurya biteguranywe 
ubushishozi, kandi bitetswe neza. Guhorera ibyokurya byorohereye ni ikosa. Ibyiza kuruta 
ni uko twakwimenyereza kurya ibyokurya bikomeye bidusaba gukaeanga. Muri ubwo 
buryo, ibyokurya byiza nk’ibyo twiteguriye bituzanira umugisha utangaje. Umugati mwiza 
wuzuye kandi ubumbabumbye, iyo uteguwe neza kandi mu buryo bworoshye, ubera mwiza 
umubiri waeu. Umugati ntukwiriye na gato kugira agahumuro ko gushirira. Ugomba 
gutekwa kugeza igihe uhiye wose. Bityo, ntube worohereye kandi ngo ube ufobagana. {IMN 
109.3} 

Ku bashobora kuzikoresha, imboga nziza zateguwe mu buryo bufitiye akamaro umubiri, 
zirushaho kuba nziza kuruta ibyokurya byorohereye cyangwa igikoma. Kurya amatunda 
n’umugati wahiye neza umaze iminsi nk’ibiri cyangwa itatu, bituma tugira amagara mazima 
kuruta gukoresha umugati ukiri mushyashya. lyo tubiriye twitonze kandi tunoza, bigwa neza 
umubiri wose. jlMN 110.1} 

172. Kugira ngo ukore utugati duto tubumbabumbye, fata amazi adafite umwanda hamwe 
n’amata, cyangwa amavuta y’inka make; ukore ikivange cy’ifu y’umugati, maze 
ukibumbabumbe nk’uko utugati tuba tubumbye. Biteke mu ifuru. Usanga turyoshye kandi 
dufite ieyanga. Kurya utwo tugati bisaba kuturya unoza, kuko bigirira akamaro amenyo 
n’igifli. Bizanira umubiri amaraso meza, kandi bikawongerera imbaraga. {IMN 110.2} 

Irinde Ibigutera Guhangayika Bikabije 

173. Biragoye kumenya ibiro by’ibyokurya umuntu aba akwiriye kurya. Ntabwo ari byiza 
gukurikiza iyo mikorere, kuko bituma umuntu ahoza intekerezo kuri ibyo gusa. Icyo gihe, 
intekerezo zihora gusa zitekereza ibyokurya n’ibyokunywa... Hariho benshi bihaye 
umutwaro uremereye w’inshingano yo guhora bibaza ubwinshi bw’ibyo bagomba 
kugaburira imibiri yabo ndetse n’uko bigomba kuba ari byiza. Bamwe muri abo ndetse 
bahangayikwa n’ikibazo cyo gutumba mu gifli, bigatuma barya utwokurya duke 
tudashobora no gutunga amagara yabo. Bamaze kwangiza bikomeye insengero zabo, kandi 
mfite ubwoba ko baba barisenyeye imibereho yabo yo muri ubu buzima. {IMN 110.3} 

174. Hariho n’abahora bumva ko badahangayikwa n’ibyokurya barya uko byaba bimeze 
kose, byaba byoroheje eyangwa bifitiye akamaro imibiri yabo, ko bidashobora kugira ieyo 
bibatwara. Reka aba mbabwire ngo: Ntimugatekereze ko ibyokurya byanyu bibatera 
ibibazo; ntibikabahangayike na gato; mujye murya uko mubyumva; igihe mwamaze gusaba 
Imana ngo ihe umugisha ibyokurya ngo bikomeze imibiri yanyu, mujye mwiringira ko 
yumva amasengesho yanyu, maze mutuze. {IMN 111.1} 



175. Irindi kosa rikomeye ni ukurya mu bihe bidakwiriye, nka nyuma y’imyitozo iremereye 
bikabije, igihe umuntu yananiwe cyane, cyangwa yabize ibyuya. Igihe umuntu amaze kurya, 
imbaraga y’imyakura irakora cyane; hanyuma bitewe n’uko ubwonko cyangwa umubiri biba 
byakoze umurimo ukomeye haba mbere na nyuma yo kurya, bibuza umurimo w’igogora 
gukorwa. Igihe umuntu ananiwe, ahangayitse, cyangwa afite ibimwihutisha, ni byiza ko 
yirinda kurya kugeza igihe yumva aruhutse cyangwa atekanye. {IMN 111.2} 

Igifu gikorana bikomeye n’ubwonko; iyo igifu kirwaye, imbaraga z’imitsi zihamagarwa 
n’ubwonko nzo zijye gufasha ingingo zirwaye z’urwungano ngogozi. lyo uku guhamagarwa 
kw’imitsi kubaho kenshi, ubwonko bugwa ikinya. lyo ubwonko busabwa gukora cyane, 
kandi umuntu adakora imyitozo ngororamubiri, akwiriye no kurya indyo yuzuye mu buryo 
buri mu rugero. Mu gihe urimo gufiingura, jya wibagirwa ibibazo n’ibiguhagarika umutima; 
ntukagire ikikwihutisha, ujye urya witonze, unezerewe, kandi umutima wawe wuzuye 
ishimwe ushimira Imana imigisha yayo yose. jlMN 111.3} 

Imvange z’Ibyokurya 

176. Kumenya gutegura mu buryo buboneye ibyokurya by’imvange ni ibintu bifite agaciro 
gakomeye, kandi bikwiriye gufatwa nk’impano y’ubwenge butangwa n’ijuru. {IMN 111.4} 

177. Ntugategure amoko menshi cyane y’ibyokurya binyuranye byo kuribwa ku ifiinguro 
rimwe; Amoko atatu cyangwa ane arahagije rwose ku ifunguro rimwe. Ku ifunguro 
rikurikiyeho, ushobora guhinduranya. Umutetsi akwiriye gushyira imbaraga nyinshi 
z’ibitekerezo bye kuri gahunda yo guhinduranya amafunguro agomba kuzana ku meza, 
n’igifli kandi ntikigomba guhorera ibyokurya bimwe bya buri llmguro. {IMN 112.1} 

178. Ifimguro rimwe ntirikwiriye kugira amoko menshi y’ibyokurya, ariko ntibikwiriye ko 
n’ibyokurya byose biba bigizwe n’ubwoko bumwe budahinduranywa. Ibyokurya bikwiriye 
gutegurwa mu buryo bworoheje, ariko na none buboneye ku buryo bitera umuntu kugira 
ipfa. {IMN 112.2} 

179. Byarushaho kuba byiza kurya ifunguro ry’ibyokurya bigizwe n’amoko abiri cyangwa 
atatu gusa aho kurunda mu gifu ibyokurya by’amoko menshi. {IMN 112.3} 

180. Benshi barwazwa no kugira umururumba uturuka ku irari ryabo. ... lyo imvange 
z’ubwoko bwinshi bw’ibyokurya zinjijwe mu gifu zikora umusemburo wangiza umubiri. lyi 
mibereho iteza akagak’indwara zikomeye, ndetse hakaba ubwo biteje urupfu. {IMN 112.4} 

181. Imvange zinyuranye mu ifunguro rimwe ziteza kugubwa nabi, zikica ibifitiye akamaro 
umubiri byagombaga kuzanwa n’ubwoko bumwe bw’ibyokurya, iyo biramuka biriwe ari 
byonyine. Bene aka kamenyero gateza uburibwe mu mubiri, ndetse rimwe na rimwe 
bigateza urupfu. {IMN 112.5} 



182. Niba ukora akazi ko guhora hamwe, ujye ukunda gukora imyitozo buri munsi, kandi 
urye gusa ibyokurya byoroheje by’amoko abiri cyangwa atatu kuri buri fimguro, 
ntukabirenze ngo ukunde uhaze inzara ufite. {IMN 112.6} 

[Izindi nama ku bantu bakora akazi ko guhora hamwe, wazibona ku ngingo ya 225]. jlMN 
112.7} 

183. Kugubwa nabi biterwa no kurya imvange zidakwiriye z’ibyokurya; ibyo bikurikirwa 
no kuremwa k’umusemburo mu mubiri; amaraso agahumana, maze ubwonko bugakora 
nabi. jlMN 113.1} 

Akamenyero ko kurya ukarenza urugero, cyangwa ukarya imvange z’ibyokurya nyinshi 
cyane mu ifunguro rimwe, akenshi bitera kugugarirwa mu mubiri [dyspepsia]. Ibyo bituma 
imwe mu myanya y’urwungano ngogozi imererwa nabi. Igifu kigerageza kwirwanaho ariko 
bikaba iby’ubusa, maze kigatuma ubwonko bushakira igisubizo ku mpamvu irimo kubitera. 
Ibyokurya birenze urugero byariwe, cyangwa imvange zidakwiriye zariwe zikora umurimo 
mubi mu mubiri. Icyo gihe ibimenyetso biburira byoherezwa mu mubiri nyamara ntacyo biri 
butange, hagakurikiraho uburibwe, indwara ikabuza umubiri amahoro. jlMN 113.2} 

Intambara mu Gifu 

184. Indi mpamvu itera uburwayi no gukora nabi k’umubiri ni igogora ribi. Ntibishoboka 
ko ubwonko bukora umurimo wabwo neza igihe habaye ukwangirika kw’imyanya 
y’urwungano ngogozi. Hari abantu benshi barya amoko anyuranye y’ibyokurya batitonze, 
ibyo bigatuma mu gifu havuka intambara, maze bigatera urujijo mu mikorere y’ubwonko. 
jlMN 113.3} 

185. Ntabwo ari byiza na gato kurya amoko menshi anyuranye y’ibyokurya mu ifunguro 
rimwe. Igihe turiye imigati n’amatunda, tukabivanga n’amoko anyuranye y’ibindi byokurya 
bitagendana bikuzura mu gifu mu ifunguro rimwe, ni iki twaba dutegereje kindi uretse 
kugubwa nabi mu gifu? jlMN 113.4} 

186. Abantu benshi bakunda kurya vuba cyane. Abandi bakarya mu ifunguro rimwe 
ibyokurya bitajyana. lyaba abagabo n’abagore bibukaga uburyo ubugingo bwabo 
buhababarira igihe bababaza igifu cyabo, n’uburyo Kristo adahabwa icyubahiro igihe 
bahemukira igifu cyabo, babasha kugira ubutwari no kwiyanga, bagaha igifu umwanya wo 
kugubwa neza mu mikorere yacyo. Nimutyo twese igihe turi ku meza dufungura tuzirikane 
ko turimo gukora umurimo w’ivugabutumwa mu by’ubuzima, ngo twaba turya cyangwa 
tunywa dukorere byose gutuma Imana ihabwa ikuzo. jlMN 113.5} 



Ibifu Biguwe Neza n’Imyitwarire Itekanye 

187. Dukwiriye kurinda imyanya y’urwungano ngogozi, ntituyiremereze tuyiha ubwoko 
bwinshi cyane bw’ibyokurya. Umuntu wuzuza mu nda ye ibyokurya by’ubwoko bwinshi 
cyane by’ifunguro rimwe aba agirira nabi umubiri we. Icy’ingenzi kuri twe ni uko twajya 
turya ibyokurya bikwiriye kandi bigwa neza imibiri yacu kuruta kurya ku byokurya 
binyuranye biri mu masorori menshi cyane azanwa imbere yacu. Igifu cyacu ntigifite 
umuryango twareberamo ibikiberamo; bityo rero dukwiriye gukoresha ubwenge bwacu 
n’intekerezo zacu kugira ngo tumenye ingaruka y’ibyo dushyira mu gifii cyacu. Igihe dufite 
uburakari kandi tukumva ko ibintu bitarimo kugenda neza, ahari byaba biterwa n’ingaruka 
zo kurya ubwoko bwinshi cyane bw’ibyokurya. {IMN 114.1} 

Imyanya y’urwungano ngogozi ifite uruhare runini rwo gutuma imibereho yacu ihorana 
umunezero. Imana yaduhaye ubuhanga, kugira ngo twige uburyo twakoresha ibyokurya. 
Mbese nk’abagabo n’abagore b’abanyabwenge ntidukwiriye kwiga tukamenya niba 
ibyoturya bimerera neza imibiri yacu cyangwa bikayiteza akaga? Abantu bafite indwara yo 
gusharirirwa mu gifii (kubera acide) akenshi barangwa n’imyitwarire yo gusharira 
n’uburakari. Ikintu cyose kibabera ikinyuranyo, bakamera nk’abanyamushiha 
n’abanyaburakari. lyaba twimenyerezaga kuba abanyamahoro, twajya turushaho gutekereza 
kuruta uko dusanzwe tubikora ku bintu byose byatuma ibifu byacu bigubwa neza. jlMN 
114.2} 

[Ingaruka mbi zo kurya amoko menshi cyane y’ibyokurya n’imvange zitagendana 141,225, 
226, 227, 264, 387, 546, 551, 722] jlMN 114.3} 

[Imvange y’ibyokurya byinshi muri za resitora zacu — 415] jlMN 115.1} 

[Kwitondera imvange z’ibyokurya duha umurwayi — 441, 467] jlMN 115.2} 

[Uko Ellen G. White yitonderaga guteka imvange — Birebe ku Mugereka wa 1:19, 23, 25]. 
jlMN 115.3} 

Amatunda n’Imboga 

188. Ntimukwiriye gukoresha ubwoko bwinshi cyane bw’ibyokurya mu ifunguro rimwe 
kuko bitera umururumba wo kurya ibirenze urugero, igogora rikagenda nabi, ukagubwa nabi 
mu gifu. jlMN 115.4} 

Si byiza kurira rimwe amatunda n’imboga ku ifunguro rimwe. Niba igogora rifite intege 
nke, gukoresha ubwo bwoko bwombi bw’ibyokurya akenshi bizatuma ubwonko butamenya 
icyo gukora, maze bukorane intege nke. Igikwiriye ni ukurya amatunda ku ifunguro rimwe, 
ukaza kurya imboga ku ifunguro ritaha. jlMN 115.5} 



Indyo ikwiriye kunyuranywa. Guhorera indyo imwe, iteguwe mu buryo bumwe, nta 
gusimburanya buri munsi, ntibikwiriye rwose mu mirire yaeu. Indyo ibereye umubiri waeu, 
tukumva turiye neza uko bikwiriye, ni indyo iteguwe mu buryo bunyuranye. {IMN 115.6} 

Ibyo Kurenzaho Bikungahaye ku Isukari n’Imboga 

189. Ibyokurya bikozwe mu masukari, amavuta y’imvange y’ikimuri bita kreme, za keke, 
n’imboga bitanzwe mu ifunguro rimwe, bitera igifu kwivumbagatanya. {IMN 115.7} 

190. Mu mitegurire yanyu y’ibyokurya, mukwiriye kugira mu ngo zanyu, ibintu bibafasba 
bimsbijeho kuba byiza bihebuje. Mu gihe kimwe cy’ubukonje bukabije, bisa nk’aho 
umuyobozi mnaka yahuye n’uburwayi, maze umuganga aramubwira ati, “Namenye imirire 
yawe. Urya ibyokurya by’ubwoko bwinshi bikabije ku ifunguro rimwe. Amatunda n’imboga 
urira rimwe bitera ubusharire (aside) mu gifu cyawe; ibyo rero bituma utagira amaraso meza, 
maze ubwonko bukagira urujijo kuko igogora riba ritakoze neza umurimo waryo.” Ukwiriye 
gusobanukirwa yuko buri mgingo rw’umubiri wawe ugomba kurwitaho ukarwubaha. Ku 
kibazo cy’imirire, ugomba gutekereza ku ngamka ziterwa n’ibyo uriye. {IMN 115.8} 

Isukari n’Amata 

191. Ubusanzwe abantu bakoresha isukari ikabije kuba nyinshi mu byokurya bategura. 
Keke, ibyokurya bikozwe mu masukari menshi, gato z’ubwoko bwinshi, imigati ikozwe 
n’isukari nyinshi, imishonge yo mu macupa no mu bikombe, ni byo biteza akaga k’igogora 
no kugubwa nabi mu gifu. Cyane cyane ariko ibiteza akaga cyane ni ibyokurya bikozwe mu 
masukari menshi n’imvange z’amavuta y’inka bita kreme, usanga byiganjemo cyane amata, 
amagi, n’isukari. Gukoresha amata n’isukari icyarimwe bikwiriye kurekwa rwose. {IMN 
116.1} 

192. Abantu bamwe bakunda gukoresha amata n’isukari nyinshi [mu gikoma] bibwira ko 
bakurikiza amabwiriza agenga ubuzima bwiza. Nyamara isukari n’amata bivanze bikora 
umusemburo mu gifu, bityo bikangiza umubiri. {IMN 116.2} 

[Reba amata n’isukari ku ngingo za 533, 534, 535, 536]. {IMN 116.3} 

Imvange Nyinshi kandi Ziruhije 

193. Uko tugabanya gukoresha ibirungo n’ibyo turenza ku byo tumaze kurya, bizagwa neza 
cyane abantu bose dusangira amafunguro yacu. Ibyokurya byose by’imvange ziteguye mu 
buryo buruhije bigirira nabi imibiri y’abantu. Inyamaswa zidatekereza na zo ubwazo 
ntizabasha kwifiiza kurya bene izo mvange abantu bakunda gushyira mu bifii byabo. ... 
jlMN 116.4} 





Imvange zikabije z’ibyokurya hamwe n’imvange ziteguye mu buryo buruhije zica umubiri. 
{IMN 116.5} 

[Imvange zikabije z’ibyokurya n’ubwoko bwinshi bw’indyo ntibikwiriye kuba ibyokurya 
by’amateraniro makuru — 74] jlMN 117.1} 

[Imvange z’inyama, ibirungo, keke na gato — 673]. [IMN 117.2} 



IGICE CYA 6 - IMIRIRE ITABONEYE NIINTANDARO Y’UBURWAYI 


Umurage wo Gusigingira 

194. Umuntu yavuye mu biganza by’Umuremyi we atunganye mu miterere no mu bwiza. 
Kuba agikomeye nyuma y’imyaka ibihumbi bitandatu by’imiruho, indwara n’ubugome 
byaragiye birushaho kwiyongera ni igihamya cy’imbaraga ikomeye yahawe katanga ka 
mbere ubwo yaremwaga. Ndetse nubwo ababayeho mbere y’umwuzure biroshye mu byaha 
nta rutangira, byatwaye hafi imyaka ibihumbi bibiri mbere y’uko ingaruka yo kugomera 
amategeko y’ibyaremwe igaragarira bose. lyo Adamu ataza kugira imbaraga ntagereranywa 
z’umubiri ziruta kure iz’abagabo b’iki gihe, ikiremwa muntu kiba cyarahanaguritse kuri iyi 
si. {IMN 117.3} 

Kuva umuntu yacumura ugakomeza no mu bisekuruza byagiye bisimburana, uguhenebera 
k’umuntu kwagiye kurushaho kwiyongera. Indwara zagiye zisimburana ziva ku babyeyi 
zijya ku bana uko ibisekuruza bikurikirana, ndetse n’abana b’impinja bagahura n’imibabaro 
itewe n’ibyaha by’ababyeyi babo. {IMN 118.1} 

Mose, umunyamateka wa mbere, aduha inkuru zuzuye z’imibereho n’imibanire y’abantu 
babayeho kuva kera mu mateka y’iyi si, nyamara nta na hamwe mu nyandiko ze dusanga 
inkuru z’abana bavutse bafite ubumuga bw’ubuhumyi, kutumva, kuremara umubiri, 
cyangwa kuba ari injiji. Nta na hamwe dusanga havuga iby’umpfli msanzwe rw’umhinja, 
umwana muto, cyangwa uri mu kigero cy’umbyimko. Inyandiko dusanga mu gitabo 
cy’Itangiriro zivuga iby’abapfliye ni iziteye gutya: “Iminsi yose Adamu yaramye ni imyaka 
Magana urwenda na mirongo itatu, arapfa... Iminsi yose Seti yaramye ni imyaka magana 
urwenda na cumi n’ibiri, arapfa.” Naho ku bandi, ibyanditswe bigira biti, “yashaje neza, 
apfa ageze mu zabukum, aramye imyaka myinshi.” (Itangiriro 5:5, 8). Byari ikintu 
kidasanzwe ko umwana apfa mbere y’umubyeyi we, ku buryo ikintu nk’icyo cyandikwa mu 
nyandiko ngo, “Harani apfira aho Tera se ari.” (Itangiriro 11:28). Abakurambere babayeho 
guhera kuri Adamu ukageza kuri Nowa, usibye bake cyane, baramaga hafi imyaka igihumbi. 
Kuva icyo gihe rero, icyagati cy’imyaka yo kurama cyagiye kigabanuka. {IMN 118.2} 

Ku gihe cyo kuza kwa Kristo ku isi, ubwoko muntu bwari bwarasigingiye cyane ku buryo 
yaba umuntu w’umusaza, uw’igikwerere n’umwana, bazanirwaga Umukiza bakuwe mu 
mijyi no mu biturage, ngo abakize indwara zabo. Abantu benshi bakoraga imirimo y’imvune 
yuzuye imimho itavugwa. {IMN 119.1} 

Kugomera amategeko agenga umubiri, hamwe n’ingamka zabyo zo guhura n’imibabaro, 
gukenyuka, byari gikwira ku buryo abantu babonaga izi ngamka nk’umugabane wagenewe 
umuntu. Ariko Imana ntiyaremeye umuntu kugira bene iyo mibereho y’intege nke. lyi 



mibereho si umurimo w’Imana, ni uw’umuntu. Yazanywe n’ingeso mbi, no kugomera 
amategeko Imana yahaye umuntu ngo agenge ukubaho kwe. Gukomeza kugomera 
amategeko agenga ibyaremwe ni ugukomeza kugomera amategeko y’Imana. lyo abantu 
bakomeza kumvira amategeko y’Imana ari yo Mategeko Cumi, amabwiriza yayo 
agakomeza kuyobora imibereho yabo, nta muvumo w’indwara zuzuye isi uba warabayeho. 
{IMN 119.2} 

“Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z’Umwuka Wera uri muri mwe, uwo 
mufite wavuye ku Mana? Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. 
Nuko rero mutume imibiri yanyu [n’umwuka wanyu] bihimbaza Imana.” (1 Abakorinto 
6:19, 20). Igihe abantu bapflisha ubusa imbaraga z’imibiri yabo kandi bakijimisha 
intekerezo zabo baba bacumura ku Mana; ntibaba bayihimbariza mu mibiri n’umwuka 
wabo, kandi ari ibyayo. jlMN 119.3} 

Nyamara nubwo umuntu yacumuye ku Mana, urukundo rw’Imana ruracyari ku kiremwa 
muntu; kandi itegeka umucyo wayo kumumurikira, ukabashisha umuntu kubona ko kugira 
ngo agire imibereho itunganye, akeneye gukurikiza amategeko agenga ibyaremwe 
akanayobora impagarike ye. Mbega uburyo ari ingenzi ko umuntu akwiriye kugendera mu 
mucyo, agakoresha ubushobozi bwe bwose, bwaba ubw’umubiri n’ubw’intekerezo, kugira 
ngo Imana ihabwe ikuzo! jlMN 119.4} 

Turi mu isi irwanya ubutungane, cyangwa ukubonera kw’imico, ndetse by’umwihariko 
gukurira mu buntu. Aho tureba hose, tuhabona uguhumana, kwangirika, guhenebera 
n’icyaha. Mbega ukuntu ibi bihabanye n’umurimo ugomba gukorerwa muri twe mbere 
y’uko duhabwa impano y’ukudapfa! Abatoranyijwe n’Imana bagomba guhagarara 
batunganye hagati y’ukwangirika kubakikije muri iyi minsi y’imperuka. Imibiri yabo 
ikwiriye kwezwa, umwuka wabo ukaba uboneye. Kugira ngo uyu murimo ubashe gukorwa, 
ukeneye gukorwa byihutirwa, ugashyirwamo umwete, kandi ugakoranwa ubuhanga. 
Mwuka w’Imana ni We ukwiriye gutegeka imibereho yacu mu buryo bwuzuye, akayobora 
buri gikorwa cyacu cyose. ... (IMN 120.1} 

Abantu bahumanyije urusengero rw’ubugingo bwabo, kandi Imana irabahamagarira 
gukanguka, bakarwana n’imbaraga zabo ngo basubirane ubushobozi Imana yabahaye. Nta 
kindi cyabasha kwemeza no guhindura umutima w’umuntu usibye ubuntu bw’Imana; ubwo 
buntu bwonyine ni bwo bushobora gucagagura iminyururu y’ubucakara bwababase. Ntabwo 
byashobokera umuntu gutanga umubiri ho igitambo kizima, cyera, kandi gishimwa n’Imana, 
mu gihe agifite ingeso zibuza umubiri, ubwenge n’intekerezo kugira imbaraga. Na none 
intumwa yongera kutubwira iti, “Kandi ntimwishushanye n’ab’iki gihe, ahubwo muhinduke 



rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza 
bishimwa kandi bitunganye rwose.” (Abaroma 12:2). {IMN 120.2} 

Kuguma mu Bujiji bw’Amategeko Agenga Ubuzima 

195. Ikintu gitangaje kandi cy’amayobera ni ukubona abantu b’iki gihe babaho badafite 
amahame abagenga, kandi ibyo bikaba bigaragazwa n’ukuntu batita ku mategeko agenga 
ubuzima no kwitungira amagara mazima. Babaho imibereho yuzuye ubujiji, kandi bakikijwe 
n’umucyo impande zose. Abenshi muri bo baba bahangayitswe n’iki kibazo ngo, Mbese 
nzarya iki? Mbese nzanywa iki? Ese nzambara iki? Batitaye ku byavuzwe no ku byanditswe 
byerekeranye n’ukuntu bakwiriye gufata imibiri yabo, abo bagabo n’abagore babaswe 
n’irari bagize itegeko riyobora imibereho yabo. {IMN 121.1} 

Ubushobozi bw’intekerezo bucika intege bitewe n’uko abagabo n’abagore badashaka 
kumvira amategeko agenga ubuzima bwiza, bakanga ko iyi nshingano iba iyabo. Ababyeyi 
baraga urubyaro rwabo ingeso zabo zangiritse, n’indwara zikomeye zikangiza amaraso 
kandi zigakoresha nabi ubwonko bwabo. Abenshi mu bagabo n’abagore bakomeza kuguma 
mu bujiji bwerekeranye n’amategeko agenga ukubaho kwabo, maze bagashayisha mu irari 
n’umururumba bikabatwara intekerezo n’umutimanama, maze bakamera nk’abifliza 
kuguma muri ubwo bujiji buzanwano kugomera amategeko y’ibyaremwe. Bishimira guhaza 
irari ry’ibibi bakoresha uburozi bucengera buhoro buhoro, bugatera amaraso kwangirika, 
bugacogoza imbaraga z’imikaya, maze ku iherezo bukabateza indwara ndetse n’urupfu. 
Inshuti zabo zibona ko izo ngaruka zitewe n’igihano giturutse ku Mana. Ibi rero bigatuma 
batuka ijuru; bagahitamo kwigomeka ku mategeko agenga ibyaremwe, maze bakababazwa 
n’igihano batewe no kugomera ayo mategeko. Noneho imibabaro n’urupfu bikaba gikwira 
aho ariho hose, cyane cyane mu bana. Mbega amahabane atangaje hagati y’imibereho 
y’abantu bo muri iki gihe n’abo mu myaka ibihumbi bibiri ya mbere! {IMN 121.2} 

Ingaruka z’Imibanire Zitewe no Kutagenzura Irari 

196. Ibyaremwe binihishwa n’ubugome bwose bukorerwa amategeko agenga ubuzima. 
Byihanganira urugomo bikorerwa uko bishobora kose; nyamara amaherezo ingaruka ziraza, 
zikagera ku bushobozi bwo gutekereza n’ubw’umubiri. Ntabwo zigarukira gusa ku 
wagomeye ya mategeko; kuko ingaruka zazo zigera no ku rubyaro, bityo ikibi 
kigahererekanywa, igisekuruza kigaha ikindi gisekuruza. {IMN 121.3} 

Urubyiruko rw’iki gihe ni ikimenyetso nyakuri cy’uko umuryango mugari uzaba umeze mu 
gihe kizaza. Igihe tubareba, mbese ni iki tubona ko ahazaza habasha kutwiringiza? Benshi 
bahugiye mu kwishimisha, ntibashaka gukora. Babuze ibitekerezo bifite ubutwari bwo 
kwanga inarijye ngo bibakundishe umurimo. Ukwitegeka kwabo ni guke cyane kandi 



barakazwa n’ubusabusa. Benshi cyane mu kigero icyo aricyo cyose baba bagezemo n’ahantu 
baba bari usanga nta mahame ayobora ubuzima cyangwa umutimanama wabo. Mu kuba 
inkorabusa, iyo mico yabo ibajyana mu bibi maze bagahumanya umuryango mugari 
babamo, kugeza ubwo bawuhindura Sodomu ya kabiri. lyaba irari n’umururumba 
byagengwaga no gushyira mu gaciro hamwe n’iyobokamana, umuryango mugari tubamo 
wahinduka mu buryo bugaragara. Imana ntiyigeze ishaka ko ibintu bimera uko biri muri iki 
gihe; byazanywe n’ingaruka zo kugomera amategeko agenga ibyaremwe. {IMN 122.1} 

Kugomera Amategeko y’Ibyaremwe n’aya Mwuka 

197. Abantu benshi babaga barembejwe n’indwara bagasanga Kristo akabakiza, 
yarababwiraga ati, “Ntimukongere gukora icyaha, mutazabona ishyano riruta irya mbere.” 
Hanyuma akabigisha ababwira ko indwara ari ingaruka zo kugomera amategeko y’Imana, 
amategeko yo mu byaremwe n’aya Mwuka. Abantu baramutse babayeho imibereho ihuje 
n’umugambi w’Umuremyi, nta mibabaro ikomeye yabaho muri iyi si. {IMN 122.2} 

Kristo ni We wabaye umuyobozi n’umwigisha w’Abisiraheli bo mu gihe cya kera, kandi 
yabigishije ko kugira amagara mazima ari ingororano yo kubaha amategeko y’Imana. 
Muganga ukomeye wakizaga indwara muri Palestine yabwiraga abantu ari mu nkingi 
y’igicu, akababwira icyo bagomba gukora, n’icyo Imana yari yiteguye kubakorera. 
Yarababwiye ati, “Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye 
mu maso yayo, ukitondera ibyo yagutegetse byose, nta ndwara nzaguteza mu zo nateje 
Abanyegiputa, kuko ari Jye Uwiteka ugukiza indwara.” (Kuva 15:26). Kristo yahaye 
Isiraheli amabwiriza asobanutse yerekeranye n’ingeso zagombaga kuranga ubuzima bwabo, 
maze abaha n’icyizere agira ati, “Uwiteka azagukuraho indwara zose.” lyo babaga bujuje 
ibyo basabwaga, basohorezwaga isezerano. “Nta n’umwe wo mu miryango yabo 
wagendanaga intege nke.” (Zaburi 105:37, Bibiliya Ijambo ry’Imana). {IMN 122.3} 

Izi nyigisho ni izacu. Abashaka kurinda no kwitungira amagara mazima bafite ibyo basabwa 
kubahiriza. Bose bakwiriye kwiga bakamenya ibyo basabwa kubahiriza. Uwiteka 
ntiyishimira ko abantu bagira ubujiji mu byerekeranye n’amategeko Ye, yaba ay’ibyaremwe 
cyangwa aya Mwuka. Tugomba gufatanya n’Imana umurimo wo guhembura ubuzima 
bw’umubiri n’ubw’ubugingo. {IMN 123.1} 

Imibabaro Umuntu Yikururira 

198. Umuryango w’abantu wikururiye indwara z’ubwoko bwinshi bitewe n’ingeso zabo 
mbi. Ntibize uburyo bwo kwitungira amagara mazima, no kugomera amategeko agenga 
ukubaho kwabo byabazaniye ingaruka zitagira ingano. Abantu rimwe na rimwe bagiye 
bamenya ko ingeso zabo mbi ari zo nyirabayazana w’imibabaro yabagezeho. Bananiwe 



kwirinda mu mirire, maze ibyokurya babihindura ikigirwamana cy’irari ryabo. Mu ngeso 
zabo zose bagaragaje ukutita ku magara mazima no ku buzima bwabo. Nk’ingaruka y’ibyo, 
bagezweho n’uburwayi bikururiye ubwabo bibwira ko babutejwe n’Imana, nyamara bitewe 
n’ingaruka z’ingeso z’ibikorwa byabo. {IMN 123.2} 

199. Indwara ntijya ipfa kuza hatabaye impamvu. Ibanza gutegurirwa inzira, maze ikinjizwa, 
bitewe no kwirengagiza amategeko agenga ubuzima. Benshi bahura n’imibabaro baterwa 
n’ababyeyi babo bagomeye amategeko y’ubuzima. Nubwo baba atari bo ba nyirabayazana 
b’ibyo abo babyeyi bakoze, baba nyamara bafite inshingano yo kwirinda kugomera ubwabo 
amategeko agenga ubuzima. Bagomba kwirinda ingeso mbi z’ababyeyi babo, maze mu 
kubaho imibereho itunganye, bikabahesha kugira ubuzima bwiza biruseho. jlMN 124.1} 

Umugabane munini, nyamara, uhura n’imibabaro bitewe n’amakosa y’imyifatire yabo. 
Birengagiza amahame agenga ubuzima buzira umuze kubwo ingeso zabo mu mirire, mu 
minywere, mu myambarire, no mu kazi. Kugomera amategeko agenga ibyaremwe kwabo 
kubazanira ingaruka; kandi iyo indwara ibagezeho, abenshi ntibabona intandaro nyakuri 
yabyo, ahubwo batangira kwivovotera Imana bitewe n’uburibwe bubagezeho. Ariko Imana 
si yo nyirabayazana w’imibabaro igendana no kwirengagiza cyangwa kutita ku mategeko 
agenga ibyaremwe. ... {IMN 124.2} 

Ukutirinda mu mirire akenshi ni yo ntandaro y’uburwayi, kandi igikenewe kuruta ibindi si 
ukugereka umutwaro w’amakosa yacu ku byaremwe, ahubwo ni ukorohereza umutwaro 
ibyaremwe byashyizweho. {IMN 124.3} 

[Ababyeyi babiba imbuto z’indwara n’urupfu — 635] {IMN 124.4} 

[Igihano kitarengwa — 11, 29, 30, 221,227, 228, 250, 251, 294]. {IMN 124.5} 

Umururumba Ugendana n’Indwara 

200. Abantu benshi bikururira indwara bitewe n’umururumba wabo. Ntibaba baragize 
imibereho igendanye n’amategeko agenga ibyaremwe cyangwa amahame adahinduka yo 
kubonera. Abandi usanga barirengagije amategeko yo kwitungira amagara mazima mu 
ngeso zabo z’imirire, iminywere, imyambarire, cyangwa imikorere. {IMN 124.6} 

201. Ubwonko ntibukwiriye akenshi kugerekwaho cyangwa kuremerezwa umutwaro 
w’akazi katagira ikiruhuko cyangwa amasomo aruhije, nk’uko budakwiriye kugerekwaho 
umutwaro wo kurya ibyokurya bidatunganye mu bihe bidakwiriye, no kutita ku mategeko 
yo kwitungira amagara mazima. ... Kwigana umuhati amasomo ntabwo ari byo ntandaro 
y’ibanze yo gucika intege kw’imbaraga z’intekerezo. Impamvu y’ingenzi ni imirire 
idatunganye, kutarira igihe, no kudakora imyitozo ngororangingo. Guhindagura amasaha yo 
kurya no kuryama bigabanya imbaraga z’ubwonko. {IMN 125.1} 



202. Abantu benshi bafite imibabaro, n’abandi benshi barimo kwicukurira imva, bitewe 
n’umururumba w’inda mbi. Barya ibigendanye n’irari ribi ryabo, bityo bagaca intege 
ingingo z’urwungano ngogozi, bagakomeretsa imbaraga zabo zo kwakira ibyokurya 
byagirira umumaro umubiri wabo. Ibi biteza akaga k’indwara y’igikatu ndetse akenshi 
bikazana urupfu. Imihindukire idasanzwe y’umubiri ituma umubiri ucika intege bitewe 
n’imigenzereze y’ubwiyahuzi abantu bamwe bakora nyamara bagombye kumenya 
iby’ingenzi byabafasha. {IMN 125.2} 

Abizera b’itorero bagomba gushikama kandi bakaba abanyakuri ku mucyo Imana yabahaye. 
Buri mwizera akwiriye gukorana ubwenge yirinda mu mibereho ye imigenzereze yose 
imuganisha ku irari ryuzuye umururumba. jlMN 125.3} 

[Indwara ziterwa no kubura intungamubiri ntizikira mu buryo bworoshye — 315] jlMN 
125.4} 

[Ingaruka z’imirire idakwiriye ku mico n’imibereho yo mu rugo — 234] jlMN 125.5} 
[Ingaruka z’ubugorozi bushingiye ku kwibeshya — 316] jlMN 125.6} 

Gutegura Inzira y’Ubusinzi 

203. Ukutirinda akenshi bitangirira mu rugo. Kubwo gukoresha ibyokurya byinshi kandi 
bigirira nabi amagara yacu, imyanya y’urwungano ngogozi icika intege maze umubiri 
ukongera kugirira inzara bya byokurya bikomeza gukabura umubiri. Uko ni ko irari 
rikomeza kumenyerezwa kugira ubushake bukabije bw’ibyo byokurya, ubushake bwa bene 
ibyo byokurya bikabura bukarushaho kwiyongera ku buryo butihanganirwa. Umubiri 
ugenda urushaho kuzura uburozi, kandi uko ugenda udandabirana ucika intege, ni ko 
urushaho gushaka ibyo kuwukabura. Inzira imwe iganisha mu nzira mbi itegurira iyindi. 
Benshi batagombye kugibwaho urubanza rwo gukoresha vino n’ibisindisha ku meza yabo 
bayaremereza bayashyiraho ibyokurya bitera inyota yo gukenera ibinyobwa bikomeye, ku 
buryo gutsinda icyo kigeragezo bisa nk’ibitagishoboka. Akamenyero kabi mu mirire no mu 
minywere kica ubuzima kandi kagategurira bamwe inzira y’ubusinzi. {IMN 126.1} 

Uburwayi bw’Umwijima Bwatewe n’Imirire Idakwiriye 

204. Ku Isabato ishize, ubwo navuganaga namwe, nabonye mu maso hanyu hijimye 
hantumbiriye, nk’aho nari naheretswe. Nabonaga uko ubuzima bwanyu bumerewe, no 
kugubwa nabi mwanyuzemo igihe kirekire. Neretswe ko mutigeze mugira amagara mazima. 
Irari ryanyu ryababujije kugira amagara mazima, kandi mwishimiye ibibaryohera kubwo 
kugirira nabi igifu. Mwashyize mu bifu byanyu ibyokurya bidashobora kuzanira umubiri 
amaraso meza. Ibi byatumye umwijima uhababarira, ku buryo imyanya ngogozi isigara 
idakora neza. Imyijima yanyu mwembi yararwaye. Icyabagirira akamaro kurusha ibindi ubu 



ni ivugumra ry’ubuzima bwanyu, mubaye mwemeye kuritangira ubungubu. Nyamara 
mwananiwe kubikora. Mwagize irari ry’inda rikabije, kandi bitewe n’uko mudakoresha 
imirire yuzuye, yoroheje, igizwe n’ifu y’ingano yuzuye, imboga n’amatunda byateguwe nta 
bimngo cyangwa amavuta, mukomeje kwica amategeko Imana yashyize mu mibiri yanyu. 
Igihe mukora ibyo, mugomba kwitega ingamka; kuko kugomera itegeko kose kugendana 
n’igihano. Hanyuma kandi mugakomeza kwibaza ku buzima bubi mufite. Mumenye neza 
ko Imana itazakora igitangaza cyo kubakiza ingamka z’ibikorwa mwikumriye. ... {IMN 
126.2} 

Ibyokurya Bikungahaye ku Binure hamwe n’Umuriro 

Nta muti ubasha kubakiza ibibazo muterwa n’imirire hamwe n’iminywere mukomeje kugira 
ubungubu. Mwebwe ubwanyu mubasha kwikorera n’ibyo umuganga w’inzobere 
adashobora gukora. Nimuboneze imirire yanyu. Kugira ngo muhaze irari ryanyu, akenshi 
muremereza ingingo z’urwungano ngogozi rwanyu mugashyira mu gifu ibyokurya bidatuma 
mugira amagara mazima, rimwe na rimwe biba ari byinshi. Ibi bica intege igifu, bigatuma 
kitanashobora kwakira ibyokurya by’ingirakamaro ku mubiri uko byaba bingana kose. 
Mukomeza mutyo gucogoza igifli, bitewe n’ingeso z’imirire yanyu mibi. Ibyokurya murya 
ni ibikungahaye gusa ku binure n’amasukari. Ntibiba byateguwe ku buryo bworoheje, 
busanzwe, ahubwo biba bitagendanye n’ibyo igifli gikeneye igihe mubitegura mukurikije 
ibyo irari ryanyu ryifiiza. Umubiri uraremererwa maze ukifiiza guhangana n’izo mbaraga 
muwuha ziwutera uburwayi. Muri uko gushaka kwirwanaho ngo wikureho uwo mutwaro 
muba mwawuhaye, umubiri ugerwaho n’ingaruka zo gutengurwa no kugira umuriro 
mwinshi. Ibyo rero bigatuma mugerwaho n’ingaruka zo kwica amategeko agenga 
ibyaremwe. Imana yashyizeho ayo mategeko kandi uyagomeye ntabura kugerwaho 
n’igihano. Mwaryohewe n’irari mwirengagiza ubuzima buzira umuze. Mwagize impinduka 
runaka, ariko iyo ni intambwe ya mbere mu kuvugurura ubuzima bwanyu. Imana iradusaba 
kwirinda muri byose. “Namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu 
cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana.” (1 Abakorinto 10:31). (IMN 127.1} 

Gushyira Ikosa ku Mana 

Mu miryango yose nzi, nta n’umwe ukeneye inyungu zizanwa n’ivugurura ry’ubuzima 
kurusha umuryango wanyu. Muniha iminiho itewe n’uburibwe, mugacika intege bikabije 
mutazi aho bituruka, maze mukagerageza kubyihanganira uko bishoboka kose, mukumva 
ko nta kundi byamera iyo mibabaro ari iyanyu, bityo mukabona ko Imana ari yo yategetse 
ko ibageraho. Nyamara iyaba mwabashaga gusubiza amaso inyuma, mukareba intambwe 
zose mwanyuzemo kugira ngo mubi mufite ubuzima bubi uyu munsi, mwatangazwa n’uko 
byose byatewe n’ubuhumyi bwanyu bwo kutabona aho ikibazo nyakuri cyari kiri mbere. 



Mwikumriye irari ridasanzwe, ntimwareka kwishimira imirire yanyu iterwa n’irari ribi 
ribabuza kugira amagara mazima. Mwangije ibyaremwe, mugerwaho n’ingamka, ndetse 
n’uburibwe burigaragaza. {IMN 128.1} 

Ikiguzi cy’ “indyo nziza” 

Ibyaremwe byihanganira uko bishoboye kose ubugizi bwa nabi bikorerwa. Bigera aho 
bigahagumkana imbaraga zo kwirwanaho maze bigahangana n’ibibibangamiye hamwe no 
kugirirwa nabi bikorerwa. Igikurikiraho ni uko umubiri utangira kubabazwa n’uburwayi 
bw’umutwe, guhinda umushyitsi, umuriro, guhangayika, kudakora kw’ingingo z’umubiri 
(kunyunyuka k’umubiri), n’izindi ndwara mbi nyinshi umuntu atarondora. Akamenyero 
kabi ko kurya nabi no kunywa nabi byiea ubuzima kandi umuntu akagubwa nabi. Mbega 
ukuntu inshuro nyinshi mwaguze icyo mwita “indyo nziza” ku giciro gihwanye n’umuriro 
mwinshi, n’irari, no kubura ibitotsi! Kutishimira ibyokurya, kudatora agatotsi, kuribwa, 
byose bitumtse ku isahane y’ibyokurya mwariye mugamije guhaza irari! (IMN 128.2} 

Ibihumbi by’abantu biyemeje guhaza irari ryabo ribi ku bw’imirire y’ibyokurya bita ko ari 
“byiza”, maze imibiri yabo igerwaho n’ingamka zo kugira umuriro, indwara z’ibikatu, 
ndetse n’umpfu. Ibyo bimeze nko kugura umunezero ku kiguzi ndengakamere. Nyamara 
abenshi mu bakoze ibi, kandi bakaba n’abiyahuzi, bahawe ishimwe na bagenzi babo ndetse 
n’abagabura, kandi bakabaha n’ijum mu gihe cyo kubashyingura. Mbega ukwibeshya 
gukomeye! Ababaswe n’umummmba w’inda nini mu ijum! Reka! Reka! Bene nk’abo 
ntibazinjira mu marembo y’imaragarita y’umurwa w’izahabu w’Imana. Bene nk’abo 
ntibazahabwa ikuzo ryo kuba iburyo bwa Yesu, Umukiza w’agahebuzo, Umunyamibabaro 
w’i Kaluvari, uwaranzwe n’imibereho yo kwiyanga no kwitanga igihe cyose. Hari ahantu 
hagenewe ababi nk’abo, badashobora kugira umhare ku buzima bwiza, umurage uzahoraho 
iteka. jlMN 128.3} 

Ingaruka z’Imirire Idakwiriye ku Myifatire y’Abantu 

205. Benshi bica imyifatire yabo kubwo kurya ibyokurya bidakwiriye. Dukwiriye kwita 
cyane ku masomo y’ivugumra mu by’ubuzima nk’uko amasomo yacu akwiriye kuba 
ateguye mu buryo bukwiriye. Kuko ingeso twimenyereza muri iki cyerekezo zidufasha 
kurema imico yacu y’ubuzima bwacu bw’ahazaza. Birashoboka ko umuntu yakwica 
imibereho ye y’iby’umwuka bitewe no gukoresha nabi igifii cye. {IMN 129.1} 

Guhamagarirwa Ivugurura 

206. Abokamwe n’akamenyero kabi mu mirire bakwiriye gutangira badatindiganyije inzira 
y’ubugorozi. Abangije igifli cyabo bikabateza uburwayi bwo kugugarirwa no kuribwa mu 
gice cyo hejum mu nda [dyspepsia] bakwiriye gukoresha umwete wose ngo barinde 



imbaraga z’umubiri zisigaye, birinda kuremereza igifu bikabije. Igifu kibasha kutongera 
kuba kizima igihe umuntu yakomeje kugenda agiha ibyokurya bicyangiza; ariko igihe 
habayeho gutangira igikorwa cyo kugiha ibyokurya bikwiriye bizakirinda gukomeza 
kugubwa nabi, kandi bizatuma abenshi bakira cyangwa uburwayi bugabanuke. Ntabwo 
byoroshye gutanga amabwiriza kuri buri wese; ariko igihe abantu bazitwararika ku mahame 
agendanye n’imirire myiza, hazabaho ivugurura ry’ingenzi cyane, n’imitekere y’ibyokurya 
ntizaba igikeneye gukorerwa guhaza irari mu mirire. {IMN 129.2} 

Kwifata mu mirire bigendana n’ingororano yo kugira imbaraga mu ntekerezo no mu mico 
mbonera; bifasha kandi mu gutegeka ibyifuzo bibi. jlMN I30.I} 

207. Ibyokurya byiza bikwiriye gutoranywa hakurikijwe ibikize ku ntungamubiri zikenewe 
mu kubaka umubiri. Uku gutoranya rero ntikugendera ku guhaza irari. Bitewe n’akamenyero 
kabi mu mirire, irari ryahindutse ikibi. Kenshi risaba gukoresha ibyokurya bizanira umubiri 
ingaruka mbi, bikawuteza gucika intege aho kuwongerera imbaraga. Ntidushobora kwemera 
kugengwa n’imigenzereze y’abandi bantu, kuko indwara zinyuranye zabaye gikwira ahantu 
hose zagiye ziterwa n’amafuti ya benshi mu byerekeranye n’imirire. {IMN 130.2} 

208. Igihe dukurikije amabwiriza yo kwitungira amagara mazima dufite ubwenge tubasha 
gukanguka neza maze tukabona akaga ko gukoresha imirire mibi. Abamara kubona amakosa 
yabo, bakagira ubutwari bwo guhindura ingeso zabo mu mirire, bazabona ko gahunda 
y’ivugurura ari urugamba rusaba ukwihangana. Ariko igihe bazaba batangiye gukoresha 
imirire mishya, bazabona ko ibyokurya bakoreshaga mbere babona ko nta kibazo bibateye, 
ari byo byagendaga bibategurira akaga k’indwara y’igifu [dyspepsia] n’izindi ndwara 
zinyuranye. {IMN 130.3} 

209. Imana irasaba abantu bayo kurushaho gutera imbere. Dukeneye kwiga ko irari riteza 
umururumba ari akaga gakomeye ku iterambere ry’intekerezo zacu no kwezwa k’ubugingo 
bwacu. Nubwo twigisha ivugurura ridusaba kugira amagara mazima, abenshi muri twe 
baracyarya nabi. Guhaza irari ni yo ntandaro ikomeye y’uburwayi buca intege umubiri 
n’intekerezo, kandi ni byo bizahaza umubiri wose, bigateza no gukenyuka. Umuntu wese 
ushaka kugira umutima uboneye akwiriye kuzirikana ko muri Kristo ari ho haboneka 
ubushobozi bwo gutegeka irari. {IMN 130.4} 

[Kurya birenze urugero ni intandaro y’uburwayi: Reba ku Mugereka wa VII n’uwa VIII] 
{IMN 131.1} 

[Isano hagati yo kurya inyama n’uburwayi — 668, 677, 689, 690, 691, 692,713, 722] {IMN 
131.2} 

[Indwara iterwa no gukoresha ikawa n’icyayi — 734, 736, 737, 741]. {IMN 131.3} 



IGICE CYA 7 - KURYA BIRENZE URUGERO 


Icyaha Rusange, ariko cyo Kwitondera 

210. Kuremereza igifu bikabije ni ieyaha rusange, kandi iyo umuntu yakabije kurya 
ibyokurya byinshi, umubiri wose uraremererwa. Aho kugira ngo ubuzima no kugubwa neza 
byiyongere, biragabanuka. Uyu rero ni umugambi wa Satani. Umuntu aba yibeshya igihe 
akoresha imbaraga ze zose arya ibyokurya byinshi yibwira ko bigirira akamaro umubiri. 
{IMN 131.4} 

Mu kurya ibyokurya bikabije kuba byinshi, ntituba gusa twivukije imigisha Imana iba 
yateganyirije umubiri, tuba turimo no kwiea imikorere y’umubiri uko wakabaye. Tuba 
duhumanyije urusengero rw’Imana; ibyo biwuca intege bikanawuremaza, kandi umubiri 
waremwe n’Imana ntushobora gukora umurimo wawo uko bikwiriye kandi neza, nk’uko 
Imana yabiteganyije. Bitewe n’umururumba wo gutwarwa n’irari, umuntu yangije 
ubushobozi bw’umubiri waremwe n’Imana, awuhatira gukora umurimo utategetswe. (IMN 
131.5} 

lyaba abantu bose bamenyaga imikorere y’imashini y’umubiri wa muntu, ntibagibwaho 
n’icyaha cyo gukora ibyo, keretse gusa babaye bacuditse n’irari ry’umururumba, bigatuma 
bakomeza urugendo rwo kwiyahura bagakenyuka imburagihe, cyangwa se bagakomeza 
gutwara ubwabo uwo mutwaro imyaka myinshi, cyangwa bakawukorera inshuti zabo. jlMN 
132.1} 

Gukoresha Nabi Imashini y’Umubiri w’Umuntu 

211. Byashoboka ko twarya mu buryo burimo kutirinda, ndetse n’igihe turimo kurya indyo 
yuzuye. Ibyo ntibiterwa n’uko umuntu yariye ibyokurya byangiza umubiri, birahagije ko 
arya ibyokurya byinshi nk’uko abyifliza. Kurya birengeje urugero, n’ubwo twaba turya 
ibyokurya bifite akamaro, bikoresha nabi imashini y’umubiri, bityo bikagabanya imikorere 
y’umubiri. {IMN 132.2} 

212. Ukutirinda mu mirire, n’ubwo yaba imirire igizwe n’indyo ifitiye akamaro umubiri, 
bizana ingaruka ziteza akaga imikorere y’umubiri, kandi bikagwabiza imbaraga z’ubwenge 
n’umutimanama. {IMN 132.3} 

213. Hafi y’abantu bose bagize umuryango wa muntu barya ibirenze ibyo umubiri usaba. 

Ibyo birenga ku bikenewe birabora maze bigahindukira umubiri umutwaro. lyo 

ibyokurya byinshi, ndetse n’ibifitiye umubiri akamaro, bishyizwe mu gifu ari byinshi 
kurusha ibyo imashini y’umubiri isaba, ibyo birengaho biwuhindukira umutwaro. Umubiri 
ugerageza gukoresha imbaraga ngo ubikoreshe, maze izo mbaraga zikoreshejwe mu buryo 



burenzeho zigateza umunaniro, no kumva umuntu arushye. Bamwe mu bafite bene ako 
kamenyero ko kurya batyo babyita ko ari uguhaza inzara bafite, nyamara biba byatewe 
n’imikorere irengeje urugero y’imyanya y’igogora. {IMN 132.4} 

[Ingaruka zo kurya birenze urugero ndetse n’ibyokurya byoroheje, bifite intungamubiri — 
33, 157] jlMN 132.5} 

214. Abantu bizanira guhangayika n’imitwaro itari ngombwa bitewe no kwifliza gutegurira 
abashyitsi ibintu byinshi. Kugira ngo abashe gutegura ku meza amafunguro menshi 
anyuranye, umugore akora akazi karenze urugero. Bitewe n’amoko menshi y’ibyokurya 
byabateguriwe, abashyitsi barabirya bakarenza urugero, maze indwara n’imvune bitewe ku 
ruhande rumwe n’akazi karenze urugero, hamwe n’uko kurya birengeje urugero ku rundi 
ruhande, bikaba aribyo bikurikiraho. Bene ibyo birori bisigira umubiri umutwaro no 
kumererwa nabi. {IMN 133.1} 

215. Ibirori byuzuyemo umururumba mu mirire, n’ibyokurya bishyizwe mu gifu hagati 
y’amafimguro, bigira ingaruka kuri buri rugingo rw’umubiri wose. Ibyo turya n’ibyo tunywa 
kandi bigira ingaruka ikomeye ku bwonko bwaeu. {IMN 133.2} 

216. Akazi k’imvune katarimo ikiruhuko gatuma abakiri bato bamererwa nabi kuko baba 
bafite ingingo zikeneye gukura; ariko aho abantu amagana bananirije imibiri yabo bitewe 
no gukora birenze urugero, abarenze ibihumbi kubwo kuba inkorabusa, kurya birengeje 
urugero, n’ubunebwe bugaragara, byabibye imbuto z’indwara mu mibiri yabo zigamije 
kwihutisha ugukenyuka kwabo kwihuse. {IMN 133.3} 

Umururumba ui Icyaha Gikomeye 

217. Abantu bamwe ntibafata umwanya wo kugenzura irari bagira ryo gukunda ibyokurya, 
ahubwo bishimira uburyohe bakaburutisha ubuzima. Ingaruka y’ibyo, ubwonko bucura 
igihu, intekerezo zabo zikagwa ikinya, maze ntibabashe gukora ibyo bagashoboye gukora 
mu gihe birinze kandi bakifata. Ibi ni ukwiba Imana imbaraga n’intekerezo abantu 
bagombye gukoresha mu murimo wayo iyaba bitwararikaga ku mabwiriza agendanye no 
kwirindamuri byose. {IMN 133.4} 

Intumwa Pawulo yari umugorozi w’iby’ubuzima. Yaravuze ati, “ahubwo mbabaza umubiri 
wanjye nkawukoresha agahato, kugira ngo ntazamara kwigisha abandi naho jye ngasigara 
ntemewe.” 1 Abakorinto 9:27. Yumvaga ko inshingano yahawe ari iyo kurinda imbaraga 
z’ubushobozi bwe bwose, kugira ngo abikoreshe kubwo icyubahiro cy’Imana. Niba Pawulo 
yarabonaga akaga gaterwa no kutirinda, twebwe twaba turi mu kaga gakabije bitewe n’uko 
tutiyumvisha kandi ngo tubone nk’uko yabonaga akamaro ko guhesha Imana icyubahiro mu 



mibiri yacu n’umwuka wacu, kandi ari We nyirabyo. Kurya birenze urugero ni icyaha cyeze 
muri iki gihe. {IMN 133.5} 

Ijambo ry’Imana rishyira ieyaha ey’umururumba ku rwego rumwe n’ieyaha ey’ubusinzi. Iki 
eyaha eyari kiremereye imbere y’Imana ku buryo yahaye Mose amabwiriza y’uko umwana 
utazifata ngo yirinde umururumba mu mirire, ahubwo akirundumurira bikabije mu byifuzo 
bibi by’irari rye, ko ababyeyi be bakwiriye kuzamuzana imbere y’abayobozi b’Abisiraheli, 
maze agaterwa amabuye akiewa. Imibereho y’umunyamururumba yafatwaga nk’idafite 
ibyiringiro. Nta kamaro yari afitiye abandi, kandi na we ubwe yari yarihindukiye ikivume. 
Nta na kimwe yari ategerejweho. Imbaraga ze zashoboraga gukwirakwira zikanduza abandi, 
ariko aho ari harushaho kuba heza imieo nk’iyo ibaye idahari; kuko ingeso ze zaba ziteye 
akaga ko gukwirakwira vuba. Nta muntu n’umwe ufite umutimanama wiyumvisha ko afite 
inshingano imbere y’Imana maze ngo yemerere intekerezo ze gutwarwa n’imbaraga za 
kinyamaswa. Abakora ibi ntabwo ari Abakristo, abo baba aribo bose, n’inshingano baba 
bafite uko yaba imeze kose. Umuburo Kristo abaha ni uyu ngo, “Namwe mube mukiranutse 
nk’uko Data wo mu ijuru akiranuka.” Matayo 5:48. leyo aturarikira aha ni uko twabasha 
gukiranuka ku rwego turimo nk’uko Imana ikiranuka ku rwego rwayo. {IMN 134.1} 

Imibereho Isanzwe Idukururira kuba Abanyamururumba 

218. Abantu benshi bareka inyama n’ibindi byokurya bigirira nabi umubiri maze bakibwira 
ko bitewe n’uko imirire yabo yoroheje, iboneye, kandi yuzuye, ko babasha kurya bagahaza 
ipfa ryabo nta kibatangira, bakarya ku buryo burengeje urugero, rimwe na rimwe kugira ngo 
bahaze umururumba. Iri ni ikosa. Imyanya y’urwungano ngogozi ntikwiriye kuremerezwa 
n’ubwinshi cyangwa ubwiza bw’ibyokurya bishobora kugora umubiri kubyakira. {IMN 
134.2} 

Umuco utegeka ko ibyokurya bitegurwa ku meza uko bikurikirana. Kubwo kutamenya ibiri 
bukurikireho, umuntu ashobora kurya ubwoko runaka bw’ibyokurya akijuta, atazi ko ari na 
byo byaba biryoshye. Igihe noneho bazanye ibyokurya byo gusoresha, umuntu ahura 
n’ikigeragezo eyo kugira ipfa ryo kurya maze akarenza urugero. lyaba ibyokurya byose 
byazanwaga ku meza bwa mbere, buri wese yaba afite amahirwe yo guhitamo akurikije ibyo 
yishimira. {IMN 135.1} 

Ingaruka zo kurya ukarenza urugero rimwe na rimwe zihita zigaragaza. Ariko na none, haba 
igihe umuntu atumva uburibwe, ahubwo imyanya y’igogora igatangira kubura imbaraga 
isanganywe, maze urufatiro rw’imbaraga z’umubiri rugatangira gueibwa intege. {IMN 
135.2} 



Ibyokurya bikabije kuba byinshi biremerera umubiri n’imikorere yawo yose, maze bigateza 
umubiri intege nke n’uburwayi. Bituma mu gifu hinjira amaraso adasanzwe, bigateza 
ubukonje mu ngingo, no gucogoza imyanya y’igogora. lyo izi ngingo zikoze umurimo wazo, 
umubiri utangira kumva intege nke no kunanirwa mu bwonko, ndetse bamwe bitewe no 
kwimenyereza kurya birenze urugero bakabibona nk’ikimenyetso cy’inzara. Nyamara biba 
byatewe no gukora kw’imyanya y’igogora mu buryo budasanzwe. Rimwe na rimwe, haba 
ubwo bitera ubwonko kutabasha gukora, n’imbaraga z’intekerezo n’iz’umubiri zikabura 
icyerekezo. {IMN 135.3} 

Ibi bimenyetso bitari byiza bigera ku muntu bitewe n’umurimo wo gukoresha mu buryo 
budasanzwe imbaraga ziba zikenewe mu murimo w’igogora. Igifli cyananijwe kiba gitaka 
kigira kiti, “Mundeke nkuhuke!” Ariko bitewe n’umunaniro usa nk’uw’inzara, uko gutaka 
kw’igifli kumvikana nko gusaba ibindi byokurya; bityo aho kuruhura igifii, kikabona 
gishyizwemo undi mutwaro. Ingaruka y’ibyo ni uko imyanya y’igogora igera aho 
ikananirwa, kandi yagombaga gukora umurimo wayo w’ingenzi. (IMN 135.4} 

[Ingingo z’umubiri zibasha kubura imbaraga zazo nubwo nta buribwe umubiri waba wumva 
— 155] jlMN 136.1} 

[Abakozi b’Imana bagomba kwirinda mu mirire — 117] jlMN 136.2} 

[E. G. White ntiyashoboraga gusaba Imana ngo ihire umurimo we mu gihe arya birengeje 
urugero — Reba umugereka 1:7]. jlMN 136.3} 

Intandaro y’Ubumuga bw’Umubiri n’ubwo mu Mutwe 

219. Nk’ubwoko bw’Imana, nubwo twabonye umucyo w’ubugorozi mu by’ubuzima buzira 
umuze, dukomeje kurya bikabije. Umururumba ni intandaro ikomeye y’ubumuga bw’imibiri 
n’umutwe, kandi ni wo shingiro ahanini ry’intege nke ziboneka hafi y’ahantu hose. {IMN 
136.4} 

220. Benshi mu biyemeje gukurikiza ivugurura mu by’ubuzima buzira umuze baretse ikintu 
cyose gihumanya umubiri. Ariko se kuba bararetse ibyo byose, byaba bivuze ko bagomba 
kurya bikabije uko bishakiye? Bicara ku meza, aho kubanza gutekereza ibyo bakwiriye 
kurya, bakishimira guhaza irari ryabo maze bakarya birenze urugero. Ubwo bagaha igifu 
umurimo urenze uwo gikwiriye gukora, maze ntibahangayikishwe n’umutwaro 
bakiremereje. Ibyokurya byose binjije mu gifu, umubiri udashobora no gukuramo 
ibiwutunga, ni umutwaro ku murimo gisanzwe gikora. Uwo mutwaro urwanya imikorere 
y’imashini y’umubiri. Ugwabiza imigendekere myiza y’imikorere y’umubiri, ntubashe 
gukora inshingano zawo uko bikwiriye. Ingingo z’umubiri ziba zihawe umutwaro utari 
ngombwa, n’imbaraga y’imyakura y’ubwonko igasabwa kujya gutabara igifli n’ingingo 



z’igogora kugira ngo zikore umurimo udasanzwe uba wazanywe n’uwo mutwaro 
w’ibyokuryabitari ngombwakandi bidafitiye akamaro umubiri. ... {IMN 136.5} 

Nonese ni izihe ngaruka kurya ukarenza urugero bigira ku gifu? Igifu gicika intege, ingingo 
z’igogora zigacogora ku murimo wazo, maze ingaruka zikaba indwara zigendana n’ibibi 
by’uburyo bwinshi. lyo umuntu asanganywe uburwayi, bituma burushaho kwiyongera, 
maze izo ndwara zikagenda zicogoza ubushobozi bw’umubiri buri munsi. Zituma imbaraga 
z’umubiri zikora umurimo udakwiriye wo kwita ku byokurya biba byinjij we mu gifu. Mbega 
akaga gakomeye ku mubiri! jlMN 137.1} 

Dusanzwe tuzi iby’indwara yo kugugara mu nda kuko bijya bitubaho. Tubibona mu 
miryango yacu, kandi tukumva ari indwara ishishana tugomba kwirinda. lyo umuntu 
yabaswe n’indwara yo kugugarirwa mu nda aba afite uburibwe cyane, mu mutwe no mu 
mubiri; kandi n’abavandimwe bibageraho keretse babaye batumva uburibwe cyangwa 
bameze nk’inyamaswa. (IMN 137.2} 

Ariko kandi ubasha kuvuga uti, ‘Tmirire yanjye ntikureba, ndetse n’ubuzima ni ubwanjye.” 
Mbese uburwayi bwo kugugara mu nda ntibubabaza abantu nk’abo? Reba ubuzima baba 
bafite ukuntu bubababaza. Bameze nk’abamenyereye bene ubwo buzima! Bumva barwaye, 
kandi bakabona n’abana babo nk’abarwayi babarengeje. Ntibashobora kuvugana na bo 
batuje, kandi iyo batagiriwe ubuntu, ntibagira ugutuza mu ngo zabo. Abaturanyi babo 
bagerwaho n’ubwo burwayi bwabo, bose bakabona ingaruka zabwo. Bateza umwijima mu 
miryango. Nonese ibi ntibitwereka ko akamenyero kacu mu mirire n’iminywere bigira 
ingaruka ku bandi? Nta gushidikanya. Dukwiriye rero kwita cyane ku buzima bwacu uko 
bishoboka kose, kugira ngo tubashe gukorera Imana umurimo utunganye, kandi dusohoze 
inshingano yacu mu bandi bantu no mu miryango yacu. jlMN 137.3} 

Ariko n’abantu bashinzwe ivugurura mu by’ubuzima babasha kuyoba mu byerekeranye 
n’ubwinshi by’ibyokurya bafata. Bashobora kutirinda mu mirire niyo baba bakoresha 
ibyokurya bifitiye akamaro umubiri. jlMN 137.4} 

221. Uhoraho yanyeretse ko muri rusange dushyira ibyokurya bikabije kuba byinshi mu 
gifu. Abantu benshi biteza kugubwa nabi kubwo kurya cyane birengeje urugero, maze 
akenshi bakagerwaho n’ingaruka z’uburwayi. Ntabwo Uhoraho ari we uba ubateje icyo 
gihano. Ni bo ubwabo baba bikururiye icyo gihano, Imana ikifuza ko bibonera ubwabo 
umubabaro bikururiye nk’ingaruka y’igicumuro cyabo. {IMN 138.1} 

Abantu benshi barya bihuta. Abandi bakarya mu ifunguro rimwe ibyokurya bitajyana. lyaba 
abagabo n’abagore bibukaga uburyo bukomeye bateza ubugingo umubabaro igihe bababaza 
igifli, n’uburyo bukomeye Kristo adaheshwa icyubahiro igihe igifli cyangijwe, bahitamo 



kugira ubutwari no kwiyanga, bagaha igifu amahirwe yo gukira kikongera kugubwa neza. 
Mu gihe twicaye ku meza, dushobora gukora umurimo w’ibwirizabutumwa bw’ubuvuzi 
turya kandi tukanywa mu buryo buhesha Imana ikuzo. {IMN 138.2} 

Gusinzira mu Gihe cy’Amateraniro 

222. Kurya cyane tutirinda ni icyaha ku mibiri yacu. Ku munsi w’Isabato, mu nzu y’Imana, 
abanyendanini baricara maze bagasinzira aho gutegera amatwi amagambo akomeye y’ukuri 
kuva mu Ijambo ry’Imana. Ntibaba bagishobora kurebesha amaso yabo, cyangwa ngo 
bahugukire gukurikira ibivugwa. Mbese mwibwira ko bene abo baheshereza Imana ikuzo 
mu mibiri yabo n’umwuka wabo, kandi ari yo yabibahaye? Ashwi da; bagayisha Imana. 
N’abarwaye indwara yo kugugarirwa mu gifli, icyo ni cyo kiba cyarabateye iyo ndwara. Aho 
kugira akamenyero keza mu mirire, baba barabaswe n’irari mu mirire, bakajya barangwa no 
kuryagagura. lyo umuntu afite akamenyero ko guhora hamwe, ntabona umwuka mwiza 
ufasha umubiri mu murimo w’igogora ry’ibyokurya; ntaba anafite umwanya uhagije wo 
gukora imyitozo ngororangingo ituma agira amagara mazima. jlMN 138.3} 

223. Ku munsi w’Isabato ntidukwiriye kurya bikabije cyangwa ngo duhinduranye imirire 
mu buryo bukabije kuruta uko dusanzwe dutegura mu yindi minsi. Ahubwo, ibyokurya 
bikwiriye kuba ibyoroheje, kandi tukarya bikeya, kugira ngo intekerezo zibe zibonereye 
kandi zifite imbaraga zo kwakira ibya Mwuka. Igifii cyaremerejwe gitera n’ubwonko 
kuremererwa. Amagambo y’ingenzi cyane abasha kumvikana ariko ntahabwe agaciro, kuko 
intekerezo zangijwe n’imirire idakwiriye. Mu kurya birenze urugero ku munsi w’Isabato, 
benshi bakora ibirenze ibyo bibwira, ntibabe bakiri abantu bakwiriye kwakira imigisha 
y’ibyo bihe byera. {IMN 139.1} 

[Gusinzira muri gahunda zo ku Isabato — 93] {IMN 139.2} 

[Imirire irangwamo kwirinda igira ingaruka ku mbaraga z’intekerezo n’iz’imyifatire — 85, 
117] {IMN 139.3} 

[Ingaruka zo kurya birengeje urugero ku by’umwuka — 56, 57, 59, 251] {IMN 139.4} 
[Ingaruka zo kurya birengeje urugero ku ntekerezo — 74] {IMN 139.5} 

[Kurya birengeje urugero mu materaniro makuru — 57, 124] {IMN 139.6} 

[Ibikorwa by’ubwiyahuzi — 202] {IMN 139.7} 

[Ibyokurya bizanwa nyuma: ikigeragezo cyo kurya birengeje urugero — 538, 547, 550] 
{IMN 139.8} 

[Inkomoko y’ibigeragezo bigera ku itorero — 65] {IMN 139.9} 



[Umummmba ni icyaha cyeze muri iki gihe — 35] {IMN 139.10} 

[Kurya birengeje umgero bitera kutifata — 244] jlMN 139.11} 

[Kurinda umutimanama uboneye — 263] jlMN 139.12} 

[Ukutirinda no kurya birengeje umgero bishyigikirwa n’ababyeyi — 351, 354] jlMN 
139.13} 

Intandaro yo Kwibagirwa 

224. Uhoraho yampaye umueyo nkwiriye kubagezaho werekeranye no kwirinda muri byose. 
Ntabwo mwirinda mu mirire yanyu. Akenshi mushyira mu gifu eyanyu inshuro ebyiri 
z’ibyokurya umubiri ubasha kwakira. Ibi byokurya by’umurengera birabora. Umubiri 
wanyu ukarwana na byo, inzira yo mu mihogo ikamererwa nabi, n’igifli kikaremererwa 
eyane. Ubwonko bukagomba kohereza imbaraga zidasanzwe mu mubiri kugira ngo ubashe 
gusya ibyo bintu muba mwohereje mu gifu. Ibi bigaragaza ko namwe ubwanyu mutigirira 
impuhwe. jlMN 140.1} 

Mwitwara nk’abanyamummmba mu gihe muri ku meza. lyi ni imwe mu mpamvu z’ingenzi 
zituma mugira ikibazo eyo kwibagirwa no kudafata mu mutwe. Musubira mu bintu muba 
mwamaze kuvuga, maze mukemeza ko ibyo mwavuze binyuranye n’ibyongibyo. Ibyo 
ndabizi neza, ni ingamka z’imirire yanyu irengeje umgero. Mbese bimaze iki kubivuga niba 
bitabakijije akokaga? jlMN 140.2} 

Inama ku Bakora Imirimo yo Kwicara Hamwe, n’Abagabura 

225. Kurya birengeje umgero byangiza by’umwihariko ubuzima bw’abanyantege nke; aba 
bakwiriye kurya bigengesera, kandi bagakora imyitozo ngororangingo myinshi. Hariho 
abagabo n’abagore batuwe bameze neza bagakora igice cy’ibyo baba bagomba gukora 
bitewe n’uko baba batimenyereje kwifata mu buryo bwo gutegeka irari ryabo mu mirire. 
jlMN 140.3} 

Benshi mu banditsi n’abigisha aha ni ho batsindirwa. Nyuma yo kumara kurya bakijuta, 
bakomeza akazi kabo ko kwieara hamwe, basoma ibitabo, biga, eyangwa bandika, 
ntibabanze gufata umwanya wo gukora imyitozo ngororangingo. Ingamka y’ibyo ni uko 
ibitekerezo byabo biba bidafite umurongo; ntibaba bagishobora kwandika eyangwa 
kuvugana imbaraga n’ubushobozi bikwiriye kugira ngo amagambo yabo agere ku mitima; 
umuhati wabo uba ari uw’ubusa. {IMN 140.4} 

Abafite inshingano z’ingenzi kumsha iz’abandi, by’umwihariko abashinzwe kuba abarinzi 
b’ibya Mwuka, bakwiriye kuba abantu bashishoza kandi babona ibintu vuba. Bakwiriye 



kurangwa no kwirinda mu mirire kurenza abandi bose. Ibyokurya bikungahaye ku binure 
ntibikwiriye kurangwa ku meza yabo. {IMN 141.1} 

Buri munsi abantu bashyizwe mu myanya y’ingenzi baba bagomba gufata ibyemezo 
bigendana n’ingaruka zikomeye. Akenshi baba basabwa gutekereza bwangu, kandi ibi 
bishobokera gusa abimenyereje kugira gahunda ihamye yo kwirinda. Intekerezo zihabwa 
imbaraga biturutse ku kwita ku bushobozi bw’ubwenge n’umubiri. lyo hatabayeho 
gukomeza umuhati, imbaraga zikoreshejwe zigendana no gutakaza ubushobozi. Ariko 
akenshi abashinzwe gufata ibyemezo byihutirwa bahura n’imbaraga y’ikibi izanwa n’imirire 
idakwiriye. Igifu kirwaye gitera intekerezo gukora nabi kandi mu buryo buterekeranye. 
Kenshi gitera umuntu kugira uburakari, umushiha, eyangwa gutoteza abandi. Gahunda 
nyinshi zagombye kubera abatuye isi umugisha zashyizwe ku ruhande, ibikorwa 
by’akarengane, gutoteza n’ibyemezo by’ubugizi bwa nabi byakozwe bitewe n’ingaruka 
z’imibereho y’uburwayi bukururwa n’ingeso mbi mu mirire. {IMN 141.2} 

Dore inama ku bantu bose bakora imirimo yo kwieara hamwe eyane abakoresha intekerezo. 
Ndararikira abafite umutimanama n’ubutwari ndetse no kwigenzura gushyira mu bikorwa 
iyi nama: Kuri buri funguro, mujye mufata gusa ubwoko bubiri eyangwa butatu 
bw’ibyokurya byoroheje, kandi mujye murya ibibahagije gusa. Mujye mukora imyitozo buri 
munsi, maze muzarebe imigisha muzabona. {IMN 141.3} 

Abakora imirimo y’amaboko isaba ingufii bakwiriye kwitondera ubwinshi bw’ibyokurya 
bafata n’ubwo byaba bifite intungamubiri nk’uko n’abakora imirimo yo kwicara hamwe 
bagomba kubigenza. Baramutse bimenyereje kwitegeka mu mirire n’iminywere yabo 
barushaho kugira amagara mazima. {IMN 141.4} 

Bamwe bifliza kuba bahabwa igipimo cyuzuye cy’imirire bakwiriye gukoresha. Bararya 
birenze urugero, maze bagatangira kubyicuza, maze bagakomeza gutekereza ku mirire 
n’iminywere yabo. Nyamara nta muntu n’umwe wabasha guha undi igipimo cyuzuye. Buri 
wese akwiriye gukoresha ubwenge no kwigenzura, kandi agakurikiza amabwiriza agenga 
ivugurura mu mirire. {IMN 142.1} 

[Amafunguro afashwe bitinze nijoro azanira akaga umubiri — 270] {IMN 142.2} 

Igogora Ribi n’Inama Zikorwa 

226. Igihe abantu bicaye ku meza yuzuye ibyokurya, akenshi barya byinshi cyane kurenza 
ibyo umubiri ubasha gukorera igogora. Igifu cyujujwe gutyo birenze urugero ntikiba 
kigishoboye gukora uko bikwiriye. Ingaruka ni ukugubwa nabi ukumva umutwe uremerewe, 
n’ubwonko ntibube bugikorana umwete. Uko kugubwa nabi bizanwa no kurya imvange 



itaboneye y’ibyokurya, bikarema umusemburo mu mubiri, amaraso akandura, n’intekerezo 
zikivanga. {IMN 142.3} 

Akamenyero ko kurya ibyokurya byinshi bikabije cyangwa kurya ibyokurya by’ubwoko 
bwinshi cyane ku ifunguro rimwe akenshi bitera indwara yo kugugarirwa. Ibyo bituma 
imyanya y’ingenzi y’igogora ihababarira bikomeye. Igifli kigerageza kwirwanaho ariko 
bikaba iby’ubusa, maze kikitabaza imbaraga z’ubwonko ngo butekereze ku mpamvu itera 
izo ngaruka. Ubwinshi bukabije bw’ibyokurya byariwe cyangwa imvange itaboneye bikora 
umurimo mubi mu mubiri. Habaho ibimenyetso by’ububabare bitanga umuburo ku mubiri 
ariko bikaba iby’ubusa. Ingaruka ni umubabaro, maze indwara zigasimbura ubuzima buzira 
umuze. jlMN 142.4} 

Bamwe bashobora kwibaza bati, mbese ibi bifitanye isano n’inama zikorwa? Cyane rwose. 
Ingaruka z’imirire mibi zigera mu nama no ku bateraniye muri izo nama. Imibereho y’igifli 
igira ingaruka ku bwonko. Imikorere mibi y’igifii ituma intekerezo zikora nabi, mu buryo 
buterekeranye. Uburwayi bw’igifii butuma intekerezo cyangwa ubwonko bigerwaho 
n’uburwayi, kandi bugatuma umuntu yinangira akagundira ibitekerezo bye bifutamye. 
Ubwenge bw’umuntu nk’uwo ni ubupfapfa ku Mana. {IMN 142.5} 

Ibi ni byo ngaragaza nk’intandaro y’ibibera mu nama nyinshi, aho ibibazo bisaba kwigwaho 
mu buryo bwitondewe byahawe agaciro gake, maze ibyemezo bifite agaciro gakomeye 
cyane bigafatwa mu buryo buhubukiwe. Akenshi, mu gihe hagombye kubaho ugushyira 
hamwe abajyanama bose bakemeza ikintu, ibyemezo binyuranye ni byo bifatwa maze 
bigahindura umwuka w’inama. Izi ngaruka ni zo nagiye nerekwa mu buryo bugarukirana. 
{IMN 143.1} 

Ibi mpisemo kubyerekana ubu kuko nahawe amabwiriza yo kubabwira, mwebwe 
bavandimwe dufatanyije umurimo ko, bitewe no kutirinda mu mirire, murimo kwigayisha 
ubwanyu ntimubone neza itandukaniro riri hagati y’igitunganye n’ikintu gisanzwe. Kandi 
bitewe n’uku kutirinda, muragaragaza ukutita ku miburo mwahawe n’Umwami Imana. 
Ijambo ababwira ni iri ngo, “Ni nde wo muri mwe wubaha Uwiteka akumvira umugaragu 
we? Ugenda mu mwijima adafite umucyo niyiringire izina ry’Uwiteka, kandi yishingikirize 
ku Mana ye” (Yesaya 50:10). Mbese ntidukwiriye kwegera Imana kugira ngo idukize 
ukutirinda k’uburyo bwose bwo mu mirire n’iminywere, idukize ukudatungana kose, irari 
ribi, n’ibibi byose? Mbese ntidukwiriye kwicisha bugufi imbere y’Imana, tukareka ikintu 
cyose cyangiza umubiri n’umwuka, kugira ngo kubwo kumwumvira duhabwe ukubonera 
kuzuye kw’imico? {IMN 143.2} 



Nta Buhamya Batanga bw’Ivugurura ry’Ubuzima 

227. Ababwiriza bacu ntibaba maso bihagije ku kamenyero bafite k’imirire yabo. Barya 
ibyokurya byinshi kandi by’ubwoko bwinshi mu ifunguro rimwe. Bamwe ni abagorozi ku 
izina gusa. Ntibagira amabwiriza agenga imirire yabo, ahubwo ugasanga barya amatunda 
n’ubunyobwa hagati y’amafunguro asanzwe, bityo bakaremereza bikomeye ingingo 
z’igogora ry’umubiri. Bamwe bafata amafiinguro atatu ku munsi, mu gihe amafunguro abiri 
yagombye kuba ahagije ku buzima bwiza bw’umubiri n’ubw’umwuka. Igihe amategeko 
Imana yashyizeho ngo agenge ubuzima yishwe, nta gushidikanya hakurikiraho igihano. 
{IMN 144.1} 

Bitewe n’imirire ititondewe, ibyumvirizo bimwe by’umubiri bimera nk’ibihagaze gukora, 
bikabura intege maze bigasinzira. Abo babwiriza bahindura isura mu maso maze bagahura 
n’ububabare bitewe no kugundira irari ryabo mu mirire, ntibabe bakiri abahamya mu 
byerekeranye n’ivugurura mu by’ubuzima. Igihe umubiri ubabara kubera uburemere 
bw’imirire, igikwiriye ni ukureka rimwe na rimwe ifunguro rimwe, maze umubiri ukaba 
wasubirana ubuzima. Ababwiriza bacu baba bagize neza kurushaho babaye batanze urugero 
rwiza mu guteza imbere ivugurura mu by’ubuzima kuruta kubibwirizaho gusa. Igihe inshuti 
zifite ubushake zibateguriye ibyokurya byateguwe bihagije, bagira ikigeragezo gikomeye 
cyo kunyuranya n’amabwiriza. Ariko mu gihe banze ibyokurya biryohereye, bikize ku 
rusenda, igihe banze icyayi n’ikawa, baba bagaragaye ubwabo ko bashyira mu bikorwa 
ivugurura mu by’ubuzima. Abantu bamwe magingo aya barababazwa bitewe no kwica 
amategeko agenga ubuzima, bityo bakaba barabereye abandi nk’abari mu kato gatewe no 
kutita ku ivugurura mu by’ubuzima. (IMN 144.2} 

Gukabya mu mirire, mu minywere, mu gusinzira, cyangwa no mu byo tureba ni icyaha. 
Igikorwa gitunganye kandi gishyize hamwe cy’ubushobozi bwose bw’umubiri n’intekerezo 
gitanga umunezero. Kandi uko ubwo bushobozi burushaho kuzamurwa no kubonezwa ni ko 
uwo munezero uba uboneye kandi utavangiye. jlMN 144.3} 

Bicukurira Imva n’Amenyo Yabo 

228. Impamvu ituma benshi mu bagabura baeu bahura n’uburwayi bukabababaza ni uko 
badakora imyitozo ngororangingo ihagije, kandi bakarya birenze urugero. Ntibabona ko 
imikorere nk’iyo ishyira mu kaga n’umubiri ufite imbaraga. Abantu bamwe, kimwe namwe, 
b’abanyantege nke mu myitwarire, bakwiriye kurya bitonda, kandi ntibahunge imirimo 
isaba ingufu. Benshi mu bagabura bacu bicukurira imva n’amenyo yabo. Mu gushyira 
ibyokurya biremereye mu ngingo z’igogora, umubiri urwana no kwakira uwo mutwaro, 
ukahababarira, maze ingaruka zikagera ku bwonko. Ikosa ryose rikozwe mu kwica 





amategeko agenga ubuzima rigendana n’igihano kigera ku mubiri w’ueumuye kuri ayo 
mategeko. {IMN 145.1} 



IGICE CYA 8 - GUTEGEKAIRARI RY’IBYOKURYA 


Kunanirwa Kwitegeka ni cyo Cyaha cya Mbere 

229. Adamu na Eva muri Edeni bari bafite igihagararo cyiza, kandi batunganye mu buryo 
bwose no mu buranga. Nta cyaha bagiraga kandi bari bafite ubuzima butunganye. Mbega 
ukuntu bari bahabanye kure n’ikiremwa muntu kiriho muri iki gihe! Uburanga bwaragiye. 
Nta buzima butunganye bukiriho. Aho tureba hose tuhabona uburwayi, ubusembwa, 
n’ubugoryi. Nibajije impamvu itera uku guhenebera gukomeye, maze nsubizwa amaso muri 
Edeni. Eva, umugore w’uburanga yashutswe n’inzoka kurya ku mbuto z’igiti rukumbi 
Imana yari yarababujije kuryaho, ndetse no gukoraho, babirengaho bagapfa. {IMN 146.1} 

Eva yari afite ibintu byose bituma anezerwa. Yari akikijwe n’ibiti by’imbuto z’amako yose. 
Nyamara yishimira igiti cy’imbuto zabuzanyijwe kurenza imbuto z’ibindi biti byose byari 
mu busitani yabashaga kurya uko yishakiye. Ntiyirindaga mu byifuzo bye. Yarariye, maze 
kubwo imbaraga ze, ahaho n’umugabo we ararya, maze umuvumo urabokama. Isi na yo 
yaravumwe bitewe n’icyaha cyabo. Kuva kuri icyo gicumuro cyabo, ukutirinda k’uburyo 
hafi ya bwose kwahise kubaho. Irari ryabaye umutegetsi w’umutimanama. Umuryango 
muntu wakurikiye iyo nzira yo kutumvira, maze, kimwe na Eva, ugushwa mu gishuko na 
Satani cyo kutita ku byo Imana yabuzanyije, abantu bakagerageza kwinezeza bibwira ko 
ingaruka zidateye ubwoba nk’uko babitekereza. Umuryango muntu wagomeye amategeko 
agenga ubuzima, maze bageza aho bakabya mu bintu hafi ya byose. Indwara zarushijeho 
kwiyongera. Impamvu zagiye zibyara ingaruka. jlMN 146.2} 

Iminsi ya Nowa n’Iminsi ya None 

230. Yesu yicaye ku musozi wa Elayono, yahaye abigishwa be amabwiriza yerekeranye 
n’ibimenyetso byagombaga kubanziriza kugaruka kwe. “Uko iminsi ya Nowa yari iri, no 
kuza k’Umwana w’umuntu ni ko kuzaba, kuko nk’uko bari bameze muri iyo minsi 
yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza 
umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara 
bose. Ni ko no kuza k’Umwana w’umuntu kuzaba.” Matayo 24:37-39. Ibyaha bimwe 
nk’ibyazaniye isi urubanza mu minsi ya Nowa, ni byo biriho no muri iyi minsi turimo. 
Abagabo n’abagore b’iki gihe bararya bakanywa bakarenza urugero kugeza ubwo 
bahindutse abanyendanini n’abasinzi. Iki cyaha cyeze muri iki gihe, cy’irari ry’umururumba 
ukabije, ni cyo ryari ryarokamye ibyiflizo by’abantu bo mu minsi ya Nowa, giteza 
ukwangirika kwakwiriye isi yose. Icyaha n’ubugizi bwa nabi byarazamutse bigera mu ijuru. 
Iki kibi no kwangirika byahanaguwe ku isi n’umwuzure. Ibyaha nk’ibyo by’umururumba 
n’ubusinzi byubitse intekerezo n’umutimanama w’abaturage b’i Sodomu, kugeza ubwo 
abagabo n’abagore bo muri uwo mugi bishimiraga ubugizi bwa nabi. Ni yo mpamvu Kristo 



Umukiza yaburiye iyi si agira ati, “No mu minsi ya Loti na yo byari bimeze bityo: bararyaga, 
baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga, maze umunsi Loti yavuye i Sodomu, 
umuriro n’amazuku biva mu ijuru biragwa, birabarimbura bose. Ni ko bizamera umunsi 
Umwana w’umuntu azabonekeraho.” Luka 17:28-30. {IMN 147.1} 

Kristo yadusigiye icyigisho hano tugomba kwitaho ku buryo bukomeye. Yatweretse akaga 
kari imbere yacu mu gihe dushyize imbere imirire yacu n’iminywere yacu. Atwereka 
ingaruka zo guhaza irari tutabasha gutegeka. Ubushobozi bw’umutimanama buracogozwa 
ku buryo icyaha tutakibona nk’ikibi. Ubugizi bwa nabi ntibwitabwaho, maze ibyifuzo bibi 
bikigarurira intekerezo, kugeza ubwo amahame nyakuri n’ibyifuzo bizima bikuweho, maze 
Imana igatukwa. Ibi byose ni ingaruka y’umurengwe mu mirire n’iminywere. Bene iyi 
mibereho ni yo Kristo avuga ko izaranga igihe cyo kugaruka kwe. jlMN 147.2} 

Umukiza atwereka ikintu cy’ingenzi kurusha ibindi dukwiriye guharanira kurusha kurarikira 
ibyo tuzarya n’ibyo tuzanywa, n’uburyo bwo kwambara. Imirire, iminywere, n’imyambarire 
ni byo byashyizwe imbere bikabije ku buryo byahindutse amahano. Biri mu byaha biteje 
akaga muri iyi minsi iheruka, kandi ni kimwe mu bimenyetso biranga kugaruka kwa Kristo. 
Igihe, amafaranga, n’imbaraga byose ni iby’Imana, nyamara yiringira abantu ikabibabitsa, 
bakabikoresha mu murengwe w’imyambarire no kwiryoshya bahaza irari ry’ibyifuzo byabo 
bibi, bicogoza ubuzima kandi bigateza umubabaro no kurimbuka. Ntidushobora gutanga 
imibiri yacu ho ibitambo bizima bishimwa n’Imana niba dukomeje kuyuzuzamo ubugizi 
bwa nabi n’indwara ziterwa n’umururumba w’ibibi. {IMN 148.1} 

231. Kimwe mu bigeragezo bikomeye kurusha ibindi umuntu ahura na byo ni icyerekeranye 
n’irari mu mirire. Mu ntangiriro, Imana yaremye umuntu atunganye. Yaremanywe 
intekerezo zitunganye kandi zuzuye, indeshyo n’imbaraga z’imigabane yose igize umubiri 
we byuzuye kandi bikorera hamwe. Ariko kubwo ibishuko by’ibibi, umuntu yaretse ibyo 
Imana yamubujije, maze amategeko agenga ibyaremwe azana n’ibihano byayo.... {IMN 
148.2} 

Kuva umuntu wa mbere yemera kugengwa n’irari, mwene muntu yakomeje kugenda akurira 
mu byifuzo bibi, kugeza ubwo ubuzima bwe abutambiye ku rutambiro rw’irari ry’imirire. 
Abaturage bo mu gihe cyabanjirije Nowa barangwaga no kutirinda mu mirire n’iminywere. 
Baryaga inyama kandi icyo gihe Imana yari itaratanga uburenganzira bwo kurya ibyokurya 
bikomoka ku matungo. Bararyaga, bakanywa, kugeza ubwo umururumba w’irari ryabo ribi 
utashoboraga kugira iherezo, maze buzurwa n’ubugizi bwa nabi ku buryo Imana itari 
igishoboye kubihanganira. Bari bamaze kuzuza igikombe cy’ibibi byabo, maze Imana yeza 
isi, iyikiza ukwangirika ikoresheje umwuzure. {IMN 148.3} 




Sodomu na Gomora 


Ubwo abantu bari bamaze kwiyongera ku isi nyuma y’umwuzure, bongeye kwibagirwa 
Imana, maze barangwa n’imigenzereze mibi imbere y’Imana. Ukutirinda k’uburyo bwose 
kwariyongereye, kugeza ubwo hafi y’abatuye isi bose bakwirundumuriyemo. Imigi yose 
yararimbutse ihanagurika ku isi bitewe n’ingeso mbi eyane z’abari bayituye hamwe 
n’ibieumuro by’urugomo rwabo byahumanyije imirimo itunganye y’isi Imana yaremye. 
Ugushayisha mu irari ry’ibibi kwateje ibyaha byabaye intandaro y’ukurimbuka kwa 
Sodomu na Gomora. Imana ihamya ko ukugwa kwa Babuloni guterwa n’umururumba 
n’ubusinzi bwayo. Uguhaza irari mu mirire n’iminywere hamwe n’ibyifiizo bibi ni byo byari 
ishingiro ry’ibyaha byayo byose. {IMN 149.1} 

Esawu Yatsinzwe n’Irari 

232. Esawu yararikiye isahani y’ibyokurya, atanga umurage w’ubukuru bwe, awugurana 
kunezeza irari rye. Amaze guhaza irari ry’ieyifuzo eye, yabonye ubupfayongo bwe, ariko 
ntiyashaka kwihana, nubwo yabyifuje arira cyane. Benshi bameze nka Esawu. Ahagarariye 
itsinda ry’abantu bafite umugisha udasanzwe imbere yabo, ari wo murage w’ubugingo 
buhoraho — ubugingo budashira bazasangira n’Imana, Umuremyi w’ijuru n’isi n’ibirimo 
byose, umunezero utarondoreka, n’ubwiza ntagereranywa bw’ahazaza — nyamara bakaba 
baratwawe n’irari, ibyifiizo bibi, n’ibyo ingeso zabo zirarikira, ku buryo ubushobozi bwabo 
bwo gushishoza no kwishimira iby’agaciro k’iteka ryose bwacogoye. (IMN 149.2} 

Esawu yari afite irari rikomeye ry’ibyokurya runaka, kandi yakomeje kugira inarijye muri 
we igihe kinini, ku buryo yumvaga ko bidashoboka kureka icyo kigeragezo cyo kwifuza iyo 
sahani y’ibyokurya. Yayitekerejeho, ntiyagira umuhati na muke wo gutegeka irari rye, 
kugeza ubwo ubushobozi bw’irari bumutwaye ingamira, maze buramutegeka, maze yibwira 
ko yagubwa nabi cyane, ndetse akaba yanapfa, aramutse atabonye iyo sahani y’ibyokurya. 
Uko yarushagaho kuyitekerezaho, ni ko icyifuzo cye cyarushagaho kwiyongera, kugeza 
ubwo umurage w’ubukuru bwe, wari warejejwe ugahabwa umugisha, Esawu yawambuye 
agaciro no kwera kwawo. jlMN 150.1} 

Isiraheli Yifuje Inyama 

233. Igihe Imana ya Isiraheli yakuraga ubwoko bwayo muri Egiputa, yabarinze kurya 
inyama mu buryo bukomeye, ahubwo ibaha umutsima wavaga mu ijuru, n’amazi 
y’urubogobogo yaturukaga mu gitare. Ibi ntibyabanyuze. Basesemutswe ibyokurya bahawe, 
maze bararikira ibyo muri Egiputa, aho bicaraga iruhande rw’inkono z’inyama. Imana 
yasubije icyifuzo cyabo, ibaha inyama, maze irabareka barazirya kugeza ubwo umururumba 
wabo wabateje icyorezo, benshi barapfa barashira. jlMN 150.2} 



Izi Zose ni Ingero Twigiraho 


Dushobora kuvuga ingero zikurikirana zerekana ingaruka zo kwemerera gutwarwa n’irari 
mu mirire. Ku babyeyi baeu ba mbere byasaga nk’akantu gato gueumura ku itegeko 
ry’Imana mu gikorwa nk’ieyo — cyo kurya ku giti gifite ibyokurya byiza kandi 
cy’igikundiro — ariko icyo gikorwa kikaza kwica ubuyoboke bari bafitiye Imana, kandi 
kigakingurira imiryango ibibi n’amakuba byaje kuzura isi yose. {IMN 150.3} 

Isi ya None 

Amahano n’indwara byagiye byiyongera uko ibihe bihaye ibindi. Kutirinda mu mirire no 
mu minywere hamwe no gukabya mu ngeso mbi byahumye imbaraga z’ingenzi 
z’ubushobozi bw’umuntu. Aho kugira ngo umutimanama utange umurongo ngenderwaho, 
wabaye imbata y’irari ku rwego ruteye agahinda. Irari ryo gukomeza kwifiiza kurya 
ibyokurya bikungahaye ku binure by’imvange y’amavuta n’isukari ryakomeje kwiganza, 
kugeza ubwo ryahindutse akamenyero ko kuzuza ibiryohereye mu gifii. By’umwihariko mu 
gihe cy’iminsi mikuru yo kwinezeza ni bwo irari rihabwa umwanya nta rutangira. Ibyokurya 
bya kumanywa hamwe n’ibya nimugoroba biribwa bwije cyane, biba bigizwe n’inyama 
zirimo ibirungo byinshi bikabije, isosi iremereye, keke, amashaza, gato, icyayi, ikawa, 
n’ibindi. Nta gushidikanya ko bene iyo mirire izanira abayirya ibibazo n’uburibwe 
butavugwa buterwa n’indwara yo kugugarirwa mu nda. {IMN 150.4} 

234. Neretswe iby’ukwangirika gukabije kw’ingeso z’abatuye kuri ku isi muri iki gihe. 
Ryari iyerekwa riteye ubwoba. Natangajwe no kuba abatuye iyi si batararimbuwe nk’uko 
byagendekeye abaturage b’i Sodomu na Gomora. Nabonye impamvu ihagije isobanura 
imibereho y’ubuhenebere no gukenyuka biriho muri iyi si. Ibyifuzo bibi ni byo bitegeka 
umutimanama, n’ibikwiriye kwitabwaho by’agaciro biguranwa guhaza irari. {IMN 151.1} 

Ikibi cya mbere giteye ubwoba cyinjiye ku isi ni icyo kutirinda mu mirire n’iminywere. 
Abagabo n’abagore bigize ubwabo imbata z’irari. Ntibirinda mu mikorere. Bakoresha 
imbaraga zitagira ingano bari mu kazi kugira ngo babone ibyokurya byo kuzuza ku meza 
yabo bizagirira nabi bikomeye umubiri wamaze kuremerezwa. Abagore bamara igihe cyabo 
cy’ingenzi imbere y’iziko bategura ibyokurya buzuzamo ibirungo byinshi cyane kugira ngo 
bahaze ipfa. Ingaruka yabyo ni uko abana batitabwaho, kandi ntibabone uburere bwiza 
bushingiye ku myitwarire myiza n’iyobokamana. Umubyeyi wakoze birenze urugero ntaha 
agaciro ibyo gushaka imico yo kwiyoroshya mu mutima, ari wo mucyo w’izuba umurikira 
urugo. Iby’agaciro k’iteka ryose bishyirwa ku mwanya wa kabiri. Igihe cyose gikoreshwa 
mu gutegura ibintu byo guhaza irari rigamije kurimbura ubuzima, bigatera kumererwa nabi 
mu mubiri, kandi bigapfiikirana imbaraga z’ibitekerezo. {IMN 151.2} 



235. Kutirinda kuboneka aho ariho hose. Tukubona mu modoka, mu bwato, n’aho tujya 
hose. Dukwiriye rero kwibaza ubwacu icyo dukora kugira ngo dukize bene abo bantu 
ibigeragezo n’imitego baba benda kugwamo. Satani ahora ari maso ngo ashyire abantu bose 
munsi y’ubutware bwe. Intwaro ye ikomeye akoresha arwanya umuntu ni ukumuteza irari 
mu mirire n’iminywere, kandi ashaka kurikoresha mu nzira izo arizo zose. Ibikabura 
umubiri byose bigirira nabi umubiri, kandi bikangura imbaraga zo kwifuza ibinyobwa 
bisindisha. Ni buryo ki twabera abantu umucyo tukabarinda ibibi biteye ubwoba bizanwa 
no gukoresha ibyo bintu? Mbese koko twamaze gukora icyo tugomba gukora cyose muri 
iyo nzira? {IMN 152.1} 

Gusengera ku Gicaniro cy’Umururumba 

236. Imana yahaye ubwoko bwayo umucyo munini, nyamara na none ntitwashyizwe aho 
ibigeragezo bitabasha kugera. Ni bande muri twe bashaka ubufasha buturuka ku 
kigirwamana cya Ekuroni? Nibarebe kuri iyi shusho, idaturutse mu ntekerezo. Ni mu bantu 
bangahe, ndetse no mu Badiventisti b’Umunsi wa Karindwi, wabonamo imico y’ingenzi 
ikwiriye kuranga abana b’Imana? Umurwayi — umeze nk’ufite ubwenge, nyamara utava ku 
izima kandi wuzuye inarijye — yemera ko adaha agaciro amategeko agenga ubuzima 
n’umubiri, ayo twahawe n’ijuru ngo atuyobore nk’ubwoko bw’Imana. Yifiiza kurya 
ibyokurya biteguwe ku buryo buhaza irari rye ryangiritse. Aho kugira ngo yicare ku meza 
ateguyeho ibyokurya bifitiye umumaro ubuzima, ahitamo kujya muri za resitora aho 
ashobora kurya nk’uko irari rye ribimutegeka. Nk’umuntu uvugana imbaraga ibyo kwirinda, 
ntiyita ku mahame yabyo. Ashaka gukira, ariko ntiyifuze kugira icyo akora na kimwe cyo 
kwigomwa. Uyu muntu aba asengera ku gicaniro cy’umururumba. Asenga ikigirwamana. 
Ubushobozi bw’umubiri we bwagombye kwezwa no kwiyubahisha, kandi bugakoreshwa 
mu kubahisha Imana, bwaciwe intege busigara nta kamaro. Ukutita ku mategeko agenga 
ibyaremwe byamuzaniye ingaruka yo kugira imico y’uburakari, intekerezo zidatuje, 
n’intege nke z’imikaya. Nta bushobozi, kandi ntabasha kwiringirwa. (IMN 152.2} 

Intsinzi ya Kristo Iri mu Ruhande Rwacu 

237. Mu butayu bw’ibigeragezo, Kristo yahuye n’ibigeragezo byo ku ruhembe rw’imbere 
byagombaga guhitana umuntu. Ari wenyine gusa, aho ni ho yahuriye n’umushukanyi 
wakoresheje ubuhendanyi bwe n’uburyarya, maze [Yesu] aramutsinda. Igishuko cya mbere 
gikomeye cyari icyo guhaza irari ry’inda; icya kabiri, kwihandagaza; icya gatatu, gukunda 
iby’isi. Satani yari yarigaruriye ingabo ze amamiliyoni kubwo kuzishukisha guhaza irari 
n’umururumba. Kubwo guhaza ibyifuzo by’irari n’uburyohe, urwungano rw’imyakura 
rurakabuka maze ubushobozi bw’intekerezo bugacika intege, bugatuma ubwonko 
budashobora gutekereza uko bikwiriye kandi butuje. Intekerezo ntiziba hamwe; ubushobozi 



bwazo bwo hejum kandi bwiyubashye buravangirwa kugira ngo buhaze irari rya 
kinyamaswa, maze ibyera, iby’agaciro k’iteka ryose bigakerenswa. lyo iyi ntego igezweho, 
Satani azana ibindi bigeragezo bye bibiri, maze kwinjira bikamworohera. Ibishuko bye 
byinshi biza bikomotse kuri ibi bigeragezo uko ari bitatu. {IMN 153.1} 

238. Mu byigisho byose tugomba kwigira mu kigeragezo cya mbere cy’Umwami wacu, nta 
gikomeye cyane nk’icyerekeza ku kwihanganira irari ry’ibyokurya no kwifliza kw’umubiri. 
Mu bihe byose, ibigeragezo byerekeye ku kwifliza kw’umubiri ni byo byagaragayeho 
kwangiza no gutesha umuntu agaciro. Binyuze mu kutirinda, Satani akoresha kwangiza 
imbaraga z’ibitekerezo n’imyifatire Imana yahaye umuntu nk’impano utabonera igiciro. 
Bityo bigatuma umuntu atabasha gushimira Imana ibyo yamuhaye bifite agaciro k’iteka 
ryose. Abinyujije mw’irari ry’umubiri, Satani ashaka guhanagura burundu mu bitekerezo 
ishusho y’Imana. {IMN 153.2} 

Kwirundurira mu bikorwa bidafite gitangira ndetse n’indwara zibikomokaho no guta agaciro 
byariho mu gihe cyo kuza kwa Kristo bwa mbere na none bizongera kubaho, mu buryo 
burushijeho kuba bubi, mbere yo kugaruka kwe kwa kabiri. Kristo avuga ko imibereho y’iyi 
si izaba imeze nk’iyo mu gihe cy’umwuzure, ndetse nk’uko byari bimeze i Sodomu n’i 
Gomora. Intekerezo z’umutima zizaba ari mbi gusa. Tugeze ku nkengero z’icyo gihe giteye 
ubwoba, ni yo mpamvu dukwiriye gusobanukirwa no kwiyiriza ubusa kw’Umukiza. Uwo 
mubabaro w’indenga kamere Kristo yihanganiye ni wo waduha ikigereranyo cy’ububi 
bw’iryo rari ridafite gitangira. Urugero rwe rutwereka ko ibyiringiro byacu byo kubona 
ubugingo buhoraho bishingiye mu kureka irari no kwifliza kwacu bikagengwa n’ubushake 
bw’Imana. {IMN 154.1} 

Mureke Duhange Amaso Umukiza 

Mu mbaraga zacu ntibyashoboka ko twakwirengagiza iby’imibereho yacu yangiritse 
idusaba. Uyu muyoboro ni wo Satani azakoresha ngo aduteze ibigeragezo. Kristo yari azi 
ko Satani azagera kuri buri muntu, yifashishije amahirwe y’intege nke twandujwe 
n’ababyeyi bacu, maze mu kinyoma cye akagusha abo bose batiringira Imana. Mu kunyura 
aho umuntu yagombaga kunyura, Umucunguzi wacu yaduteguriye inzira yo kunesha. Si 
ubushake bwe ko twagira ibyo tuvutswa mur’iyi ntambara hagati ye na Satani. Ntashaka ko 
duterwa ubwoba cyangwa gucibwa intege n’ibitero by’ikiyoka. “Mu isi mugira umubabaro, 
ariko nimuhumure nanesheje isi.” (Yohana 16:33). {IMN 154.2} 

Reka umuntu wese urwana n’imbaraga z’irari ry’ibyokurya arebe Umukiza mu butayu bwo 
kugeragezwa. Amurebe mu mubabaro wo ku musaraba, ubwo yavugaga ati, ” Mfite inyota.’’' 
Ibyo byose yarabyihanganiye birashoboka ko natwe twabyihanganira. Kunesha kwe ni 
ukwacu. {IMN 154.3} 



Yesu yishingikirije ku bwenge n’imbaraga bya Se wo mu ijuru. Aravuga ati, ” Kuko 
Umwami Imana izantabara ni cyo gituma ntamwara, ... kandi nzi yuko ntazakorwa 
n’isoni... IJmwami Imana ni yo izampagarikira.” Yitanzeho urugero, aratubwira ati, ” Ni 
nde muri mwe wubaha Uwiteka ... ugendera mu mwijima, adafite umucyo? Niyiringire 
izina ry’Uwiteka, kandi yishingikirize ku Mana ye.” (Yesaya 50:7-10). {IMN 154.4} 

“Umutware w’ab’iyi si araje, niko Yesu avuga, kandi ntacyo amfiteho.” (Yohana 14:30). 
Nta na kimwe cyari muri we cyabashaga kumvira ubuhendanyi bwa Satani. Ntiyigeze 
yemera gukora icyaha. Ndetse no mu bitekerezo ntiyigeze aneshwa n’igishuko. Natwe niko 
bibasha kutugendekera. Ubumuntu bwa Kristo bwari buvanze n’Ubumana; Yashobojwe 
urugamba na Mwuka Muziranenge wari umurimo. Kandi yaje kuduhindura abafite kamere 
ye y’Ubumana. Igihe cyose twifatanije na we mu kwizera, icyaha kiba kitakidufiteho 
ububasha. Imana isingira uko kuboko ko kwizera muri twe ngo ituyobore gukomerera mu 
bumana bwa Kristo, ngo tubashe guhabwa imico yo gukiranuka. jlMN 154.5} 

239. Nk’uko yaje kugerageza Kristo, na n’ubu Satani aza asanga umuntu kugira ngo 
amugerageze, akoresheje ibishuko by’indengakamere kugira ngo amugushe mu irari 
ry’inda. Azi neza imbaraga afite kugira ngo agushe umuntu akoresheje iyi ngingo. Yagushije 
Adamu na Eva mu murima wa Edeni abateje irari ry’inda, maze babura icumbi ryabo 
ry’agahano. Mbega umubabaro n’ubugome byuzuye kuri iyi si yacu bitewe no kugwa kwa 
Adamu. Imigi uko yakabaye yararimbutse iva kuri iyi si bitewe n’ubugizi bwa nabi bukabije 
n’ibicumuro byateje ubusembwa mu isanzure y’ibyaremwe byose. Guhaza irari ry’inda ni 
byo byari urufatiro rw’ibyaha byayo. {IMN 154.6} 

240. Kristo yatangiriye umurimo wo gucungura iyi si aho ukurimbuka kwayo kwatangiriye. 
Ikigeragezo yabanje gusakirana na cyo cyari cya kindi cyakubise hasi Adamu. Akoresheje 
ibigeragezo by’irari mu mirire n’iminywere, Satani yashoboye kunesha umugabane munini 
w’ikiremwa muntu, kandi uko kunesha kwe kwatumye yibwira ko ubutware bw’iyi si 
yacumuye buri mu maboko ye. Ariko yabonye ko Kristo adashobora kuneshwa 
n’ibigeragezo bye, maze atsindwa uruhenu, ahinduka umwanzi watsinzwe. Yesu aravuga 
ati, “Nta bushobozi amfiteho.” Intsinzi ye iduha ubwishingizi buduhamiriza ko natwe 
dushobora kuba abaneshi mu ntambara turwana n’umwanzi. Ariko umugambi w’Imana Data 
ni ukudukiza natwe dushyizemo umuhati wacu wo kwemera gukorana na Kristo. Tugomba 
gukora uruhare rwacu, maze ubushobozi bw’Imana, bufatanyije n’umuhati wacu, 
bukaduhesha intsinzi. {IMN 155.1} 

[Kubw’inyungu zacu, Kristo yaranzwe no kwitegeka kurusha gutegekwa n’inzara cyangwa 
urupfu —295] {IMN 155.2} 



[Kwigomwa kurya byongereye Kristo imbaraga zo kwihanganira ibigeragezo; Intsinzi ye 
itera umwete abantu bose — 296] {IMN 155.3} 

[Ubwo yageragezwaga bikomeye, Kristo ntaeyo yari yariye — 70] jlMN 155.4} 

[Imbaraga z’ikigeragezo cyo guhaza irari mu mirire zipimishwa umubabaro Kristo yagize 
mu gihe cyo kwigomwa kurya — 298] jlMN 155.5} 

Urugero rwa Daniyeli rwo Gutsinda 

241. Imbaraga y’ibigeragezo byo guhaza irari mu mirire ishobora kuneshwa gusa 
n’ubufasha duhabwa n’Imana. Ariko kuri buri kigeragezo cyose dufite isezerano ry’Imana 
ko izatwereka uburyo bwo kukivamo. Nonese ni kuki benshi batsindwa n’ibigeragezo? Ni 
ukubera ko batiringira Imana. Ntibemera kwakira uburyo bateguriwe ngo bubaheshe 
kumererwa neza. Impamvu batanga zo gushimisha irari ryabo ribi ntizifite ishingiro imbere 
y’Imana. (IMN 155.6} 

Daniyeli yahaga agaciro ubushobozi bwe, ariko ntiyabwiringiraga. Ukwiringira kwe yari 
yaragushyize mu mbaraga Imana yasezeraniye abantu bose bayisanga bayikeneye kandi 
bicishije bugufi, bishingikirije gusa ku bushobozi bwayo. jlMN 155.7} 

Yagambiriye mu mutima we ko ataziyandurisha kurya inyama zatekewe umwami cyangwa 
vino umwami yanywagaho; kuko yari azi ko iyo mirire idashobora kongerera ubushobozi 
umubiri we cyangwa ngo yongere ubushobozi bw’intekerezo ze. Ntiyashoboraga kunywa 
vino, cyangwa ikindi kinyobwa gituma umubiri ukora nabi. Nta kintu na kimwe 
yashoboraga gukora cyakwangiza intekerezo ze. Maze Imana imuha “ubumenyi no 
gusobanukirwa ibyanditse mu bitabo no kugira ubwenge,” hamwe no “gusobanukirwa 
n’inzozi n’amabonekerwayose.” ... (IMN 155.8} 

Ababyeyi ba Daniyeli bari baramutoje kuva akiri muto kwimenyereza ibyo kwirinda. Bari 
baramwigishije ko agomba kumvira amategeko agenga ibyaremwe mu ngeso ze zose; ko 
imirire ye n’iminywere ye bigira ingaruka itaziguye ku mubiri we, ubwenge bwe, 
n’umutimanama, kandi ko Imana izamubaza uko yakoresheje ubushobozi n’impano 
yamuhaye. Ibyo yari azi ko atari ibye bwite, ko ahubwo ari impano yahawe n’Imana, bityo 
ko atagomba na rimwe kubitesha agaciro cyangwa kubicogoza. Ku iherezo ry’amasomo ye, 
Daniyeli yubahishije amategeko y’Imana, kandi ayahesha agaciro kayo mu mutima we. Mu 
myaka ibanza igihe yari umunyagano, Daniyeli yanyuze mu bigeragezo byamusabaga 
kumenya kuba mu byubahiro by’ibwami, mu buryarya, no mu bupagani bwaho. Mbega 
ishuri ridasanzwe ryatumye aba umuntu ushyitse urangwa no kugira ubuzima bwo kwirinda, 
gukora, no gukiranuka! Kandi yaranzwe n’imibereho itarangwamo uburiganya hagati 
y’ibibi byari bimugose. (IMN 155.9} 




Imibereho ya Daniyeli n’abasore bagenzi be ni icyitegererezo cyerekana inyungu zizanwa 
no kubaho umuntu yirinda mu mirire, kandi yerekana icyo Imana yiteguye gukorera abantu 
bose bemera gukorana na Yo mu murimo wo kweza no kwerereza ubugingo. Bahesheje 
Imana ikuzo kandi baba umucyo umurika mu bikari by’i Babuloni. {IMN 156.1} 

Muri iki gitekerezo twumvamo ijwi ry’Imana rivugana na buri muntu wese by’umwihariko, 
ritwingingira kwakira umucyo w’agaciro gakomeye werekeranye no kugira imibereho ya 
Gikristo irangwa no kwirinda, kandi tukarangwa no kumvira amategeko y’ubuzima. {IMN 
156.2} 

242. Mbega ukuntu byari kumera iyo Daniyeli na bagenzi be bemera gufatanya n’abo 
bategetsi b’abapagani, maze bakagamburuzwa n’igitutu cy’uwo mwanya cyabasabaga kurya 
no kunywa nk’uko Abanyababuloni bari bamenyereye? Uwo mwanya wonyine wo 
kwitandukanya n’amahame yo kwirinda wari guca intege imbaraga zabo zibakomereza mu 
kuri no mu kwirinda ikibi. Guhaza irari byari guhinduka igitambo gikuraho imbaraga 
z’umubiri, ubushishozi buzima, n’ubushobozi mu bya Mwuka. Intambwe imwe y’ubuyobe 
yashoboraga koreka abandi, kugeza ubwo umubano wabo n’ijuru usenyutse, bagahitanwa 
n’ibigeragezo. {IMN 156.3} 

[Ubushishozi bwa Daniyeli bwatewe n’imirire ye yoroheje n’imibereho y’amasengesho — 
117] {IMN 156.4} 

[Ibindi byerekeye Daniyeli — 33, 34, 117]. {IMN 156.5} 

Inshingano Yacu ya Gikristo 

243. lyo tugenzuye ubushake bw’Imana, dusanga ko idusaba kuba abantu birinda muri 
byose. Twaremewe kugira ngo duheshe Imana icyubahiro mu mibiri n’umwuka wacu 
yicunguriye akabigira ibye. Nonese ni buryo ki twabigeraho mu gihe dushishikazwa no 
guhaza irari ryangiza ubushobozi bw’umubiri n’intekerezo? Imana idusaba kuyegurira 
imibiri yacu ngo ibe ibitambo bizima. Inshingano yacu rero ni ukurindira uyu mubiri wacu 
mu mibereho y’ubuzima irusha iyindi kuba myiza, kugira ngo tugendane n’ubushake bwayo. 
“Ari ukurya, ari ukunywa, cyangwa gukora ikindi kintu cyose, mujye mubikorera guhesha 
Imana ikuzo.” 1 Abanyakorinti 10:31. {IMN 156.6} 

244. Intumwa Pawulo agira ati, “Mbese ntimuzi yuko mu mikino, iyo abantu basiganwa 
biruka bose, ariko umwe akaba ari we wegukana ikamba ho igihembo? Nuko rero namwe 
nimwiruke kugira ngo muzaryegukane. Abarushanwa mu mikino bose bamenya kwifata ku 
buryo bwose. Bo babikorera kugira ngo begukane ikamba rishira vuba, ariko twebwe 
tubikorera kuzegukana ikamba ridashira. Ni yo mpamvu nanjye niruka ntameze nk’utazi iyo 
agana, ngasa nk’ukina umukino wo guterana amakofe ariko simpushe. Ahubwo mbabaza 



umubiri wanjye nkawukoreshwa agahato, kugira ngo ntazamara kwigisha abandi naho jye 
ngasigara ntemewe.” 1 Abanyakorinti 9:24-27. {IMN 156.7} 

Ku isi hari abantu benshi biyandavurisha ingeso mbi. Irari mu mirire n’iminywere 
ryahindutse itegeko ribatwara; kandi bitewe n’izo ngeso mbi zabo, umutimanama wabo 
ucura igihunya n’ubushobozi bwo gushishoza ngo bamenye ibitunganye burashira ku rugero 
runini. Nyamara ni ngombwa ko Abakristo bashikama kuri gahunda yo kwirinda. Bakwiriye 
kugera ku rwego ruhanitse. Ni ngombwa ko birinda mu mirire, mu minywere, no mu 
myambarire. Bakwiriye kugengwa n’amabwiriza, aho kugengwa n’irari cyangwa 
kwishushanya. Abarya bikabije, cyangwa bakoresha ibyokurya by’ubwoko 
bushidikanywaho, baba bishora mu buryo bworoshye mu kwiyandavuza, no mu “irari 
ryinshi ry’ubupfli rikabangiza. Ni cyo gituma bahomba byose bakarimbuka.” 1 Timoteyo 
6:9. “Abakorana n’Imana bakwiriye gukoresha imbaraga zabo uko zimeze kose 
bagashyigikira umurimo wo kwamamaza amahame nyakuri yo kwirinda. (IMN 156.8} 

Kuba indahemuka ku Mana bisobanuye byinshi. Imana ifite ibyo ikeneye ku biyemeje 
gukora umurimo wayo. Ishaka ko intekerezo n’umubiri byabo birindirwa mu buzima buzira 
umuze ku rwego rwo hejuru, buri mbaraga na buri mpano bikagenzurwa na yo, kandi 
bikitabwaho bikomeye, nk’uko ingeso zo kwirinda zibibasaba. Dufite inshingano imbere 
y’Imana yo kuyiyegurira tutizigamye twebwe ubwacu, imibiri yacu, n’ubugingo bwacu, 
hamwe n’ubushobozi yaduhaye nk’impano yaturagije, ngo tuzikoreshe mu murimo wayo. 
jlMN 157.1} 

Imbaraga zacu n’ubushobozi bwacu bikwiriye guhora byiyongera kandi bikura muri iyi 
minsi y’inyongezo twahawe. Abishimira aya mahame n’abigishijwe gufata imibiri yabo 
neza mu buryo bw’ubwenge kandi bubaha Imana bakwiriye gutoranyirizwa gukora 
inshingano muri uyu murimo. Abamenye ukuri kuva kera, nyamara ntibabashe 
gutandukanya amahame atunganye yo gukiranuka n’amahame y’ikibi, abadasobanukiwe 
n’ubutabera, imbabazi, n’urukundo rw’Imana, bakwiriye gukurwa ku nshingano. Buri torero 
rikwiriye gutanga ubuhamya bwiza, bwemeza, kandi butuma impanda ivuga iranguruye. 
jlMN 157.2} 

Nituramuka dukanguye imitimanama y’abantu bacu bakita ku ngingo yo kwirinda, tuzaba 
dutsinze urugamba rukomeye. Kwirinda mu bintu byose by’ubu buzima bikwiriye 
kwigishwa no gushyirwa mu bikorwa. Kwirinda mu mirire, mu minywere, mu gusinzira, no 
mu myambarire ni rimwe mu mahame akomeye agenga imibereho y’Ubukristo bwacu. 
Ukuri gushyizwe mu buturo bw’ubugingo bwacu kuzatuyobora mu kwita no gufata neza 
imibiri yacu. Nta kintu na kimwe kirebana n’imibereho myiza y’umuntu gikwiriye 



kwirengagizwa. Imibereho myiza y’ahazaza haeu izaterwa n’ukuntu dukoresha muri ubu 
buzima, igihe eyaeu, imbaraga zaeu, n’ubushobozi bwacu. {IMN 157.3} 

Imbata z’Irari 

245. Hari itsinda ry’abantu bavuga ko bemera ukuri, badakoresha itabi, ubugoro, icyayi, 
cyangwa ikawa, nyamara bakaba bishimira irari mu bundi buryo, biyuhiza bikomeye 
ibyokurya byuzuye ibirungo by’inyama. Irari ryabo ryari rikabije cyane kuba ribi ku buryo 
ridashobora no guhazwa n’inyama ubwazo, keretse gusa ziteguwe mu buryo bwangiza 
umubiri. Igifu kirakabuka, ingingo z’urwungano ngogozi zikaremerezwa; nyamara igifu 
kikagerageza gukora cyane ngo cyikureho uwo mutwaro cyashyizwemo. Nyuma yo gukora 
uwo murimo uruhije, igifu kiraruha, bigateza umubiri gucika intege bikabije. Aha ni ho 
benshi bibeshya, batekereza ko umubiri ushonje, maze aho kugira ngo bahe igifu umwanya 
wo kuruhuka, bakongera kurya ibindi byokurya, bisa nk’ibigabanyije akanya runaka za 
ntege nke. Maze uko irari rikomeje guhazwa, ni ko ibyifuzo byaryo birushaho kwiyongera. 
Uko gucika intege ni ingaruka ziterwa no kurya inyama, kuzirya by’itetu (by’akamenyero), 
nokuryanyinshi. ... {IMN 157.4} 

Bitewe n’uko byabaye ingeso, kandi bikajyana no guhaza irari ryica umubiri, gato zikize ku 
isukari, na za keke z’uburyo butandukanye, n’imishonge y’amasukari imeze nka kreme, 
n’ibindi byokurya byica umubiri, biribwa mu buryo burengeje urugero bikuzuzwa mu gifu. 
Ameza ntakwiriye kuzuzwaho ibyokurya by’ubwoko bwinshi, kuko biteza umubiri gushaka 
guhaza irari riwangiza. Mu gitondo, izi mbata z’irari ziba zifite umwuka mubi n’ururimi 
rwuzuyeho imyanda. Nta buzima baba bafite, maze bagatangazwa no kumva bafite 
uburibwe, baribwa umutwe, n’izindi ndwara zinyuranye. Benshi barya inshuro eshatu ku 
munsi, kandi bakongera mbere yo kujya kuryama. Mu kanya gato, ingingo z’igogora zicika 
intege, kuko zitabona umwanya wo kuruhuka. Bene aba bantu bahinduka abarwayi 
bokamwe n’uburwayi bw’igugara mu nda, maze bakibaza impamvu yabateye kumera gutyo. 
Impamvu iba igaragaje ingaruka. Ntibikwiriye kongera kurya ibyokurya bindi igifu 
kitarabona umwanya wo kuruhuka umurimo w’igogora ry’ibyokurya bya mbere. lyo 
ibyokurya bya gatatu biriwe byanze bikunze, bikwiriye kuba byoroheje cyane, kandi 
bikaribwa hasigaye amasaha menshi mbere yo kujya kuryama. {IMN 158.1} 

Abantu benshi babaye imbata zo kutirinda ku buryo badashobora kureka umururumba bagira 
uko byamera kose. Bahitamo gutanga ubuzima bwabo ho igitambo, maze bagakenyuka, aho 
kureka irari ryo kutirinda kwabo. Hari benshi kandi bagira ubujiji bwo kutamenya isano iri 
hagati y’imirire yabo, iminywere yabo, n’ubuzima buzira umuze byose bifitanye. Baramutse 
babonye umucyo, babasha kugira ubutwari bwo kureka irari ryabo, maze bakarya mu rugero. 



ibyokurya bifitiye gusa umubiri akamaro, kandi bitewe n’iyo mpinduka baba bafashe, 
bashobora kwirinda imibabaro myinshi. {IMN 158.2} 

Kumenyereza Ipfa 

Abantu bamenyereje guhaza irari ryabo barya inyama uko bishakiye, amasosi yuzuye 
ibirungo ku buryo bukabije, n’ubwoko bunyuranye bwa za keke na gato bikize cyane ku 
isukari, n’ibiryo byo mu bikombe, ntibashobora guhita bahindura uwo mwanya ngo 
batangire gukoresha imirire yoroheje kandi yuzuye intungamubiri. Bitewe n’uko uburyohe 
bwangijwe n’ibibi, ntibabasha kugira ipfa rituma akanwa kabo karyoherwa n’indyo yuzuye 
igizwe n’amatunda, umugati wuzuye, n’imboga. Ntibumva ko hari ibindi byokurya bakenera 
binyuranye n’ibyo irari ryabo ryamenyereye. Igihe badashoboye kubyishimira bwa mbere, 
baba bakwiriye kwiyiriza ubusa kugeza ubwo bumva bashobora gukoresha indyo yuzuye 
batamenyereye. Uko kwiyiriza ubusa kuzababera inyungu ikomeye cyane kurenza gufata 
imiti, kuko igifu cyangiritse kizaba kibonye akaruhuko cyifuje kugira, kandi iyo nzara 
izatuma basonzera ibyokurya byuzuye kandi byoroheje. Bizasaba igihe kugira ngo uburyohe 
bureke irari ry’imirire mibi bwamenyerejwe maze busubire kwishimira uburyohe busanzwe 
bugendanye n’amategeko y’ibyaremwe. Ariko iyo umuntu akomeje kwihangana akigomwa 
mu mirire n’iminywere ageza ubwo amenyera indyo nzima kandi itarushya igogora. Umuntu 
azabona ko ibyo byokurya binyuze umubiri kurenza bya bindi biremerera umubiri kandi 
bikawuteza ingorane. jlMN 158.3} 

Igifu ntikiba kikiremerezwa n’inyama, ahubwo kigira ubuzima bwiza, kandi kikabasha 
gukora umurimo wacyo uko bikwiriye. Umuntu akwiriye gushyiramo imbaraga kugira ngo 
arinde imbaraga umubiri uba usigaranye, yirinda ikintu cyose kiremereza igifu. Igifu kibasha 
kudasubirana ubuzima bwacyo mu buryo bwuzuye, ariko akamenyero keza k’imirire 
itunganye kazakiza umuntu ibibazo umubiri wazagira ahazaza, kandi benshi bazagenda 
basubirana amagara mazima buhoro buhoro, babaye batarangije bidasubirwaho umubiri 
wabo bitewe n’umururumba mu mirire n’iminywere babayemo mbere. {IMN 158.4} 

Abiyemeza kwihindura imbata z’irari ry’umururumba akenshi bakomeza kugenda nta 
rutangira, imibiri yabo igahinduka nabi bitewe no kwiyandurisha ibyifuzo byangiritse, biba 
byarakabuwe no kutirinda mu mirire n’iminywere. Biyegurira ibyifuzo byabo byangiritse 
kugeza ubwo ubuzima n’ubwenge bwabo bibabazwa bikomeye. Imbaraga zo gutekereza 
zicwa ku rugero runini n’ingeso mbi bimenyereje. {IMN 159.1} 

Ingaruka Zigera ku Mubiri, Ubwenge, n’Umutimanama Bitewe n’Umururumba 

246. Abanyeshuri benshi bafite ubujiji bukabije ku byerekeranye n’ubushobozi bukomeye 
imirire igira ku buzima. Bamwe ntibigeze bakoresha imbaraga ngo bategeke irari ryabo mu 




mirire n’iminywere, eyangwa ngo bubahirize amabwiriza akwiranye n’imirire. Bararya 
bikabije, ndetse n’ibyokurya bigengaho, kandi bamwe bakarya hagati y’ibihe byo kurya 
bisanzwe igihe bahuye n’ikigeragezo. Niba abavuga ko ari Abakristo bashaka gukemura 
ibibazo bibahangayitse, ni kuki intekerezo zabo zinangiye, ni kuki ibyifuzo byabo mu 
iyobokamana birangwa n’intege nke, bakaba batanashaka ibihe byinshi kujya mbere ngo 
barenze amaso ibyateguwe ku meza? Aha ni ho rero ruzingiye ingata, niba nta yindi 
mpamvu. {IMN 159.2} 

Benshi bitandukanya n’Imana bitewe no kwizirika ku irari ryabo. Uwita ku gishwi, akaba 
azi n’umubare w’imisatsi iri ku mitwe yaeu, abona ieyaha ey’abizirika ku irari ribi rirwanya 
ubushobozi bw’umubiri, rigateza umwijima mu ntekerezo, kandi rigaea intege 
umutimanama. jlMN 159.3} 

Kwicuza Impitagihe 

247. Abantu benshi babura ubushobozi bwo gukora akazi bakoresheje intekerezo n’umubiri 
jlMN 159.4} 

bitewe no kurya birenze urugero hamwe no guhaza irari ry’ibyifuzo bibi. Ibyiflizo bya 
kinyamaswa bihabwa imbaraga, mu gihe umutimanama n’umwuka bieika intege. Ubwo 
tuzaba dukikije intebe yera, mbese imibereho ya benshi muri twe izavugwa ite? Bazabona 
ibyo bagombye kuba barakoze iyo bataza gukerensa ubushobozi Imana yabahaye. Maze 
basobanukirwe n’urugero rw’ubuhanga bukomeye bagombye kuba baragezeho iyo baza 
kwegurira Imana imbaraga zose z’umubiri n’intekerezo yari yarabahaye. Mu mubabaro no 
kwicuza kwabo, bazifuza icyatuma babaho bundi bushya imibereho yabo. jlMN 159.5} 

[Ingaruka zigera ku ntekerezo n’umubiri kubwo kurya birenze urugero — 219, 220]. jlMN 
159.6} 

Irari Ridasanzwe Rigomba Kurwanywa 

248. Ubushobozi ndengakamere bw’Imana bwayoboye ubwoko bwayo ku buryo ubwo 
bwoko bwagiye bubaturwa mu ngeso zinyuranye z’iyi si, bukurwa mu mururumba w’irari 
n’ibyifiizo bibi, kugira ngo bubashe guhagarara bushikamye mu nzira yo kwiyanga no 
kwirinda muri byose. Abantu Imana iyoboye bagomba kuba ubwoko bwihariye. Bagomba 
kuba batandukanye n’ab’isi. Nibakurikiza amabwiriza Imana yabahaye, bazasohoza 
imigambi yayo kandi bakurikize ubushake bwayo. Kristo azatura mu mitima yabo. Ingoro 
y’Imana izaba yejejwe. Intumwa iragira iti, “umubiri wanyu ni ingoro ya Mwuka 
Muziranenge.” Imana ntiyifliza ko abana bayo batiyitaho bitewe no kubabaza imibiri yabo. 
Ibasaba kumvira amategeko agenga ibyaremwe, kugira ngo barinde ubuzima bw’imibiri 
yabo. Inzira yo mu Byaremwe ni yo ibayoboramo, kandi ni inzira ihagije ku Mukristo wese. 



Binyuze mu kiganza cyayo, Imana yaduhaye imigisha myinshi kandi inyuranye, kugira ngo 
tugire amagara mazima n’umunezero. Ariko kugira ngo itwemerere kwishimira irari 
risanzwe, rituma tugira amagara mazima kandi tukarama, iraturarikira kurwanya irari ribi. 
Iratubwira iti, “Mwirinde! Murwanye, mwange irari ridasanzwe. lyo twemereye irari ribi 
rigakura, tuba turwanya amategeko agenga imibereho yacu, maze tukaba ba nyirabayazana 
bangiza imibiri yacu kandi tukikururira indwara. {IMN 159.7} 

249. Abasobanukiwe n’ibibi byo gukoresha inyama, icyayi n’ikawa, hamwe n’ibyokurya 
bikabije kugira amavuta kandi bitetswe mu buryo bwangiza umubiri, kandi bakaba 
bariyemeje kugirana n’Imana isezerano kubwo kwitanga, ntibazakomeza gushimisha irari 
ryabo mu byokurya bazi ko byangiza imibiri yabo. Imana ishaka ko irari rikurwaho, kandi 
abantu bakarangwa no kwigomwa ibintu byose bitari byiza. Uyu ni umurimo ugomba 
gukorwa n’ubwoko bwayo mbere y’uko buzagezwa imbere yayo nk’abantu bayitunganiye. 
jlMN 160.1} 

250. Imana ntiyigeze ihindura, nta n’ubwo iteganya guhindura imikorere y’imibiri yacu, 
kugira ngo twice itegeko uko ryaba ringana kose ngo ibyo biturinde kumva ingaruka z’uko 
kwica iryo tegeko. Ahubwo benshi bafunga amaso yabo ku bushake kugira ngo batamenya 
uwo mucyo... Mu guhaza irari n’ibyifuzo byabo, bagomera amategeko y’ubuzima 
n’amagara mazima. Kandi igihe bumviye umutimanama, baba bagomba kuyoborwa 
n’amahame agenga imirire n’imyambarire, aho kugengwa n’ibyifuzo byabo, ibigezweho, 
ndetse n’irari. {IMN 160.2} 

Kuba Ingirakamaro kw’Abakozi b’Imana Guterwa no Kugenga Irari 

251. Nimusobanurire abizera akamaro ko kwirinda igishuko cyo kugira umururumba. Aha 
ni ho benshi batsindirwa. Mubasobanurire uburyo umubiri n’umwuka ari nk’isanga 
n’ingoyi, mubereke ko ari ngombwa kubirindira hamwe byombi bikamererwa neza... {IMN 
160.3} 

Abirundumurira mu irari, bagacogoza imbaraga zabo z’umubiri, kandi bagaca intege 
ubushobozi bwabo bwo gutekereza, bazagerwaho n’ingaruka bitinze cyangwa bitebutse, 
nk’ingaruka zo kwica amategeko agenga umubiri. {IMN 160.4} 

Kristo yatanze ubugingo bwe ngo bube incungu y’umunyabyaha. Umucunguzi w’isi yari azi 
ko kugira umururumba w’irari mu mirire m’iminywere biteza ubumuga bw’umubiri kandi 
bikica imbaraga zo kwitegereza, ku buryo umuntu aba atagishobora gutandukanya ibyera 
kandi by’iteka ryose. Yari azi ko gukoresha irari uko wishakiye byonona ubushobozi 
bw’intekerezo, kandi ko icyo umuntu akeneye kurenza ibindi ari uguhinduka k’umutima, 
umwuka, n’ubugingo; umuntu akareka imibereho yo kwikunda akakira imibereho yo 



kwiyanga no kwitanga. Uhoraho Imana ibafashe, mwebwe abagaragu be, kugira ngo uyu 
muburo muwurarikire ababwiriza kandi mukangure amatorero asinziriye. Imirimo yanyu 
nk’abaganga n’abapasiteri ijye yuzuzanya. lyi ni yo mpamvu ibigo byacu by’ubuvuzi 
byashyiriweho, kugira ngo bibwirize ukuri ko kwirindanyakuri. ... {IMN 160.5} 

Nk’ubwoko bw’Imana, dukeneye ivugurura, by’umwihariko abagabura n’abigisha b’Ijambo 
ry’Imana. Nahawe aya mabwiriza yo kubwira abapasiteri n’abaperezida ba za Filidi na 
Konferense zacu: kugira ngo mube abakozi b’ingirakamaro mu murimo w’Imana wo gukiza 
abagiye kurimbuka biterwa cyane n’umwete mufite mu gutsinda irari. Nimuharanire 
gutsinda icyifuzo cyo guhaza irari, kandi nimubigeraho, muzabasha gutegeka ibyifuzo 
byanyu mu buryo bworoshye. Icyo gihe rero imbaraga z’ubwenge n’ibitekerezo bizagira 
imbaraga. “Kandi bamuneshesheje... amaraso y’Umwana w’Intama, hamwe n’ubuhamya 
bw’Ijambo ryayo.” {IMN 161.1} 

Umuhamagaro ku Mukozi Mugeuzi Waujye 

252. Imana yagutoranyirije gukora umurimo wayo, kandi nuwukora uwitayeho, uwitondeye, 
n’ingeso zawe mu mirire zikarangwamo ubwenge n’umutimanama mu kwirinda utajenjetse, 
uzagira ibihe birushijeho kukunezeza kandi bigushimishe kuruta gukora mu buryo budafite 
ubwenge. Ifate, utegeke irari ryawe mu mirire n’iminywere, maze wishyire mu biganza 
by’Imana. lyongerere iminsi y’uburame bwawe wiyitaho kandi ugenzura ubuzima bwawe. 
{IMN 161.2} 

Kwigomwa Byongera Imbaraga 

253. Abantu biyemeje kwamamaza ubutumwa buheruka bwo kuburira abatuye isi, 
ubutumwa bugendanye n’iherezo ry’abantu, bakwiriye gushyira mu bikorwa ukuri kw’ibyo 
babwiriza abandi. Bakwiriye kubera abandi urugero mu mirire yabo, mu minywere yabo, 
mu biganiro no mu myitwarire yabo. Umururumba, guhaza ibyifuzo bibi, n’ibyaha 
bikomeye, bihishwe mu mwambaro wo kwera ku bantu benshi bavuga ko bahagarariye 
Kristo ku isi. Hari abantu bafite impano karemano z’agatangaza nyamara batabasha no 
gukora ngo bageze kuri kimwe cya kabiri cy’ibyo bagombye gukora babaye ari abantu 
birinda. Guhaza irari n’ibyifuzo bibi bihondobereza intekerezo (umutima), bigabanya 
imbaraga z’umubiri, kandi bigaca intege ubushobozi bw’intekerezo. Intekerezo zabo ntiziba 
zisobanutse, n’amagambo yabo aba abuze imbaraga. Igihe badahawe imbaraga na Mwuka 
w’Imana ntibashobora kugera ku mitima y’ababateze amatwi. {IMN 161.3} 

Nk’uko ababyeyi bacu ba mbere babuze Edeni bitewe no kwemera gutegekwa n’irari, 
ibyiringiro rukumbi dufite byo kongera gusubizwa Edeni bishingiye mu kwanga gutegekwa 
n’irari n’ibyifuzo. Kwirinda mu mirire no gutegeka ibyifuzo byose bizarinda intekerezo zacu 



kandi bihe imbaraga ubwenge n’umutimanama. Ibi bizashoboza abantu kwemera ko 
ibyifuzo byabo bigengwa n’ubushobozi mvajuru, kandi bakabasha gutandukanya ukuri 
n’ikinyoma, ieyera n’igisanzwe. Abasobanukiwe n’igitambo cya Kristo wemeye kuva iwe 
mu ijuru akaza muri iyi mburagasani y’isi kugira ngo kubwo imibereho ye yereke umuntu 
uburyo abasha kunesha ikigeragezo, bazarwanya inarijye maze bahitemo gufatanya 
imibabaro na Kristo. {IMN 161.4} 

Kubaha Imana ni itangiriro ry’ubwenge. Abanesha nk’uko Kristo yanesheje bazakenera 
guhora birinda ubwabo ibigeragezo bya Satani. Irari n’ibyifuzo bibi bikwiriye kurekwa 
kubwo kugengwa n’umutimanama umurikiwe n’umucyo, kugira ngo intekerezo ndetse 
n’ubushobozi bwo gushishoza bitungane, maze umuntu ashobore gutandukanya 
ubuhendanyi bw’ibikorwa bya Satani n’ubushobozi ndengakamere bw’Imana. Benshi 
bifuza kuzabona ibihembo biheruka no gutsinda bigenewe abazanesha, nyamara ntibashaka 
kwihanganira ibirushya, kwigomwa, no kwiyanga nk’uko Umucunguzi wabo yabigenje. 
Kumvira no gukomeza umuhati ni byo byonyine bizadushoboza gutsinda nk’uko Kristo 
yatsinze. jlMN 161.5} 

Imbaraga yo kugengwa n’irari izagaragaza ukurimbuka kwa benshi, nyamara kandi, iyo 
baza kuyitsinda, baba barabonye imbaraga y’umutimanama ibahesha intsinzi ku kigeragezo 
cyose cya Satani. Ariko ababaye imbata z’irari ntibazashyikira imico iboneye ya Gikristo. 
Gukomeza kugomera amategeko y’Imana mu gihe cy’imyaka ibihumbi bitandatu byazanye 
indwara, imibabaro, n’urupfu. Kandi uko turushaho kugenda dusatira iherezo ry’ibihe, ni ko 
ibigeragezo bya Satani byo kuroha umuntu mu kwirundumurira mu irari bizarushaho 
kongera imbaraga, kandi birusheho gukomerera umuntu kubitsinda. jlMN I62.I} 

[Inzira yo kwigomwa mu mirire ni yo nzira yo kugira amagara mazima — 473]. jlMN 
162.2} 

Isano Hagati y’Ingeso no Kwezwa 

245. Ntibyashobokera abantu kwishimira imigisha izanwa no kwezwa mu gihe babaswe no 
kwikunda n’umururumba. Bene nk’abo banihishwa n’umutwaro w’ubusembwa bitewe 
n’ingeso zabo mbi mu mirire n’iminywere, birwanya amategeko agenga imibereho 
n’amagara mazima. Benshi bacogoza ingingo zigize urwungano ngogozi rwabo kubwo 
kwemera kugengwa n’irari ryononekaye. Umubiri w’umuntu ufite ubushobozi butangaje 
bwo kurwanya ibiwubangamira, nyamara igihe ingeso mbi mu mirire n’iminywere zikomeje 
gusigasirwa amaherezo zicogoza imikorere yose y’umubiri. Bene aba bantu bacogoza 
imibiri yabo nibarebe ukuntu bari kumera, iyo baza gukurikiza amabwiriza yo kwirinda, 
bagateza imbere amagara yabo aho kuyangiza. Mu gukomeza kwimakaza irari n’ibyifuzo 
bibi, n’abiyita Abakristo ubwabo baba baremaza imikorere karemano y’imibiri yabo, maze 




bagaca intege ubushobozi bw’umubiri, ubwenge/intekerezo, n’umutimanama. Bamwe mu 
bagenza batyo bavuga ko bejejwe n’Imana, nyamara ibyo bibwira ni nko kubaka ku 
musenyi. ... {IMN 162.3} 

“Umwana yubaha se n’umugaragu akubaha shebuja, none niba ndi so mwanyubashye mute? 
Cyangwa se niba ndi shobuja, igitinyiro cyanjye kiri he mwa batambyi mwe, basuzugura 
izina ryanjye? Ni ko Uwiteka Nyiringabo abaza. Nyamara murabaza muti ‘Izina ryawe 
twarisuzuguye dute?’ Ni uko mwatuye ibyokurya bihumanye ku gieaniro cyanjye. Maze 
mukabaza muti ‘Twaguhumanishije iki?’ Mwavuze yuko ameza y’Uwiteka ari 
amanyagisuzuguriro. Kandi iyo mutambye impumyi, mugira ngo nta cyo bitwaye, n’iyo 
mutambye icumbagira n’irwaye na bwo ngo nta cyo bitwaye. Mbese bene iyo wayitura 
shobuja, aho yagushima cyangwa yakwemera kukwakira? Ni ko Uwiteka Nyiringabo abaza. 
Kandi muzana icyo munyaze ku maboko n’igicumbagira n’ikirwaye, ayo ni yo maturo 
muntura. Mbese ibyo muzana bene ibyo nabyakira? Ni ko Uwiteka abaza. (Malaki 1:6-8, 
13). jlMN 162.4} 

Nimureke twumvire iyi miburo no gucyahwa. Nubwo yabwirwaga Abisiraheli ba kera, 
natwe abana b’Imana aratureba muri iki gihe. Kandi dukwiriye no kwita ku magambo 
y’intumwa aduhamagarira, kubwo imbabazi z’Imana, gutanga imibiri yacu ho “ibitambo 
bizima, byera, bishimwa n’Imana.” Uko ni ko kwezwa nyakuri. Ntabwo ari ibyo ku rurimi 
gusa, amarangamutima, cyangwa amagambo, ahubwo ni imibereho ikwiriye kuturanga, 
ihame rizima, rigomba kuranga imibereho yacu ya buri munsi. Bisaba ko ingeso zacu mu 
mirire, iminywere, n’imyambarire biba ibyo kurinda imibiri yacu, intekerezo zacu, 
n’umutimanama by’ubuzima bwacu. Kugira ngo duhe Imana imibiri yacu itameze 
nk’ibitambo byononwe n’ingeso mbi, ahubwo “ibitambo bizima byera bishimwa n’Imana.” 
(Abaroma 12:1). jlMN 162.5} 

Ntihakagire umuntu n’umwe uvuga ko ari umwana w’Imana ngo akerense kandi ye kwita 
ku buzima bwiza bw’umubiri we, maze ngo ahangare avuge ko kutirinda atari icyaha, kandi 
ko ntacyo bitwara imibereho ye y’iby’umwuka. Hari isano ikomeye hagati y’umubiri na 
kamere y’iby’umwuka. {IMN 163.1} 

Gufata Icyemezo cyo Kumenyereza Imico 

255. Kurwanya irari bisaba gufata icyemezo ey’imbaraga z’imieo yawe. Abantu batagira 
ingano bananiwe gufata ieyo eyemezo bibazanira kurimbuka. Benshi mu bagabo n’abagore 
b’abanyantege nke, bakoreshwa ieyo umuntu ashaka, ba nyamujyiryanino, bananirwa kuba 
icyo Imana yifuza ko baba. Abatagifite imbaraga zo gufata icyemezo cyo kumenyereza 
imico yabo ntibashobora gutsinda urugamba rwa buri munsi rwo kwirwanya. Isi yuzuye 



abagabo n’abagore batwawe bikomeye n’irari, batirinda, boroshye mu bitekerezo, bikaba 
bibakomereye kuba Abakristo nyakuri. {IMN 163.2} 

Mbese ni iki Muganga mukuru w’Umumisiyoneri atubwira? Aragira ati, “Umuntu nashaka 
kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba we ankurikire.” (Matayo 16:24). Umurimo wa 
Satani ni uwo kugerageza abantu ngo bateze bagenzi babo ibigeragezo. Ararwana cyane ngo 
ashuke abantu bemere gukorana na we mu murimo we wo kurimbura. Akora uko ashoboye 
kose ngo abashore abantu mu kwirundumurira mu mururumba no mu binezeza bikabura 
umubiri kandi by’ubupfapfa bisenya umubiri w’umuntu, nyamara bikaba byamaganwa 
n’Ijambo ry’Imana. Ashaka ko abantu bajya mu ruhande rwe, bagakorana umurimo wo 
kurimbura ishusho y’Imana mu muntu. (IMN 163.3} 

Abantu benshi bafatwa mu mutego w’ibigeragezo bikomeye byo gukururwa 
n’ibinyabutware hamwe n’ibinyabushobozi. Kubwo kugirwa imbata zo kunezeza irari, 
baratwarwa bikomeye kandi bagasa nabi. ...“Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari 
insengero z’Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Kandi ntimuri 
abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza 
Imana.” (1 Abakorinto 6:19, 20). jlMN 163.4} 

Abahora biyumva mu mutima ko bagomba kurinda isano bafitanye n’Imana bazirinda 
gushyira mu nda zabo ibyokurya bigamije guhaza irari, nyamara bikagirira nabi ingingo 
zigize urwungano ngogozi. Ntibazica igikoresho cy’Imana bagerageza kwishimira ingeso 
mbi mu mirire, mu minywere, cyangwa mu myambarire. Bazahora bigengesereye cyane 
barinda imikorere y’umubiri wabo, biyumvisha ko bagomba kubikora kugira ngo babe 
abafatanyabikorwa n’Imana. Ishaka ko baba bataraga bakagira amagara mazima, bagahora 
bishimye, kandi ari ingirakamaro. Ariko kugira ngo bashobore kubigeraho, bagomba 
gushyira ubushake bwaho mu bw’Imana. (IMN 163.5} 

256. Ahantu hose uzahasanga ibigeragezo byo gukurikiza irari ry’umubiri, irari ry’amaso, 
no kwibona k’ubugingo. Gushyira mu bikorwa amahame no kugenzura bikomeye irari 
n’ibyifiizo bibi, mu Izina rya Yesu Umuneshi, ni byo byonyine bizashobora kuturinda 
tukagira ubuzima butekanye. jlMN 163.6} 

Ivugurura Ryicwa n’Ibidafite Umumaro 

257. Bamwe baravuga ngo, igihe hakoreshejwe imbaraga kugira ngo bahabwe umucyo kuri 
iyi ngingo [yo kureka gukoresha inzoga n’itabi]: nzagenda mbireka buhoro buhoro. Ariko 
Satani aseka bene ibi byemezo byabo. Aravuga ati, Aba ndabifitiye. Kuri iyi ngingo, aba nta 
bwoba mbafitiye. Ariko azi ko nta bubasha na buke afite ku muntu ugira ubutwari 
bw’umutimanama bwo guhakana akomeje agira ati “Oya”, igihe we yibwira ko yashuka 



abanyabyaha. Bene uwo muntu yitandukanyije no gukorana na Satani, kandi igihe cyose 
akomeje komatana na Yesu, aba afite umutekano. Aba yibereye aho ingabo z’abamarayika 
bo mu ijuru zimurindiye, zikamuha ubushobozi bwo gutsinda. {IMN 164.1} 

Irarika ry’Intumwa Petero 

258. Intumwa Petero yari asobanukiwe n’isano iri hagati y’ubugingo n’umubiri, maze n’ijwi 
rirenga atanga umuburo kuri bene se agira ati, “Bakundwa, ndabahugura ubwo muri 
abasuhuke n’abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry’umubiri ry’uburyo bwinshi rirwanya 
ubugingo.” (1 Petero 2:1). Benshi bafata aya magambo nk’umuburo ubwirwa gusa abatagira 
rutangira; ariko afite ubusobanuro bwagutse. Atubuza kwishimira irari mu mirire 
n’iminywere cyangwa ibyiflizo bibi kuko byica umubiri. Irari ribi ryose rihinduka iruba 
rikabije. Ubusanzwe twahawe irari ngo turikoreshe mu buryo bwiza, aho kugira ngo ribe 
igikoresho cy’urupfu bitewe no gukoreshwa nabi, bityo rigahinduka “uburyo bwo kurwanya 
ubugingo.” ... (IMN 164.2} 

Imbaraga y’ikigeragezo cyo kwemera kugengwa n’irari ibasha gupimirwa gusa ku 
mubabaro ukabije w’Umucunguzi wacu mu gihe kirekire yamaze yarigomwe kurya ari mu 
butayu. Yari asobanukiwe ko gushaka guhaza irari byangiza imbaraga z’ubushobozi 
bw’intekerezo za muntu, bikamubuza kugira ubushishozi bumushoboza gutandukanya 
ibyera n’ibyanduye. Adamu yatsinzwe no kwemera kugengwa n’irari; Kristo atsinda kubwo 
kwanga kugengwa n’irari. Kandi ibyiringiro byacu rukumbi byo gusubirana Edeni 
bishingiye ku kwitegeka. Niba gushimisha irari byari bikomereye cyane mwene muntu ku 
buryo kugira ngo rineshwe byarasabye Umwana w’Imana wavuye mu ijuru kwigomwa 
kurya mu gihe hafi cy’ibyumweru bitandatu kubwo umuntu, mbega ukuntu Umukristo 
agomba kubishyiraho umwete! Nyamara kandi, nubwo intambara yaba ikomeye ite, abasha 
gutsinda. Kubwo gufashwa n’iyo mbaraga mvajuru yihanganiye ibigeragezo birenze Satani 
yashoboye gukoresha, umuntu na we ashobora gutsinda mu rugamba arwana n’ikibi, maze 
ku iherezo akazambara ikamba ryo gutsinda mu bwami bw’Imana. {IMN 164.3} 

Kubwo Ubushobozi bw’Ubushake n’Ubuntu bw’Imana 

259. Satani agenzura intekerezo n’impagarike yacu yose akoresheje irari. Ibihumbi 
by’abantu bagombye kuba bakiriho ubu bagiye mu bituro bakenyutse bitewe no gutanga 
imbaraga zabo zikaba ibitambo by’umururumba utewe n’irari, baba bazimije ubushobozi 
bwabo bw’umubiri, ubw’ubwenge, n’ubw’umutimanama. Ni ngombwa kandi birakwiriye 
ku bantu bariho muri iki gihe kurusha cyane abo mu gihe cyahise ko bakoresha imbaraga 
z’ubushake, babishobojwe n’ubuntu bw’Imana, kugira ngo barwane kigabo birinda 
ibigeragezo bya Satani, maze batsinde umururumba uko waba ungana kose uteza irari ribi. 



Ikibabaje ariko ni uko abantu b’iki gihe bafite imbaraga nke zo kwitegeka kurutwa n’abo 
mu gihe cyashize. {IMN 164.4} 

260. Hariho bake gusa bafite imbaraga z’umutimanama zo kwirinda ikigeragezo, 
by’umwihariko ikigeragezo cy’irari, kandi bakaba babasha kwitegeka. Ku bandi, bibabera 
ikigeragezo gikomeye bumva batashobora kwihanganira igihe babona abandi barya ifunguro 
rya gatatu; maze bagatekereza ko bashonje, igihe ibyo biba bituruka ku marangamutima 
adatewe n’uko igifli gishonje, ahubwo ari icyifuzo giturutse mu ntekerezo zitamenyerejwe 
gukomera ku mahame kandi ngo zibe zaratojwe kwiyanga. Imbaraga zo kwitegeka no 
kwirinda ntizikwiriye n’umwanya na muto gucogozwa ngo zicibwe intege. Pawulo, 
intumwa ku Banyamahanga, aragira ati, “Ahubwo mbabaza umubiri wanjye nywukoza 
uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe” 
(I Abakorinto 9:27). jlMN 164.5} 

Abadashobora kunesha mu tuntu duto ntibazabasha kubona ubushobozi bwo guhagarara 
bashikamye imbere y’ibigeragezo bikomeye. {IMN 165.1} 

261. Nyabuneka nimwite cyane ku mirire yanyu. Nimugenzure ingaruka z’imirire 
mukoresha. Nimwimenyereze kwitegeka. Nimurwanye irari mukoresheje umutimanama 
wanyu. Ntimugahohotere na rimwe igifu mugiha ibyokurya birengeje urugero, kandi 
ntimukigomwe ibyokurya byuzuye intungamubiri, bitunganye kandi umubiri ukeneye. 
{IMN 165.2} 

262. Mu mibanire yanyu n’abatizera, ntimugatatire amahame y’ukuri. Igihe babararitse ku 
meza yabo, mujye mwirinda mu mirire, kandi murye gusa ibyokurya bidateza ibibazo 
intekerezo. Mujye mwirinda kugwa mu mutego wo kutirinda. Ntimushobora gucogoza 
imbaraga zanyu z’ubwenge n’iz’umubiri muramutse mubaye abantu bashishoza mu 
by’umwuka. Murinde intekerezo n’umwuka wanyu ku buryo biba byiteguye kwakira ukuri 
kw’ingenzi ko mu Ijambo ry’Imana iba ishaka kubagezaho. {IMN 165.3} 

Ikibazo cyo Kugira Ubutwari bw’Umutimanama 

263. Bamwe muri mwe bumva bifliza ko hagira umuntu ubabwira ingano y’ibyokurya 
bagomba kurya. Ariko ibyo si ngombwa. Tugomba kugira ahantu umutimanama 
n’iyobokamana bituyobora. Tugomba kwirinda gukabya mu bintu byose, kubera ko ikamba 
ritangirika n’ubutunzi butagereranywa bwo kuzaragwa ijuru byadushyizwe imbere. Ndifuza 
kubwira bene data na bashiki banjye ko kubwanjye mbona ko bikwiriye gufata icyemezo 
cy’ubutwari bw’umutimanama kikayobora imibereho yanjye. Murya byinshi mugakabya 
kandi mugatangira kwicuza icyatumye mubikora, nyamara mugakomeza gutekereza ku byo 
muzongera kurya no kunywa. Nimugerageze kurya ibikwiriye kandi byiza maze mukomeze 



kumva mufite intekerezo zigendanye n’ubushake mvajum mudafite igishinja 
cy’umutimanama. Ntitwizera ko ibigeragezo bishobora gukurwaho ku muntu wese, yaba 
umwana muto cyangwa umuntu mukuru. Twese dufite umgamba tugomba kurwana, kandi 
tugomba guhagarara dushikamye tugahangana n’ibigeragezo bya Satani. Kandi tugomba 
kumenya ko dufite ububasha bwo kubigeraho. {IMN 165.4} 

264. Nahawe ubutumwa ngomba kubagezaho: Mujye murya ku bihe bidahinduka. lyo 
mugize akamenyero kabi mu mirire, muba mutegurira imibiri yanyu imibabaro y’ahazaza. 
Si byiza igihe cyose kwemerera ababararikira gusangira amafunguro, nubwo baba ari abo 
muhuje kwizera cyangwa ari inshuti zanyu, baba bumva bishimira kubategurira amoko 
anyuranye y’ibyokurya. Muzi yuko umubiri wanyu usanzwe ufata amafunguro abiri 
cyangwa atatu gusa ku munsi ntibigirire nabi ingingo z’urwungano ngogozi. Igihe 
muraritswe n’undi muntu kujya guflingura, mujye mwirinda amoko menshi y’ibyokurya 
uwabararitse yateguye ku meza imbere yanyu. Ibi mugomba kubikora niba mushaka kuba 
abarinzi bakiranuka. Igihe ibyokurya bishyizwe imbere yacu, nyamara twaba tubiriye bikaba 
byateza ingingo z’igogora gukora bidasanzwe amasaha menshi, niba duhisemo kubirya 
ntitugomba gushyira ingaruka ku babiduhaye. Imana iba itegereje ko duhitamo ubwacu 
kurya ibyokurya gusa bitateza akaga ingingo zacu z’igogora. {IMN 165.5} 

[Umubiri ukwiriye kugengwa n’intekerezo — 35] {IMN 166.1} 

[Gutoza hakiri kare irari — 346, 353] {IMN 166.2} 

[Irari rigomba gukumiranwa umwete n’imbaraga — 65] {IMN 166.3} 

[Isengesho ryo gukiza umubiri risenzwe n’abatirinda — 29] {IMN 166.4} 

[Ingaruka z’umururumba ku mbaraga no kuba ingirakamaro — 72] {IMN 166.5} 

Kubonera Intsinzi muri Kristo 

265. Kristo yarwanye urugamba ku byerekeranye n’irari, kandi ararunesha. Natwe kandi 
tubasha kunesha tubishobojwe n’imbaraga dukura kuri We. Ni nde uzinjira anyuze mu 
marembo y’umurwa? Si abavuga ko badashobora gutsinda imbaraga y’irari. Kristo yatsinze 
ubushobozi bw’uwari kuduheza mu bubata; Nubwo yaciwe intege n’igihe kirekire cyo 
kwiyiriza ubusa iminsi mirongo ine, yahagaze ashikamye imbere y’ibigeragezo, maze 
yerekana ko natwe tutabasha kwiheba. Nzi neza yuko tutabasha kubona intsinzi turi 
twenyine; ndetse n’uburyo dukwiriye kuba abantu bashima kandi bishimira ko Umukiza 
wacu ari muzima, akaba yiteguye kandi afite ubushake bwo kudutabara! {IMN 166.6} 



266. Buri wewe abasha kugira imibereho iboneye kandi y’icyubahiro, imibereho yo gutsinda 
irari n’ibyiflizo bibi, niba yemera guhuza intege nke n’ubushake bwe bwa kimuntu hamwe 
n’ubushobozi ndengakamere ndetse n’ubushake bw’Imana. {IMN 166.7} 



IGICE CYA 9 - KURYA KU BIHE BIDAHINDUKA 


UMUGABANE WA I: UMUBARE W’AMAFUNGURO 
Igifu Gikeneye Ikiruhuko 

267. Igifu kigomba kwitabwaho bikomeye. Ntikigomba gukomeza gukoreshwa 
ubutamhuka. Uru rugingo mnanizwa kandi mhohoterwa bikabije mujye munyuzamo 
mumhe amahoro n’umutuzo n’ikimhuko. Nyuma y’uko igifli kirangije umurimo w’igogora 
ry’amafunguro ya mbere, ntimukongere kugiha undi murimo wo kukiremereza ngo 
mukivutse amahirwe yo kumhuka, na mbere y’uko umubiri ukora umutobe ufasha igifli ngo 
gishobore kwita ku bindi byokurya kiri bwakire. Nibura hakwiriye gushira amasaha atanu 
hagati ya buri funguro, kandi mujye muzirikana igihe eyose ko mubaye mubigerageje, 
muzasanga ko amafunguro abiri ariyo meza kurusha amafunguro atatu ku munsi. {IMN 
167.1} 

Mujye Murya Ifunguro rya Mugitondo Rihagije 

268. Abantu benshi bafite akamenyero ko gufata ifunguro rya mugitondo ridahagije. 
Nyamara ubu si uburyo bwiza bwo kwita ku gifli. Mu gihe cy’ifimguro rya mugitondo, igifli 
kiba kimeze neza ku buryo kiba cyiteguye kwakira ibyokurya bihagije kumsha ibya ku 
manywa cyangwa ibya nimugoroba. Ni ikosa kugira akamenyero ko kurya ibyokurya bike 
mugitondo hanyuma ukarya byinshi ku manywa. Nimutegure ifunguro ryanyu rya 
mugitondo ribe ibyokurya byuzuye byenda kuba nk’ibihagije umubiri uwo munsi. {IMN 
167.2} 

Gutinda Gufata Amafunguro ya Nimugoroba 

269. Gutinda gufata ibyokurya bya nimugoroba bimerera nabi by’umwihariko abantu bafite 
akamenyero ko kuba ahantu hamwe. Ibyo biteza amakuba ariyo ntandaro akenshi 
y’uburwayi bugeza ku mpfli. {IMN 167.3} 

Inshuro nyinshi, intege nke zitera umuntu kumva ashaka ibyokurya mbere yo kuryama 
zitumka ku kuba ingingo z’urwungano ngogozi zakoreshejwe bikabije ku manywa. Nyuma 
yo gufata ifunguro rimwe, ingingo zigize urwungano ngogozi ziba zikeneye ikimhuko. 
Nibura amasaha atanu cyangwa atandatu ni yo akwiriye kuba hagati y’amafunguro yombi. 
Kandi abantu benshi babigerageje bazasanga ko amafunguro abiri ku munsi ariyo meza 
kumta amafunguro atatu. {IMN 167.4} 

270. Abantu benshi bafashe akamenyero kabi ko kurya bagahita bajya kuryama. Bashobora 
kuba bafashe amafunguro atatu asanzwe, nyamara bagakomeza kumva bananiwe, bikabatera 
kumva bagifite igisa nk’inzara, bityo bigatuma barya ku nshuro ya kane. Uko bakomeza 



kwimenyereza iyo migenzereze mibi, ihinduka ingeso, maze bagasigara bumva ko 
badashobora kuryama batariye. Inshuro nyinshi, uku kwiyumvamo umunaniro bituruka ku 
kuba ingingo zigize urwungano ngogozi ziba zakoreshejwe bikabije ku manywa umuntu 
aryagagura kandi arya ibyokurya bidatunganye kandi byinshi. Izo ngingo rero zigize 
urwungano ngogozi ziba zaremerejwe zigeraho zikaruha, maze zigakenera igihe gihagije 
cyo kuruhuka kugira ngo zigarure imbaraga n’ubuyanja. Ifunguro rya kabiri ntirigomba 
rwose gufatwa igihe igifu kitabonye igihe gihagije cyo kuruhuka umurimo wo kugogora 
ibyokurya by’ifunguro rya mbere. Niba umuntu ahisemo gufata ifunguro rya gatatu, 
rikwiriye kuba ryoroheje, kandi akarifata hasigaye amasaha menshi mbere yo kujya 
kuryama. {IMN 167.5} 

Nyamara kuri benshi, iyo bamaze kunaniza igifu, kirababara kigataka ariko ntibagirire 
umunaniro wacyo ngo bakiruhure. Barakomeza bakakidudira ibindi byokurya, bikongera 
gukoresha na none ingingo z’urwungano ngogozi, bikaziteza gukora no mu masaha ya 
nijoro. Ibitotsi bya bene aba bantu usanga akenshi bigenda birogowa no kurotaguzwa 
n’inzozi mbi, maze mugitondo bakabyuka bataruhutse bihagije. Bumva umunaniro mu 
mubiri ugendana no kumva badafite ipfa ry’ibyokurya. Umubiri wose wumva watakaje 
imbaraga zawo. Mu gihe gito ingingo z’igogora zicika intege kuko ziba zitabonye umwanya 
wo kuruhuka nk’uko bisanzwe. Aba bantu bahura n’uburwayi bwo kubabara mu nda gutewe 
n’igogora ribi [dyspepsia], maze bakibaza icyabateye kumererwa gutyo. Nyamara baba 
basaruye ingaruka z’icyo bikururiye. lyo bene iyi migirire ikomeje igihe kirekire, ubuzima 
burangirika bikomeye. Amaraso arahumana, uruhu rugahinduka umuhondo, kandi akenshi 
rukazana ibibyimba. Akenshi muzumva bene abo bantu batakishwa n’ibyo bibazo, hamwe 
no kuribwa ahagana mu gifli. Ndetse n’igihe bari mu kazi, biba ngombwa ko baba bakaretse 
bakaruhuka bitewe n’igifli kiba cyananiwe cyane. Bamera nk’abadashobora gusobanura 
impamvu y’icyo kibazo, kuko igihe ubu buribwe bushize, basa nk’abafite amagara mazima. 
jlMN 168.1} 

Impamvu n’Umuti w’Uko Kwiyumva Ucitse Intege 

Abahinduranya gahunda yo kurya gatatu ku munsi bagatangira kujya barya kabiri babanza 
kumva bibaremereye cyane cyangwa bakumva umubiri wagize intege nke, cyane cyane 
igihe bigeze ku masaha bamenyereye gufatira ifunguro rya gatatu. Ariko iyo bakomeje 
kwihangana mu gihe gito, uko kumva umubiri ufite intege nke birashira. jlMN 168.2} 

Igihe tugiye kuryama ngo dusinzire, igifu gikwiriye kuba cyarangije gukora umurimo 
wacyo, kugira ngo cyishimire kuruhuka, kimwe n’indi migabane y’umubiri. Umurimo 
w’igogora ntukwiriye gukomeza gukorwa mu gihe cyose cy’amasaha yo gusinzira. Nyuma 
y’uko igifii kiba cyaremerejwe bikabije kirangiza umurimo wacyo, kigwa agacuho, ibyo 



bigatuma umubiri ucika intege. Aha rero ni ho benshi bibeshya, maze bakibwira ko umubiri 
ukeneye ibyokurya byo kuwongerera imbaraga, maze aho guha umwanya igufu ngo 
kiruhuke, barongera bakagishyiramo ibyokurya, bimera nk’ibigabanyije za ntege nke mu 
kanya runaka. Uko umuntu yumva akwiriye guhaza iryo pfa ry’ibyokurya, ni ko rirushaho 
kwiyongera. Uku gueika intege akenshi guterwa no kurya inyama, eyangwa kugaterwa no 
kuryagagura hamwe no kurya byinshi eyane. Igifu kigeza aho kikananirwa bitewe no 
guhozwa ku murimo, eyane eyane umurimo wo kugogora ibyokurya bitamerera neza 
umubiri. Bitewe no kubura akanya ko kuruhuka, ingingo zigize urwungano ngogozi 
zihinduka inyantege nke, bityo zikumva zaguye agaeuho, maze umuntu akumva akeneye 
kurya. Umuti wabyo ni ukurya bikeya no kwirinda kuryagagura, kandi umuntu akanyurwa 
no kurya indyo yuzuye kandi iboneye, akarya amafunguro abiri eyangwa bikabije atatu ku 
munsi. Igifli kigomba kugira ibihe bidahinduka byo gukora umurimo wacyo n’uwo 
kuruhuka; bityo kuryagagura no kwica amasaha yo kuriraho ni ukugomera bikabije 
amategeko agenga ubuzima bwiza. Igihe igifu gishyizwe ku kamenyero kadahinduka, kandi 
kikabona ibyokurya biboneye, kizagenda gikira buhuro buhoro. {IMN 168.3} 

271. Igifii kibasha gutozwa kwifliza kurya n’inshuro umunani ku munsi, maze kikumva 
kigize intege nke kikamera nk’igishonje igihe kitabonye ibyokurya. Ariko iyi si impamvu 
igomba gutuma habaho kuryagagura. jlMN 169.1} 

[Kubyukana umwuka mubi n’ururimi rwuzuyeho imyanda — 245] jlMN 169.2} 

Gahunda y’Amafunguro Abiri 

272. Inshuro nyinshi, amafunguro abiri ku munsi aba ingenzi kurusha amafunguro atatu. lyo 
umuntu afashe ifunguro rya nimugoroba hakiri kare, bibangamira igogora ry’ibyokurya bya 
ku manywa. Igihe rifashwe bitinze, igogora ntirishobora gukorwa mbere yo kuryama; 
ribangamira ibitotsi. Bityo, igifu ntigishobora kuruhuka uko bikwiriye, ibitotsi 
birabangamirwa, ubwonko n’imyakura bikaruha, maze ibyokurya bya mugitondo bikaribwa 
umuntu atabifitiye ipfa, bityo umubiri wose ukumva utaruhutse kandi ukaba utiteguye 
gukora akazi k’umunsi mushya. {IMN 169.3} 

[Gahunda yo kugaburira abana amafunguro abiri — 343, 344] {IMN 169.4} 

273. Ingeso yo gufata amafunguro abiri ku munsi akenshi igirira umumaro mwinshi 
ubuzima; na none bitewe n’impamvu runaka, abantu bamwe babasha gukenera iflinguro rya 
gatatu. Nyamara igihe bibaye ngombwa ko iri funguro rifatwa, rikwiriye kuba rigizwe 
n’ibyokurya byoroshye cyane, ibyokurya byoroheye eyane igogora. Imigati ihiye neza, 
eyangwa ibisuguti, imbuto, eyangwa ieyayi eyo mu binyampeke, ni ibyokurya byiza 
biberanye n’ifunguro rya nimugoroba. {IMN 169.5} 



274. Abantu benshi bumva baguwe neza eyane mu mubiri iyo bariye kabiri ku munsi 
kurusha igihe bariye gatatu. Abandi, bitewe n’ibibazo by’imibiri yabo, bakenera ifunguro 
rya nimugoroba, ariko bene iri funguro rigomba kuba ryoroshye eyane. Ntihakagire umuntu 
ushaka kubera abantu bose urugero rwo kureberwaho ngo bagenze nka we. {IMN 169.6} 

Ntimukavutse na gato igifu ibyo gikeneye kubwo ubuzima bwiza, kandi ntimukagihe 
umutwaro kidashoboye kwikorera. Mwimenyereze kwitegeka. Mugabanye irari mu mirire; 
mureke ritegekwe n’intekerezo. Ntimukihe umutwaro wo kuzuza ameza ibyokurya 
bitaboneye igihe mubonye abashyitsi. Mujye muhangayikwa n’ubuzima bwiza 
bw’umuryango wanyu hamwe n’ingaruka imirire yanyu izagira ku bana banyu, kimwe 
n’akamenyero n’uburyohe abashyitsi banyu bagomba kwishimira. (IMN 169.7} 

275. Kuri bamwe, ni ikigeragezo kitoroshye ndetse batabasha kwihanganira kubona abandi 
bafata ifunguro rya gatatu, maze bakumva bibateye kugira inzara, mu gihe ibyo biba 
bidaturutse mu gifu ahubwo biturutse mu ntekerezo (mu mutwe), zitamenyerejwe gufata 
ibyemezo kandi ngo zitozwe kwihangana no kwitegeka. jlMN 169.8} 

[Ibigendanye n’ibi, reba inama ya 260] {IMN 169.9} 

Nk’Umuti w’Uburakari no Kudatuza 

276. Imyifatire ya Mwenedata H ntiyabaye uko ikwiriye kuba. Ibyo akunda n’ibyo adakunda 
byamugizeho imbaraga kandi ntiyarinze amarangamutima ye ngo akomeze gutegekwa 
n’umutimanama. Mwenedata H, ubuzima bwawe bwangijwe bikomeye n’ingeso yawe yo 
kurya birenze urugero, hamwe no kurya mu bihe bidakwiriye. Ibi byateye umuvuduka 
w’amaraso menshi mu bwonko, bituma intekerezo zivanga, maze ntiwaba ukibasha 
kwigenzura. Umeze nk’umuntu w’igishushungwe. Uba ukora hirya no hino, ukarakara vuba, 
kandi ukabona ibintu mu buryo bwo gukabya kandi bubi. Ubuzima bwawe bukeneye 
imyitozo ngororangingo myinshi yo hanze, kandi ukajya wirinda mu mirire yawe. 
Ntukwiriye kurya inshuro zirenze ebyiri ku munsi; igihe wumva ko ukeneye byanze bikunze 
ibyokurya bya nimugoroba, ujye ufata igikombe cy’amazi akonje, hanyuma uzumva 
umerewe neza mu gitondo bitewe n’uko wigomwe kurya. {IMN 169.10} 

Nta Wukwiriye Gutegekerwa Kureka Ifunguro rya Gatatu 

277. Ku kibazo cyerekeranye n’imirire, ni ngombwa ko cyitabwaho cyane ku buryo 
hakoreshwa ubwenge butuma nta muntu ugomba gushyirwaho agahato. Birakwiriye 
kwereka abantu akamaro ko gufata amafunguro abiri ku munsi aho gufata atatu, nyamara 
ibi ntibigomba kubera abantu itegeko. Nta muntu n’umwe ukorana n’ibigo by’ubuzima 
ukwiriye gutegekwa gukoresha gahunda y’imirire y’amafunguro abiri ku munsi. 
Kubyiyumvisha ukabyemera biruta kubishyiramo imbaraga... {IMN 170.1} 



Iminsi iragenda yihuta, kandi iki ni cyo gihe cyiza cyo kwereka abantu iki kibazo. Uko 
iminsi yihuta, birakwiriye gufata amafunguro ya kumanywa igihe kigiyeyo gato, bityo 
ntidukenere kumva ko tugomba gufata ifunguro rya gatatu. {IMN 170.2} 

278. Ku byerekeranye n’ifunguro rya gatatu, ntimukagire uwo mutegekera gufata 
amafunguro abiri. Bamwe bazumva baguwe neza gufata amafunguro atatu yoroshye, kuko 
igihe bihambiriye ku mafunguro abiri gusa, bizarushya kwihanganira iyo mpinduka. jlMN 
170.3} 

[Kureka ifunguro rya gatatu bibasha kumerera nabi abakora mu bitaro — 424] jlMN 170.4} 

Ntibigomba kuba Ikigeragezo 

279. Mfata amafimguro abiri ku munsi. Ariko sinibwira ko umubare w’amafimguro 
ukwiriye kubera abantu ikigeragezo. Niba hari abumva gufata amafunguro atatu bigwa neza 
imibiri yabo, birakwiriye ko bafata amafunguro atatu. Jye nahisemo amafunguro abiri. Mu 
myaka mirongo itatu n’itanu ishize nakoresheje gahunda y’amafunguro abiri. {IMN 170.5} 

Ingaruka zo Kwibazaho Bitewe na Gahunda yo Gukoresha Amafunguro Abiri mu Bigo 
by’Amashuri 

280. Abantu benshi basanga ko ikibazo cy’imirire bamwe bacyumva mu buryo bwo 
gukabya. Ibihe abanyeshuri bahuza imbaraga z’umubiri n’iz’ubwenge nk’uko bigenda mu 
mashuri nka (Avondale), nta gushidikanya ko ikibazo cyo gukoresha ifunguro rya gatatu 
kiba kitagomba kugibwaho impaka. Nta muntu rero ugomba kumva akomerekejwe. 
Abakomeza kwiyumvisha ko bakeneye gukoresha amafunguro abiri ntibakwiriye guhindura 
akamenyero kabo. ... {IMN 170.6} 

Kuba bamwe mu barimu n’abanyeshuri bakoresha amahirwe bafite bakarira mu byumba 
byabo, ibyo ntibizanira ubuzima kumererwa neza. Gutegura amafunguro bikwiriye gukorwa 
mu buryo bwo kuzuzanya kw’ibikorwa. Niba abakurikiza gahunda y’amafunguro abiri 
babona ko ku ifunguro rya kabiri bagomba kurya byinshi cyane ngo barihiremo n’ibyo bari 
kurya ku ifunguro rya gatatu, bazaba bahemukira ingingo zabo z’urwungano ngogozi. 
Abanyeshuri bakwiriye guhabwa ifunguro rya gatatu, ryateguwe ritarimo imboga, rigizwe 
n’ibyokurya bitunganye kandi byoroheje, nk’imbuto n’umugati. {IMN 170.7} 

[Ku bagabura amafunguro abiri arakwiriye mu kugira ubuzima bwiza bw’umubiri 
n’umwuka — 277] {IMN 171.1} 

[Gahunda y’amafunguro abiri nk’uko yakurikizwaga na Ellen G. White — Reba Umugereka 
1 :4, 5, 20, 22, 23] {IMN 171.2} 



[Ameza ya Ellen G. White yategurwaga inshuro ebyiri ku munsi — Reba Umugereka 1 :27]. 
{IMN 171.3} 



UMUGABANE WA II — KURYAGAGURA 


Akamaro ko Kurya ku Bihe Bidahinduka 

281. Nyuma yo kurya ibyokurya ku masaha asanzwe, igifu gikwiriye guhabwa ikiruhuko 
kingana n’amasaha atanu. Nta cyokurya na gito gikwiriye gushyirwa mu gifli kugeza igihe 
cyo gufata ifunguro rikurikiyeho. Muri icyo gihe, igifu kiba gikora umurimo wacyo, 
cyarangiza kikaba noneho cyiteguye kwakira ibindi byokurya. {IMN 171.4} 

Nta mpamvu n’imwe igomba gutuma habaho guhindagura amasaha yo gufata amafunguro. 
Niba ibyokurya bya kumanywa bifashwe isaha imwe cyangwa abiri mbere y’igihe gisanzwe, 
igifu kiraba kitaritegura kwakira uwo mutwaro mushya. Kiba kitararangiza igogora 
ry’ibyokurya byabanje, bityo kikaba kidafite imbaraga zihagije zo gukora umurimo mushya. 
Bityo imikorere y’umubiri wose ikaba iremerejwe. {IMN 171.5} 

Na none kandi amafunguro ntakwiriye gufatwa bitinzeho isaha cyangwa amasaha abiri, 
kugira ngo dukunde dusohoze gahunda runaka, cyangwa turangize akazi turimo gukora. 
Igifu gikenera ibyokurya ku masaha cyamenyereye kuyafatira. lyo icyo gihe gitindijwe, 
imbaraga z’umubiri ziragabanyuka, zikaza kugeza aho zikendereye maze ipfa ry’ibyokurya 
rikayoyoka. lyo ibyokurya biriwe icyo gihe, igifu ntikiba kikibashije kubigogora neza uko 
bikwiriye. Ibyokurya ntibishobora guhindurwamo amaraso meza afitiye umubiri akamaro. 
{IMN 171.6} 

lyaba abantu baryaga ibyokurya ku bihe bidahinduka, bakirinda kuryagagura, baba biteguye 
gufata amafunguro bumva ko bayasonzeye, kandi bakanezezwa no kurya ibyokurya bigiye 
kugirira akamaro umubiri watakaje imbaraga mu kazi bakoze. {IMN 171.7} 

282. Kurya ku bihe bidahinduka bifite akamaro gakomeye. Buri funguro rikwiriye kugira 
igihe cyaryo kizwi. Muri icyo gihe, buri wese akwiriye kurya ibyo umubiri ukeneye, akirinda 
gufata ibirenze urugero byagira ingaruka ku ifunguro rikurikiyeho. Hariho benshi 
bimenyereje kurya mu gihe umubiri utabikeneye, mu bihe bihindagurika, kandi 
bakaryagagura, bitewe n’uko batagira imbaraga zihagije zo kwitegeka. Igihe bamwe bari 
mu ngendo, usanga barya icyo babonye cyose mu nzira. Ibi byangiza cyane umubiri. lyaba 
abagenzi bimenyerezaga kurya ku bihe bidahinduka ibyokurya byoroheje kandi bifite 
intungamubiri, ntibagenda bafite umururumba w’icyo babonye cyose, kandi ngo bagire 
ububabare cyane butewe n’uburwayi mu rugendo. {IMN 171.8} 

283. Kurya ku gihe kidahinduka bikwiriye kubahirizwa mu buryo bwitondewe. Nta kintu 
gikwiriye kuribwa hagati y’ifimguro n’irindi (kuryagagura), byaba ibiryohereye nka bombo, 
keke, ...byaba ubunyobwa, imbuto, cyangwa ibyokurya ibyo aribyo byose. Kuryagagura 
byica imbaraga y’ubuzima bwiza bw’ingingo z’igogora, bikagera no ku buzima ndetse 



bikabuza umuntu kugubwa neza muri msange. lyo abana baje ku meza, ntibishimira 
ibyokurya bibafitiye akamaro, bagirira umumrumba ibidafitiye akamaro umubiri wabo. 
{IMN 171.9} 

284. Muri uyu muryango, nta gahunda nyakuri bagize yo gueunga imirire; bagiye barangwa 
no kurya ku bihe bihindagurika. Bagombaga kugira ibihe bizwi kuri buri funguro, kandi 
bagategura ibyokurya byabo mu buryo bworoheje, kandi bitagira ibinure. Bari bakwiriye 
ahubwo gukoresha imbaraga kugira ngo bategure ibyokurya bikungahaye ku ntungamubiri, 
bituma umubiri umererwa neza, kandi bitera ipfa. Muri uwo muryango, kimwe ndetse no 
mu yindi miryango myinshi, bashaka kwereka abashyitsi ibyuzuye ku meza yabo. Bategura 
ibisorori byinshi kandi akenshi ugasanga byuzuyemo ibyokurya bikungahaye ku binure, 
kugira ngo abieaye ku meza bifuze kurya birenze urugero. Nyamara igihe nta bashyitsi 
bahari hakabaho impinduka imeze nko kwisuzugura mu gutegura amafunguro azanwa ku 
meza. Aya mafunguro aba ari nkene, abuze intungamubiri. Aboneka nk’adafite umumaro, 
“ayo twikoreshereza twebwe gusa mu rugo.” Bene ibyo byokurya biribwa vuba, kandi 
bikaribwa hatitawe ku gihe gikwiriye eyo gufatiraho amafunguro. Buri wese ugize uwo 
muryango yagiye akomeretswa n’imikoreshereze y’ayo mafunguro. Ni icyaha kuri bashiki 
bacu gutegurira abashyitsi bene ayo mafunguro akomeye atyo, maze barangiza bagategurira 
imiryango yabo ibyokurya bidafashije kandi bidafitiye akamaro umubiri. jlMN 172.1} 

285. Natangajwe no kumenya ko, hejuru y’umucyo wose watanzwe kuri iyi ngingo, abantu 
benshi bakomeje kuryagagura! Ntimukwiriye na gato kugira ikintu na gito mushyira mu 
kanwa hagati y’amafunguro asanzwe. Mujye murya icyo mugomba kurya cyose, ariko 
mukirye mu gihe gikwiriye cy’ifunguro, hanyuma mutegereze igihe cy’irindi fiinguro. 
jlMN 172.2} 

286. Abantu benshi birengagiza umucyo n’ubumenyi maze bakemera gutamba amahame 
kugira ngo bahaze irari ryabo. Barya mu gihe umubiri udakeneye ibyokurya, kandi bakarya 
mu bihe bitandukanye (bakaryagagura), bitewe no kutagira umutimanama ubahanira 
kwirinda kubogamira ku byifuzo byabo. Bityo igifu kikahababarira, kikivumbagatanya, 
hagakurikiraho uburwayi. Kurya ku bihe bidahinduka ni ikintu cy’ingenzi cyane ku buzima 
bwiza bw’umubiri n’intekerezo ziri hamwe. Nta kintu na gito gikwiriye gushyirwa mu 
kanwa hagati y’amafunguro asanzwe. (IMN 172.3} 

287. Kandi uwarwaye indwara y’igugara yayitewe bitewe no kutubahiriza gahunda yo kurira 
ku bihe bidahinduka. Aho kubahiriza ibihe bidahinduka mu mirire, yemeye kubatwa n’irari 
mu mirire, maze arangwa n’ingeso yo kuryagagura. {IMN 172.4} 

288. Abana ntibakunze kwigishwa akamaro ko kumenya igihe, uburyo n’ibyo bakwiriye 
kurya. Babemerera kwirira uko bishakiye kandi bakishyira bakizana, bakarya igihe cyose. 



bakarya amatunda uko bayabonye imbere yabo, kandi bakayaryana na za gato, keke, 
ibisuguti, umugati na za marigarine, n’ibindi biryohereye bahorera buri gihe, maze 
bikabahindura abanyamururumba n’abarwayi b’igugara. Ingingo zigize urwungano 
ngogozi, zihinduka nk’urusyo ruhora rusya, maze zigacogora, bigatuma ubwonko bukoresha 
imbaraga nyinshi kugira ngo zunganire igifli mu murimo w’inyongera kiba cyahawe, maze 
imbaraga z’ubwenge zigacogora. Ukwikabura kudasanzwe kw’imbaraga z’umubiri no 
gucogora kwazo kubatera uburakari, ntibagire ikibatangira (kutihangana), bakikoresha ibyo 
bishakiye, kandi bakagira inabi. {IMN 172.5} 

[Akamaro ko kumenyereza abana kurira igihe — 343, 344, 345, 346, 348]. jlMN 172.6} 

289. Ababyeyi benshi, aho kwita ku nshingano yabo yo guhora bigisha abana babo ingeso 
yo kwigomwa, no kubigisha uburyo bwiza bwo gukoresha imigisha yose y’Imana, bemerera 
abana kurya no kunywa uko bishakiye n’igihe bishakiye. Igihe hatabayeho gukoresha 
uburyo bwiza bwo guhagarika irari no kwikunda, bizagenda birushaho kongera imbaraga no 
gukomera mu mubiri. jlMN 173.1} 

[Ibigendana n’ibi wabisanga ku ngingo ya 347]. {IMN 173.2} 

290. Ni ikintu cyabaye akamenyero ku bantu benshi b’iyi si kurya inshuro eshatu ku munsi, 
kandi bakaba baramenyereye no kuryagagura hagati y’ibihe by’amafunguro. Hanyuma 
kandi ifunguro rya nyuma bakarifata riremereye, kandi bakarirya bahita baryama. Ibi 
binyuranye na gahunda isanzwe : ibyokurya byinshi ntibigomba kuribwa ku mugoroba. Aba 
bantu baramutse bahinduye akamenyero, maze bakimenyereza kurya amafunguro abiri ku 
munsi, bakirinda kuryagagura, naho ryaba itunda rya pome, umuneke cyangwa irindi tunda, 
bazabona ingaruka igihe umuntu agiye kurya akumva afite ipfa ryabyo, kandi ubuzima 
bukarushaho kuba bwiza. {IMN 173.3} 

291. Mu gihe cy’ingendo, abantu benshi usanga bagenda barya ikibonetse cyose. Uyu ni 
umuco mubi rwose. Inyamaswa zitagira ubwenge kandi zidakeneye ubumenyi ni zo 
zishobora kugenza gutyo ntibigire ingaruka kuri zo, ariko ibi ntibikwiriye kuranga abantu 
batekereza, bafite ubwenge bakwiriye gukoresha bakorera Imana n’abantu. {IMN 173.4} 

292. Ibyokurya byinshi bikabije, hamwe n’ibyokurya bishyizwe mu gifii mu masaha 
adakwiriye, bigira ingaruka kuri buri karandaryi kagize urwungano rw’umubiri. {IMN 
173.5} 

293. Abantu benshi usanga barya buri saha, bagasuzugura amategeko agenga ubuzima 
bwiza. Intekerezo zabo zigacurama. Ni buryo ki bashobora guhabwa icyubahiro cyo 
kumurikirwa n’imbaraga mvajuru, kandi baramenyereye kutagira icyo bitaho, ntibite ku 



mucyo Imana yatanze kuri ibyo byose ? Benedata, mbese iki si igihe mukwiriye kwihana ku 
byerekeranye no guhaza irari ryo kwikunda mugira ? {IMN 173.6} 

294. Amafimguro atatu ku munsi hamwe no kwirinda kuryagagura (habe n’itunda rya 
pome), ni byo bikwiriye kuba urugero rwo kwihaza. Abarenza urwo rugero baba bica 
amategeko agenga ibyaremwe kandi bazabona ingaruka yabyo. jlMN 173.7} 

[Abagabura batita kuri aya mabwiriza — 227] jlMN 173.8} 

[Kuryagagura mu gihe cy’amateraniro makuru — 124] jlMN 173.9} 

[Abana ntibakwiriye kurya ibinyamasukari, amatunda, ubunyobwa eyangwa ikindi mu bihe 
biri hagati y’amafunguro — 344] jlMN 173.10} 

[Kwemerera abana kurya igihe bishakiye — 348, 355, 361] jlMN 173.11} 

[Ingaruka ku banyeshuri — 246]. jlMN 173.12} 




IGICE CYA 10 - KWIGOMWA KURYA 


Kristo Yaranesheje Binyuze mu Kurwanya Irari ry’Inda 

295. Kuri Yesu, nkuko byagenze kuri za ntungane zo muri Edeni, irari ry’inda ni ryo ryabaye 
ishingiro ry’ikigeragezo eya mbere gikomeye. Bityo aho kwangirika kwaeu kwatangiriye, 
niho umurimo wo gucungurwa kwacu ugomba gutangirira. Nkuko irari ry’inda ryatumye 
Adamu agwa, ni nako Kristo yagombaga kunesha atsinze irari ry’inda. “Amaze iminsi 
mirongo ine n’amajoro mirongo ine atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera 
aramubwira ati ‘Niba uri Umwana w’Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima.’ 
Aramusubiza ati ‘Handitswe ngo Umuntu ntatungwa n’umutsima gusa, ahubwo atungwa 
n’amagambo yose ava mu kanwa k’Imana.” {IMN 174.1} 

Uhereye mu gihe cya Adamu ukageza mu gihe cya Yesu, kwifiiza kw’abantu kwari 
kwariyongereye imbaraga mu kurarikira ibyokurya ndetse n’ibibanezeza, kugeza ubwo 
batabasha kwirinda. Bityo abantu bata agaciro ndetse bararwaragurika, kandi ku bwabo 
ntibyashobokaga ko batsinda iryo rari. Ari mu cyimbo cy’umuntu, Kristo yatsindishije 
kwihanganira ikigeragezo gikomeye cyane. Ku bwacu yerekanye kwirinda gukomeye 
gusumba inzara cyangwa urupfu. Kandi muri uku kunesha kwa mbere harimo byinshi 
byerekeza ku ntambara zacu turwana n’imbaraga y’umwijima. (IMN 174.2} 

Ubwo Yesu yinjiraga mu butayu, yari agoswe n’ubwiza bwa Se. Yirunduriye mu 
mushyikirano n’Imana, ashyirwa aharenze imbaraga nke za kimuntu. Ariko ubwiza 
bumutamurukaho, maze ararekwa ngo ahangane n’ibigeragezo. Byaramwibasiraga buri 
kanya. Ubumuntu bwe buterwa ubwoba n’intambara yari imutegereje. Yamaze iminsi 
mirongo ine yiyiriza ubusa kandi asenga. Nta gatege kandi azonzwe bitewe n’inzara, yari 
amerewe nabi, kandi yagaragazaga umunaniro atewe n’agahinda k’ibitekerezo, “Nkuko 
benshi bamutangariraga kuko mu maso he hononekaye ntihase n’ah’umuntu, n’ishusho ye 
yononekaye ntise n’iy’abana b’abantu.” (Yesaya 52:14). Ubwo Satani yari abonye 
amahirwe. Noneho atekereza ko abasha kunesha Kristo. jlMN 174.3} 

296. Kristo yinjiye mu kigeragezo kigendana n’irari, kandi amara hafi ibyumweru bitandatu 
ahanganye n’icyo kigeragezo kubwa muntu. Icyo gihe kirekire cyo kwigomwa kurya ari mu 
butayu cyagombaga kubera umuntu wacumuye icyigisho cy’ibihe byose. Kristo ntiyigeze 
aneshwa n’ibigeragezo bikomeye by’umwanzi, kandi ibi bikomeza umuntu wese urwana 
n’ikigeragezo. Kristo yashoboje umuntu wese ugize umuryango wa mwenemuntu kunesha 
ikigeragezo. Ababaho imibereho itunganiye Imana bashobora kunesha nk’uko Kristo 
yanesheje, kubwo amaraso y’Umwana w’intama n’ijambo ryo guhamya kwabo. Uko 
kwigomwa kurya (kwiyiriza) k’Umukiza kw’igihe kirekire kwamuhaye imbaraga zo 



kwihangana. Yabereye umuntu igihamya cy’uko itangiriro ry’umurimo wo kunesha Kwe 
rihera aho kurimbuka kwe gutangirira, ari ho herekeranye n’irari. {IMN 175.1} 

297. Igihe Kristo yari agoswe bikomeye n’ikigeragezo, ntacyo yigeze arya. Yiyeguriye 
Imana, maze kubwo gusenga ashikamye, hamwe no kwemera kugengwa n’ubushake bwa 
Se, yarangije abaye Umuneshi. Abavuga ukuri ko muri iyi minsi iheruka, kurusha abavuga 
ko ari Abakristo bo mu yandi madini, bakwiriye gukurikiza uwabaye Urugero rukomeye mu 
gusenga. jlMN 175.2} 

[Ibigendanan’ibi wabibonakungingoya70]. {IMN 175.3} 

298. Umucunguzi w’isi yari azi ko gutwarwa n’irari kuzateza abantu akaga k’ubumuga 
bw’umubiri, kandi kugateza igihu ingingo zo kwitegereza ku buryo gushishoza no 
gutandukanya ibyera n’ibihoraho bitazashoboka kuri bamwe. Yari azi ko abatuye isi 
bazatwarwa n’umururumba kandi ko uko gutwarwa n’intege nke bizacogoza imbaraga 
z’intekerezo. Mwenemuntu yatwawe bikabije no guhaza irari ku buryo kugira ngo atsinde 
ako kamenyero, byabaye ngombwa ko Umwana w’Imana yigomwa kurya mu gihe 
cy’ibyumweru bitandatu, kubwa mwenemuntu. Mbega uburyo Umukristo akwiriye 
gukoresha imbaraga kugira ngo abashe kunesha nk’uko Kristo yanesheje! Agaciro 
k’uburemere bw’imbaraga z’ikigeragezo kidukururira guhaza irari ribi gashobora 
kubonerwa mu mubabaro utavugwa Kristo yagize mu gihe kinini yamaze yigomwe kurya 
mubutayu. {IMN 175.4} 

Kwigomwa Kurya Bidutegurira Kwiga Ibyanditswe Byera 

299. Mu Byanditswe dusangamo bimwe mu bintu bigoye gusobanukirwa, kandi, nk’uko 
intumwa Petero abivuga, abaswa n’abahindugurika bagoreka bakizanira kurimbuka. Muri 
iyi mibereho turimo, tubasha kutaba intyoza zishobora gusobanura buri murongo 
w’Ibyanditswe; nyamara nta ngingo y’ingenzi n’imwe y’ukuri dukeneye izaduhindukira 
amayobera. {IMN 175.5} 

Igihe nikigera, mu bushobozi bw’Imana, kugira ngo abatuye isi bafate icyemezo cyo 
kwemera cyangwa kwanga ukuri kwahishuwe mu gihe cyacu, Mwuka Muziranenge azatera 
umwete abantu wo kwiga Ibyanditswe, ndetse bigomwa kurya banasenga, kugeza ubwo 
bazamurikirwa ingingo ku ngingo, basobanukirwe byuzuye. {IMN 175.6} 

Buri ngingo irebana n’ukuri kw’agakiza k’umuntu izasobanuka neza, ku buryo nta wuzaba 
akeneye kuyoba, cyangwa ngo agendere mu mwijima. {IMN 175.7} 

300. Ingingo ziruhije gusobanuka z’ukuri kw’iki gihe zaje gusobanuka kubwo umuhati 
n’imbaraga z’abantu bakeya bari baritangiye umurimo. Kwigomwa kurya no gusengana 



umwete basaba Imana byayiteye kubaflingurira ubutunzi bw’ukuri kwayo 
barabusobanukirwa. {IMN 175.8} 

301. Abakeneye by’ukuri kumenya ukuri ntibazatindiganya kwemera ko ibyo bahagazeho 
bisuzumwa kandi bikanengwa, kandi ntibazaterwa agahinda n’uko ibyo bibwira 
n’ibitekerezo byabo birwanyijwe. Bene uyu mwuka ni wo waturangaga mu myaka mirongo 
ine ishize. Twateraniraga hamwe dufite umutwaro ku mutima, tugasenga ngo tube umwe 
mu kwizera no mu mahame twemera; kuko twari tuzi ko Kristo twemera atigabanyijemo 
ibice. Twafataga ingingo imwe tukayiha igihe cyayo cyo kuyigaho. Aya materaniro yacu yo 
gusuzuma Ibyanditswe yabaga ashimishije. Twabumburaga Ibyanditswe duhinda 
umushyitsi kandi tubyubashye cyane. Akenshi twigomwaga kurya, kugira ngo tubashe kuba 
mu mwuka udushoboza gusobanukirwa ukuri. jlMN 176.1} 

Igihe Ubutabazi Budasanzwe Buvuye ku Mana Bwabaga Bukenewe 

302. Ukwigomwa kurya no gusenga ni ngombwa ku bintu runaka. Mu kiganza cy’Imana 
biba ari uburyo butuma ihumanura umutima kandi bigakomeza imbaraga zo kwakira zo mu 
ntekerezo. Duhabwa ibisubizo by’amasengesho yacu bitewe n’uko ducisha bugufi imitima 
yacu imbere y’Imana. {IMN 176.2} 

303. Ni gahunda y’Imana ko abafite inshingano ziremereye bakwiriye guhura akenshi kugira 
ngo bajye inama kandi basengane umwete kugira bahabwe ubwenge butangwa gusa na Yo. 
Igihe muteraniye hamwe mujye mubwira Imana ibibazo byanyu. Ntimukavuge menshi; 
igihe kinini cy’ingenzi gishira abantu bari mu biganiro bitazana umucyo uwo ariwo wose. 
Abavandimwe nibahurire hamwe bigomwe kurya kandi basenge basaba guhabwa ubwenge 
Imana yasezeranye gutangana ubuntu. {IMN 176.3} 

304. Igihe cyose bibaye ngombwa ko umurimo w’ukuri utezwa imbere hamwe n’icyubahiro 
cy’Imana, kandi hakabaho no kurwanywa, mbega ukuntu abaharanira ukuri bagomba kujya 
ku rugamba bafite ubwenge kandi bicisha bugufi! Bakwiriye gushakana umutima wose, 
bicuza ibyaha, basengana umwete, kandi akenshi bakajya biyiriza ubusa mu bihe runaka, 
bagasaba Imana kubafasha maze ikareka ukuri kwayo gukiza kugatsinda, maze ikinyoma 
kikagaragara uko cyakabaye, n’abakirwanirira bagatsindwa uruhenu. {IMN 176.4} 

[Ukwigomwa kurya k’Umukiza ni icyigisho kuri twe, abariho mu bihe biteye ubwoba — 
238]. {IMN 176.5} 

Ukwigomwa Kurya Nyakuri 

305. Ukwigomwa kurya nyakuri abantu bose bakwiriye gukurikiza ni ukureka ubwoko 
bwose bw’ibyokurya bikabura umubiri, bagakoresha indyo yuzuye, yoroheje, iyo Imana 
yahaye abantu ku buryo busesekaye. Abantu bakeneye kudahangayikwa n’ibyo bazarya 



hamwe n’ibyo bazanywa by’imirire ishira, ahubwo bakarushaho kwita ku byokurya biva mu 
ijuru, kuko ari byo bitanga imbaraga z’ubuzima bw’imibereho yuzuye ibya Mwuka. {IMN 
176.6} 

306. Kuva ubu ukageza ku iherezo ry’igihe, abantu b’Imana bakwiriye kurushaho kugira 
umwete, bakarushaho kuba maso, bakirinda kwiringira ubwenge bwabo bwite, ahubwo 
bakiringira ubwenge bw’Umuyobozi wabo. Bakwiriye kugira iminsi yihariye yo kwiyiriza 
ubusa no gusenga. Ntibasabwa kureka burundu kurya, ahubwo bakwiriye gukoresha mu 
rugero ibyokurya byoroheje cyane kurusha ibindi kandi biboneye. jlMN 176.7} 

307. Ukwigomwa kurya kwa hano ku isi ntikugomba gusimbura ukwizera koroheje dufitiye 
ijambo ry’Imana. Yesu aratubwira ati, “Musabe, muzahabwa.” ... Ntimusabwakwigomwa 
kurya iminsi mirongo ine. Uhoraho yikoreye uwo mutwaro wo kwigomwa kurya ku bwawe 
ari mu butayu bw’ibigeragezo. Uko kwigomwa kurya siko gufite agaciro; ahubwo amaraso 
ya Kristo ni yo afite agaciro. jlMN 177.1} 

308. Umwuka wo kwigomwa kurya nyakuri no gusenga ni umwuka utuma intekerezo, 
umutima, n’ubushake byegurirwa Imana. (IMN 177.2} 

Nk’Umuti w’Indwara 

309. Ugukabya mu mirire akenshi ni yo ntandaro y’indwara. Icyo icyaremwe kiba gikeneye 
icyo gihe ni ugukurwaho umutwaro utari ngombwa uba wakigeretsweho. Ku ndwara 
nyinshi, umuti urusha iyindi kuba mwiza ku murwayi ni ukwigomwa kurya ifunguro rimwe 
cyangwa abiri, kugira ngo ingingo z’igogora ziremerewe zibone amahirwe yo kuruhuka. Ku 
bakora imirimo yo gukoresha ubwonko, ibyiza ni ugukoresha imbuto nk’umuti mu gihe 
cy’iminsi runaka, bikaborohereza cyane. Akenshi, kwigomwa kurya mu gihe gito, 
bigakurikirwa no gufata ibyokurya byoroheje kandi biringaniye, bizanira umubiri kugenda 
woroherwa ugasubirana imbaraga waremanywe. Imirire igendana no kwirinda mu gihe 
cy’ukwezi cyangwa amezi abiri, izemeza abantu bahura n’uburibwe mu mubiri ko inzira yo 
kwiyanga ari yo nzira ituma bagira amagara mazima. jlMN 177.3} 

310. Hari bamwe babona inyungu nyinshi kubwo kumara umunsi umwe cyangwa ibiri mu 
cyumweru batariye kurusha guhabwa inama zitagira ingano z’ubuvuzi. Kwiyiriza umunsi 
umwe mu cyumweru bizabazanira inyungu zitabarika. jlMN 177.4} 

311. Akamenyero ko kurya buri kanya kandi ukarya byinshi cyane biremereza ingingo 
z’urwungano ngogozi kandi bigaca intege imikorere y’umubiri wose. Amaraso arahumana, 
maze indwara zinyuranye zikagera mu mubiri. ... {IMN 177.5} 

Abahura n’ibibazo nk’ibyo by’uburibwe bikorera ibyo abandi batabasha kugerageza 
kubakorera. Bakwiriye kubanza gukuraho umutwaro bashyize mu mubiri utari ngombwa. 




Bakwiriye gukuraho impamvu. Mujye mufata igihe gito eyo kwigomwa kurya, maze muhe 
igifu amahirwe yo kuruhuka. Mujye mugabanya umuriro mu mubiri mukoresha amazi mu 
buryo bwitondewe kandi bw’ubwenge. Uko kwita ku mubiri bizawufasha mu mikorere 
yawo gushobora kurwanya imyanda yose iba iwuremereye. {IMN 177.6} 

312. Abantu bamenyereje irari kurya inyama uko bishakiye, gukoresha amasosi yuzuye 
ibirungo ndetse na za gato zikize ku binyamasukari n’ibyokurya bibikwa mu bikombe, 
ntibashobora guhita bafata ieyemezo eyo gutangira kurya indyo yuzuye, iboneye kandi 
yoroheje. Bitewe no kuryoherwa kwabo kwangijwe na bene iyo mirire, ntibashobora kugira 
irari ry’indyo yuzuye igizwe n’imbuto, umugati wuzuye, n’imboga. Ntibumva ko bakeneye 
gukoresha imirire inyuranye by’ihabya n’iyo bimenyereje gukoresha. Niba badashobora 
guhita bishimira indyo yuzuye kandi yoroheje, bakwiriye kwigomwa kurya kugeza igihe 
bazabishobora. Kwigomwa kurya bizabazanira inyungu nyinshi eyane kurenza gukoresha 
imiti, kuko igifu eyangiritse kizatangira kumva kibonye ikiruhuko cyifuje igihe kirekire, 
kandi kumva bafite inzara bizamarwa n’indyo yoroheje. Bizasaba igihe kugira ngo uburyohe 
bwabo bugaruke ku murongo usanzwe aho gukomeza kwishimira ibyo bwamenyerejwe. 
Ariko bitewe no guhora bakoresha ukwigomwa mu mirire no mu minywere, bazatangira 
kwishimira bidatinze indyo yoroheje kandi iboneye, kandi babirye banyuzwe cyane kurusha 
uko bishimiraga bya byokurya bikungahaye ku byangiza umubiri. jlMN 177.7} 

Kwirinda Ukwigomwa Guca Intege Umubiri 

313. Mu gihe umubiri ufite umuriro mwinshi, kwigomwa amafunguro mu gihe gito 
bizacogoza umuriro, kandi gukoresha amazi bizazanira umubiri kugenda umererwa neza. 
Ariko umuganga aba akeneye gusobanukirwa n’ukuntu umurwayi ameze by’ukuri, 
ntamwemerere gukomeza kwigomwa ibyokurya igihe kirekire kugeza ubwo umubiri we 
wacika intege. lyo umuriro ukomeje kwiyongera, ibyokurya bibasha gukabura amaraso; 
ariko igihe umuriro ugabanyutse, umubiri ugomba guhabwa ibyokurya biringaniye. lyo 
ibyokurya bikomeje gushyirwa mu mubiri igihe kinini, umuheha w’igifu uzabigaragarisha 
kugira umuriro, uzagabanywa gusa no gukoresha ibyokurya bikwiriye kandi biboneye. 
Imikorere isanzwe [yo mu rwungano ngogozi] izongera itangire gukora bushya. Igihe 
umurwayi agaragaje ko yifuza cyane ibyokurya, ndetse n’igihe afite umuriro, ni byiza 
gukemura icyifuzo cye agahabwa ibyokurya biringaniye byoroheje kandi bidatera umubiri 
ikibazo, kurusha kubimugomwa. Igihe azaba adafite ikimuhangayitse, imikorere y’umubiri 
ntizagira ikiyiremereza kuko azaba yafashe ibyokurya bikeya kandi byoroheje. jlMN 
178.1} 



Inama ku Mugabura Ugeze mu Zabukuru 


314. Namenye ko umaze igihe mnaka ufata gusa ifunguro rimwe ku munsi; ariko nziko ibyo 
atari byiza kuri wowe, kuko neretswe ko ukeneye indyo ifite intungamubiri, kandi bikaba 
bishobora kukumerera nabi bitewe no kwirinda gukabije. Intege zawe ntizikwemerera bene 
iyo myifatire ikabije wahaye umubiri wawe. ... {IMN 178.2} 

Ndatekereza ko wibeshye mu kwiyemeza kwigomwa kurya iminsi ibiri. Ntabwo Imana 
igusaba kugenza utyo. Ndagusaba kwitonda, ukarya kabiri ku munsi, wisanzuye, indyo 
yuzuye. Nutareka uko kwigomwa, uzakomeza gueika intege, kandi imbaraga zawe 
z’ubwenge zive ku murongo. {IMN 178.3} 



IGICE CYA II - GUKABYA MU MIRIRE 


Agaciro ko Kugira Umurongo Ngenderwaho 

315. Abadiventisti b’Umunsi wa Karindwi bafite imyumvire myinshi inyuranye by’ihabya 
n’iy’abandi bantu batuye iyi si muri rusange. Abarwanira ukuri kutari rusange bakwiriye 
gushaka uko bagerageza byibura guhuza imibereho yabo n’uko kuri bavuga. Ntibakwiriye 
gushaka uburyo bahinduka abantu banyuranye n’abandi, ahubwo bakwiriye gushaka uburyo 
bakwegera abo bifuza guhindura, kugira ngo babafashe kugera ku rugero rw’agaeiro 
gakomeyekuri bo. Bene uwo murongo urasabako ukuri bafite bagukomeraho. {IMN 179.1} 

Abaharanira ubugorozi (ivugurura) mu by’imirire bakwiriye kwerekana akamaro k’isuku 
mu byo bategura ku meza yabo byose. Bakwiriye kwerekana amahame yabwo ku buryo 
byorohera umuntu wese ushaka kubibona. jlMN 179.2} 

Hari abantu benshi bazanga umurimo w’ivugurura uwo ariwo wose, nubwo waba 
wumvikana, igihe iryo vugurura rigamije kurwanya irari. Bumva uburyohe, aho gutekereza 
no kwita ku mategeko agenga ubuzima bwiza. Bazarwanya abifuza kuva mu nzira y’ibyo 
bimenyereje bagahindukirira inzira y’ubugorozi, babafate nk’abantu bakabya, ariko 
ntibakwiriye gutsinsurwa ngo bareke ieyemezo bafashe. Nta muntu n’umwe ukwiriye 
kwemerera abarwanya eyangwa bagasebya umurimo w’ivugurura, cyangwa ngo 
bawukerense. Niba ayobowe n’umwuka wari uyoboye Daniyeli, ntazumva ari wenyine, 
cyangwa ngo yikakaze, ahubwo azahagarara ashikamye kandi yiyemeje guhagararira ukuri. 
Mu mibanire ye na bene se hamwe n’abandi bantu, azarangwa no kwihangana ndetse no 
kwita ku bandi nk’ingeso ziranga Abakristo, nyamara agakomeza gushikama ku mahame 
yiyemeje. Igihe abaharanira ubugorozi baguye mu bwaka, abababona ntibakwiriye 
guhinyura umurimo w’ubugorozi ngo bumve ko bakwiriye kwanga ubugorozi. Akenshi icyo 
gihe ukwizera kwa Gikristo guteshwa agaciro, maze inshuro nyinshi ababonye ingaruka 
z’ibyo bakibwira ko nta cyiza kiboneka mu bugorozi (ivugurura). Abo baka (abahezanguni) 
bateza akaga kenshi mu gihe cy’amezi make kurusha ibyo babasha gukosora mu buzima 
bwose. Baba binjiye mu murimo Satani yifuza kubona ko bawukomeza. jlMN 179.3} 

Neretswe amatsinda abiri [y’abaka mu by’ubugorozi]: irya mbere ni abantu badashaka 
gukurikiza umucyo Imana yabahaye, batsimbarara ku bitekerezo byabo bifunze biremeye 
ku byerekeranye n’ubugorozi mu by’ubuzima, kandi bagashaka kubitsindagira abandi. 
Batsimbarara ku byo bibwira maze bakarenga urugero mu bintu byinshi. jlMN 180.1} 

Abagize itsinda rya mbere ni abemeye ubugorozi kubera kwigana abandi. Ntibigeze 
basobanukirwa ubwabo n’amahame y’ubugorozi ngo bayagire ayabo. Abenshi mu bitwa 
Abakristo babonye ukuri bitewe no kukugezwaho n’abandi, nyamara bakaba badashobora 



gusobanura impamvu zo kwizera kwabo. lyi ni yo mpamvu badashikama ku kuri. Aho 
gusuzuma imigambi yabo bayisuzumisha umucyo w’iteka ryose, aho gushaka ubumenyi 
bubashoboza gushyira mu bikorwa amahame agenga ibikorwa byabo, aho gucukumbura ngo 
biyubakire ubwabo ku rufatiro nyakuri, bahitamo kugendera mu mucyo w’urumuri rw’undi 
kandi bakazayoba. {IMN 180.2} 

Irindi tsinda rifite imyumvire y’ubuyobe ku by’ubugorozi. Bahitamo indyo nkene kandi 
ibuze ibyangombwa bihagije umubiri, bakayihitamo batitaye ku byo umubiri ukeneye. Ni 
ngombwa ko ibyokurya bitegurwa mu buryo bwitondewe, kugira ngo umuntu wese ufite 
ipfa rizima abyishimire. jlMN 180.3} 

Bitewe n’uko, kubwo gukurikiza amabwiriza, duhitamo kureka gukoresha ibyokurya 
n’ibyokunywa bikabura igifu maze bikangiza ubuzima, ntidukwiriye kwibwira ko ibyo turya 
nta ngaruka nini bifitiye imibiri yacu. Simbategeka gukoresha indyo nkene. Benshi bumva 
bakeneye inyungu zizanwa n’ubuzima buboneye, maze kubwo umutimanama wabo 
bakiyemeza gukoresha ibyo bibwira ko ari imirire iboneye, baribeshya maze bakibwira ko 
ibyokurya bidafashije, biba byateguwe bititondewe, akeshi bigizwe n’amasosi n’udutsima 
dukaranze dukomeye, ko ibyo ari byo byerekana ivugurura mu mirire. Bamwe bakoresha 
amata avanze n’igikoma baba bashyizemo isukari nyinshi, bibwira ko bakurikiza 
ivugurura/ubugorozi mu mirire. Nyamara imvange y’amata n’isukari bitera umusemburo 
mu gifu maze bikamerera nabi umubiri. Gukoresha isukari nyinshi uko ariko kose 
guhagarika imikorere myiza y’umubiri maze inshuro nyinshi kugateza uburwayi mu mubiri. 
Bamwe bibwira ko bakwiriye kwiha gahunda yo kurya utwokurya duke gusa, kandi dufite 
intungamubiri, maze bakarya gusa ubwoko bubiri cyangwa butatu bwabyo. Nyamara mu 
kurya ibyokurya bike cyane, kandi bidakize cyane ku ntungamubiri, baba bivukije imbaraga 
zihagije umubiri ukeneye. ... {IMN 180.4} 

Ibitekerezo bigufi kandi birimo gukabya byagiye byangiza imibereho myiza y’umubiri. 
Ibitekerezo nk’ibyo bibasha gukoreshwa kugira ngo habeho kuzigama mu mitegurire 
ihambaye y’ibyokurya ku buryo abantu bakoresha indyo nkene mu cyimbo cy’indyo 
iboneye kandi ihagije. Ingaruka iba iyihe? Kugira amaraso make. Nabonye ubwoko bwinshi 
bw’indwara zabaga zigoye gukira, zitewe n’imirire y’indyo nkene. Bene iyo mirire 
ntiyabaga itewe n’uko abantu ari abakene, ahubwo yabaga itewe no gukoresha ibitekerezo 
by’ubuyobe bita ko bigamije kubageza ku ivugurura mu by’ubuzima. Umunsi ku wundi, 
iflinguro rigasimburwa n’irindi, ugasanga ibyokurya ari ubwoko bumwe byateguwe nta 
guhindura, kugeza ubwo abantu bafatwa n’uburwayi bw’igugara n’ubusembwa mu mubiri. 
{IMN 180.5} 



Kwibeshya mu by’Ivugurura 


316. Abavuga ko bemera ibyo ivugumra mu mirire siko bose ari abagorozi nyakuri. Kuri 
benshi, iryo vugurura riba rigizwe gusa no kureka ibyokurya runaka bitaboneye. Ntabwo 
basobanukiwe neza n’amahame y’ubuzima, kandi ameza yabo usanga yuzuyeho ibyokurya 
bibi kandi bigora umubiri mu igogora, bakaba badashobora kuba Abakristo b’icyitegererezo 
mu byo kwirinda no kudakabya. {IMN 181.1} 

Irindi tsinda, ry’abashaka gutanga umgero nyakuri, baba ku mndi mhande mhabanye. 
Bamwe ntibashobora kwibonera ibyokurya byiza bifuza, bigatuma barya indyo nkene 
batabonamo ibyangombwa by’ingenzi mu gukora amaraso meza umubiri ukeneye. Ubuzima 
bwabo burahazaharira, imirimo yabo ikadindira, maze urugero rwabo rukanyuranya 
n’amahame y’ivugumra. {IMN 181.2} 

Abandi bibwira ko umubiri ukenera indyo yoroheje, ntibashyire imbaraga mu kubitegura no 
guhitamo ibyokurya byo guteka. Bamwe bumva bakoresha gusa indyo iteguranywe umwete 
muke, idafite intungamubiri zihagije kandi zitandukanye zo gufasha imikorere y’umubiri, 
hanyuma bakagerwaho n’ingamka. {IMN 181.3} 

Guhatira Abandi Ibitekerezo Byawe 

Abantu badafite ubumenyi buhagije ku mahame y’ivugumra mu by’ubuzima akenshi usanga 
ari intagondwa kurenza abandi, bitari ugutsimbarara ku bitekerezo byabo gusa, ahubwo 
bagashaka no guhatira abo imiryango yabo n’inshuti zabo bene ibyo bitekerezo. Bene ubu 
bugorozi bwuzuyemo kwihenda kandi bukagira ingamka ku buzima; kandi umuhati wabo 
wo gucengeza ubu bugorozi utuma benshi babona nabi ubugorozi nyakuri bigatuma 
babwanga bumndu. {IMN 181.4} 

Abasobanukiwe n’amategeko agenga ubuzima, kandi bagakurikiza amahame yayo, birinda 
gukabya, kwaba koroshya no kudakoraho. Bahitamo ibyo barya, atari ugushaka kunyura 
ipfa ryabo gusa, ahubwo bashaka ibyubaka imibiri yabo. Barinda imbaraga zabo ngo 
zikomeze kumererwa neza mu buryo buruseho kuba bwiza kugira ngo bazikoreshe mu 
murimo w’Imana na bagenzi babo. Irari cyangwa ipfa ryabo rigengwa n’ubwenge hamwe 
n’umutimanama, ibyo bigatuma bagira ubuzima bwiza bw’umubiri n’ubugingo. Kandi 
nubwo batasakuza ngo bumvikanishe iby’imibereho yabo, icyitegererezo cyabo ni 
ubuhamya bw’imibereho igendera ku mahame nyakuri. Aba bantu bagira imbaraga 
y’imibereho ikwiza impumuro nziza ahabakikije. {IMN 181.5} 

Birakwiriye kwerekana ubusobanuro nyabwo mu by’ubugorozi mu mirire. Tugomba kwiga 
icyi cyigisho uko cyakabaye kandi tukagicukumbura, kandi nta n’umwe ukwiriye kunenga 
abandi bitewe n’uko ibyo bakora bidahuye n’ibyo mukora. Ntibishoboka gushyiraho 



umurongo udahinduka kuri buri muntu, kandi nta n’umwe ufite uburenganzira bwo 
gushyiraho urugero abandi bagomba gukurikiza. Ntabwo abantu bose babasha kurya bimwe. 
Ibyokurya biboneye kandi byuzuye ku muntu runaka bibasha kutishimirwa n’undi, ndetse 
bikaba byanamerera nabi undi muntu. Bamwe babasha kuba badakoresha amata, mu gihe 
abandi bayakunda bitangaje. Bamwe babasha kuba batarya amashaza n’ibishyimbo; abandi 
bakabikunda. Kuri bamwe, guteka ibinyampeke uko bisanzwe (kinyarwanda) ni byo 
bishimira, mu gihe abandi batabasha kubikoresha. {IMN 181.6} 

Mwirinde Indyo Nkene 

317. Ariko se indyo nkene iba imeze ite? Navuze akamaro k’ubwinshi n’ubwiza bw’indyo 
dukoresha, n’ukuntu ikwiriye gukurikiza amategeko agenga ubuzima. Ariko ntabwo tugira 
inama abantu yo kurya indyo nkene. Neretswe ko benshi bafite ibitekerezo byibeshya kuri 
iyi ngingo. Barya ibyokurya bidahenze, bifite intungamubiri nkeya, maze bakabitegura 
batitaye cyangwa badakurikije ibyo umubiri ukeneye. Ni ngombwa ko ibyokurya bitegurwa 
mu buryo bwitondewe, ku buryo igihe ipfa ry’umubiri ritamenyerejwe ibidafite umumaro, 
ribasha kubyishimira. Bitewe no kugendera ku ihame maze tukareka gukoresha inyama, 
amavuta, keke, salade, marigarine, n’ibindi bitera igifu uburibwe kandi bikica ubuzima, 
ntidukwiriye kwibeshya ngo twibwire ko ibyo turya bitazanira ingaruka imibereho yacu. 
jlMN 182.1} 

Hariho abantu baguye mu mutego wo gukabya. Bamaze guhitamo ibyokurya bagomba 
kurya uko bingana n’intungamubiri bigomba kugira, mu ngo zabo, banahitamo kurya 
amafunguro abiri cyangwa atatu. Mu guhitamo kurya ibyokurya bike kandi bidakize ku 
ntungamubiri, baba bagomwe umubiri ibyo ukeneye bya ngombwa. Indyo nkene ntibasha 
kongerera umubiri amaraso. Indyo nkene itera ubukene bw’amaraso mu mubiri. {IMN 
182.2} 

318. Bitewe n’uko ari ikosa gupfa kurya gusa ngo umuntu ahaze irari ryangiritse, 
ntibikwiriye ko twarangwa n’imibereho yo kutita ku mirire yacu. Ikibazo cy’imirire 
gikwiriye guhabwa agaciro gakomeye cyane. Nta muntu ukwiriye gukoresha indyo nkene. 
Abantu batagifite imbaraga bitewe n’indwara bakeneye ibyokurya bikize ku ntungamubiri 
kandi biteguwe neza. Abashinzwe ivugurura (ubugorozi) mu mirire, kurenza abandi bose, 
bagomba kwirinda imitego yo gukabya. Umubiri ugomba kwakira ibyokurya bifite 
intungamubiri zihagije {IMN 182.3} 

319. Mwenedata_, mu bihe bishize imibereho yawe yaranzwe no gukabya mu bugorozi 

mu by’ubuzima, kugira ngo ufashe umubiri wawe. Igihe wahuraga n’uburwayi, Umwami 
Imana yampaye ubutumwa bwo gukiza amagara yawe. Waranzwe no gukabya bikabije igihe 
wahitagamo kureka ibyokurya runaka mu mirire yawe. Mu gihe nagusengeraga. 



nahishuriwe amagambo yo kugufasha ugasubira mu nzira nziza. Ubwo butumwa 
bwoherejwe buvuga ko ugomba kwemera gukoresha imirire ifite intungamubiri zirushijeho 
kuba nyinshi. Nahawe inama y’uko utagomba gukoresha inyama. Nahawe amabwiriza 
y’ibyokurya ukwiriye gukoresha. Wakurikije ayo mabwiriza, nieyo gituma ukiri kumwe 
natwe magingo aya. {IMN 182.4} 

Kenshi mpora ntekereza kuri ayo mabwiriza wahawe ieyo gihe. Nahawe ubutumwa bwinshi 
kandi bw’agaciro ngomba kugeza ku barwayi n’imbabare. Kubw’ibyo byose, ndashima 
kandi ndahimbaza Imana. jlMN 182.5} 

Guhinduranya Indyo 

320. Turabagira inama yo guhindura ingeso z’ukuntu mwimenyereje kubaho, ariko 
mukabikora mu bwenge. Nabonye imiryango yahinduye imirire yimenyereje yo gukoresha 
inyama iyisimbuza indyo nkene. Ibyokurya byabo ntibabitegurana ubwitonzi, hanyuma igifu 
kikageza ubwo kibizinukwa. Bene abo bantu bamwiye ko ivugurura (ubugorozi) mu mirire 
ritabafasha, ko ribatera gutakaza imbaraga z’umubiri. lyi ni imwe mu mpamvu ituma bamwe 
barakoresheje imbaraga ngo bavugurure imirire yabo ariko ntibabigereho. Barangwa no 
gukoresha indyo nkene kandi idateguranywe isuku n’ubwitonzi, kandi bigakomeza bityo nta 
mpinduka. Ntimukwiriye gutegura amoko menshi y’ibyokurya ku ifunguro rimwe, ariko 
kandi amafunguro yose ntakwiriye kuba agizwe n’ubwoko bumwe bw’ibyokurya nta 
guhinduranya. Ibyokurya bikwiriye gutegurwa mu buryo bworoheje, na none kandi 
bigateguranwa isuku ku buryo bitera umuntu wese kugira ipfa. Mwirinde gukoresha 
amavuta arimo ibinure mu byokurya byanyu. Ahumanya ibyokurya byose muteguye. Mujye 
mwihatira kurya cyane imbuto n’imboga. {IMN 182.6} 

321. Benshi basobanukiwe nabi ivugurura ry’ubuzima, kandi bahawe inyigisho mbi ku 
bigendanye no kubaho neza. Bamwe bibwira ko imirire myiza ari igizwe cyane na porici. 
Gukoresha (kurya) bikabije iporici ntibifasha ingingo z’igogora, kuko iba ikabije kumera 
nk’amazi. {IMN 183.1} 

Kwita ku byo Umuntu Akenera 

322. Waribeshye kwibwira ko ishyari ari ryo ryateye umugore wawe gushaka kubaho 
imibereho myiza. Ni wowe wamuteye kunanuka no kutakwitaho. Akeneye kurya neza kandi 
akagira ibyokurya bihagije ategura ku meza; kandi akeneye kugira mu rugo rwe ibintu bifite 
agaciro kandi bikwiriye ubasha kumubonera bigatuma akazi ke kamworohera. Ariko ibyo 
wabifashe nabi. Wibwiye ko ibyokurya uko byaba bimeze kose ntacyo bitwaye mu rugo, 
bipfa kuba bituma mubona imbaraga kandi mugakomeza kubaho. Wemeje umugore wawe 
wazahaye ko ari ngombwa gukomeza bene iyo mirire ikennye ku ntungamubiri. Ariko iyo 




mirire idahagije kandi ngo itume mumererwa neza ntishobora gutuma umubiri we ubona 
amaraso meza ukeneye kandi ngo abyibuhe. Abantu bamwe ntibabasha kugubwa neza igihe 
bakoresha ibyokurya abandi babona ko bibamerera neza, nubwo imitegurire yabyo yaba ari 
imwe. {IMN 183.2} 

Uri mu kaga ko kuba umwaka cyangwa intagondwa. Umubiri wawe ubasha gukura amaraso 
meza mu ndyo nkene, bitewe n’uko ingingo zawe zishinzwe uwo murimo zimeze neza. 
Nyamara umugore wawe akeneye indyo yitondewe. Igihe ariye ibyokurya nk’ibyo umubiri 
wawe ubasha guhinduramo amaraso meza, imikorere y’umubiri we ntibasha kubyakira ngo 
bimugwe neza. Nta ntege umubiri we ufite kandi akeneye indyo ihagije kandi imwongerera 
imbaraga. Akeneye kurya cyane amatunda, kandi ntahorere ibyokurya bimwe gusa. Afite 
intekerezo zituzuye. Ararwaragurika, kandi ibyo umubiri we ukenera binyuranye cyane 
n’ibyo umubiri muzima. {IMN 183.3} 

Ntibikwiriye kuba Intandaro yo Kwikururira Igihe cy’Akaga 

323. Nabonye ko ibyo mwibwira ari ukwibeshya ku byo kubabaza imibiri yanyu, 
mukayigomwa ibyokurya bifite intungamubiri. Ibyo bintu bituma bamwe mu bagize itorero 
batekereza ko Imana iri ku ruhande rwanyu, cyangwa se mukaba mudashaka kureka inarijye, 
ngo mwemere kwigomwa. Ariko nabonye ko muri ibyo byose nta na kimwe kizatuma 
murushaho kuba abera. Abapagani bakora bene ibyo byose, kandi nta ngororano babibonera. 
Umutima ushenjaguritse kandi ubabaye imbere y’Imana ni wo ufite agaciro imbere y’Imana. 
Nabonye ko ibitekerezo byanyu kuri ibyo bintu bifite ukwibeshya, kandi mukarangwa no 
kurebuza abizera b’itorero ku tuntu duto, mu gihe mwagombye kwita ku bukene 
bw’umutima wanyu. Imana ntiyabashinze umukumbi wayo. Mutekereza ko itorero ridatera 
imbere bitewe no kutabona ibintu nk’uko mubibona, ntibatsimbarare ku bitekerezo byabo 
nk’uko mubigenza, mwibwira ko mugomba kugendana na byo. Nabonye ko mwibeshya, 
haba ku kwigenzura ubwanyu no kugenzura abandi. Bamwe babaye abaka (intagondwa) ku 
byerekeranye n’imirire. Batsimbaraye ku bitekerezo byabo maze barabikurikiza ku buryo 
ubuzima bwabo bwahababariye, uburwayi bwabo buriyongera mu mibiri, maze urusengero 
rw’Imanarucikaintege. ... {IMN 183.4} 

Nabonye ko Imana itagira umuntu n’umwe isaba kwishyiriraho gahunda yo gutsimbarara 
ku byo agomba kwirinda kugira ngo bice intege cyangwa byangize urusengero rw’Imana. 
Mu ijambo ry’Imana harimo inshingano n’ibisabwa kuzuzwa kugira ngo abizera bige guca 
bugufi kandi bababaze imitima yabo; nta mpamvu rero yo kwiremera imisaraba no 
kwishyiriraho inshingano zo kubabaza umubiri kugira ngo tugaragare ko twicishije bugufi. 
Ibi byose binyuranye n’ibyo ijambo ry’Imana risaba. {IMN 184.1} 



Igihe cy’akaga kiratwegereye cyane; kandi ibyangombwa bikenewe bizasaba ubwoko 
bw’Imana kubaho imibereho yo kwiyanga, no kurya biringaniye kugira ngo ubuzima 
bukomeze kubaho; ariko Imana izadutegurira guhangana n’icyo gihe. Muri icyo gihe giteye 
ubwoba, ibyo tuzakenera bizaha Imana amahirwe yo kudusenderezaho ubushobozi 
bw’imbaraga zayo, no gukomeza ubwoko bwayo. ... {IMN 184.2} 

Abakoresha amaboko bagomba kurya ibituma bagira imbaraga zo gukora akazi kabo, 
n’abavuga kandi bakigisha bagomba kurya ngo basubirane imbaraga; kuko Satani n’ingabo 
mbi ze z’abamarayika babarwanya ngo babaranduremo imbaraga zabo. Bagomba gushaka 
uko bishoboka kose kuruhura imibiri yabo n’intekerezo zabo igihe barangije gukora imirimo 
yabo iruhanya, kandi bakwiriye kurya ibyokurya byubaka umubiri, ibyokurya bitera 
imbaraga umubiri bikawongerera imbaraga; kuko bazakenera gukoresha imbaraga zose baba 
binjije mu mubiri. Nabonye ko Imana idaheshwa ikuzo na gato igihe bamwe mu bagize 
ubwoko bwayo bikururira ubwabo igihe cy’akaga. Ni iby’ukuri ko hariho igihe cy’akaga 
kirindiriye ubwoko bw’Imana, ariko Imana ubwayo izadutegurira uko tuzahangana n’iyo 
ntambara iteye ubwoba. jlMN 184.3} 

Igihe Ubugorozi mu by’Ubuzima Buhindutse Kugoreka iby’Ubuzima 

324. Mfite icyo nifuza kuvuga cyerekeranye n’imyumvire y’abaka bakabya ku by’ubugorozi 
mu mirire. Igihe ubugorozi mu mirire bugejejwe ku rugero rwo gukabya cyangwa ubwaka, 
buhinduka ukugoreka iby’ubuzima, bukaba inzira iganisha ku kwica ubuzima. Ntacyo 
mubasha kugeraho mu mavuriro yanyu niba indyo muha abarwayi banyu imeze nk’iyo 
mukoresha ubwanyu n’umugore wanyu. Mbasha kubahamiriza ko ibyo mutekereza ku 
byerekeranye n’imirire igenerwa abarwayi ari ibintu bidakwiriye. Impinduka ni nini cyane. 
Mbaye ndetse inyama zangiza umubiri, mba nkwiriye gukoresha ikindi kintu abantu 
batagiraho ikibazo cyane, kandi icyo kintu kiboneka mu magi. Ntimukabure gukoresha 
amata ku meza cyangwa ngo mubuze abantu kuyakoreshanya n’ibindi byokurya mu gikoni. 
Amata mukoresha agomba kuba akamwa ku nka zifite ubuzima bwiza, kandi mugomba 
kuyateka akabira. jlMN 184.4} 

Abakabya mu by’ubugorozi mu buzima bari mu kaga ko gutegura ibyokurya bitagira 
icyanga. Akenshi ibyo byaragaragaye. Ibyokurya byabaga bidafite icyanga ku buryo igifu 
cyanga kubyakira. Ibyokurya bihabwa abarwayi bigomba kuba bigizwe n’indyo inyuranye. 
Ntabwo ari byiza guhorera indyo imwe buri gihe. ... {IMN 184.5} 

Mbabwiye ibyo bintu bitewe n’uko nahawe umucyo w’ukuntu mwangiza imibiri yanyu 
kubwo imirire yanyu yo gukoresha indyo nkene. Ngomba kubabwira ko atari byiza ko 
mukomeza kwigisha abanyeshuri inyigisho z’imirire nk’uko musanzwe mubikora kuko 



ibitekerezo byanyu ku bijyanye no kureka ibyokurya runaka bitagira ieyo bifasha abakeneye 
gufashwa. {IMN 184.6} 


Mwenedata nawe Mushiki wanjye_, mbafitiye ieyizere, kandi mbifuriza bikomeye kugira 

amagara mazima mu mubiri atuma mugubwa neza mu bya Mwuka. Mwahuye n’ububabare 
eyane bitewe no kubura ibyokurya bikwiriye. Ntimwagiye mufata indyo ikwiriye mu kubaka 
imibiri yanyu no kuyongerera imbaraga. Ntimukwiriye kwiyima ibyokurya byuzuye 
intungamubiri kandi byiza. jlMN 184.7} 

Igihe runaka, Muganga_yagerageje kwigisha umuryango waeu guteka dukurikije 

amabwiriza y’ivugurura mu by’ubuzima, nk’uko we yabyumvaga, atubwira kureka 
gukoresha umunyu eyangwa ikindi kintu kirungo kiryoshya ibyokurya. Ibyo narabigerageje, 
ariko umubiri utangira gueika intege, ku buryo numvise ngomba guhindura, maze ntangira 
gukoresha indi gahunda inyuranye kandi yaje kugenda neza eyane. Ibi mbibabwiye kuko nzi 
yuko hari akaga kabategereje. Ibyokurya bigomba gutegurwa ku buryo biba bifite 
intungamubiri umubiri ukeneye. jlMN 185.1} 

Uhoraho arakurarika wowe Mwenedata na Mushiki wanjye _kwivugurura no kujya 

mugira ibihe byo kuruhuka. Ntabwo ari byiza ko mukomeza kwigerekaho imitwaro nk’uko 
mwabikoraga mbere. Nimutitonda, mushobora gutamba imibiri yanyu igakenyuka, kandi 
ifite agaciro gakomeye imbere y’Uhoraho. “Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero 
z’Umwuka Wera ... Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko 
rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana.” 1 Abakorinto 6:20. {IMN 185.2} 

Ntimugakabye ngo mube abaka ku byerekeranye n’ubugorozi mu by’ubuzima. Bamwe mu 
bizera bacu ntibaha agaciro ubugorozi mu byo kwitungira amagara mazima. Nyamara 
nubwo bamwe bakiri inyuma cyane, wowe ukwiriye kwirinda gutanga urugero rwo gukabya 
cyangwa ubwaka. Ukwiriye nawe kwihatira ubwoko bw’ibyokurya bituma ugira amaraso 
meza. Kwemera gutsimbarara ku mahame y’ukuri bizabaganisha ku kwiyemeza gukoresha 
imirire itazatuma ivugurura mu mirire ritera imbere. Aha ni ho mufitiye akaga. Igihe mubona 
ko umubiri ugenda ucika intege, ni ngombwa ko mugerageza guhindura imirire, kandi 
mugahita mubikora vuba. Mwongere gukoresha mu mirire yanyu ibintu bimwe mwari 
mwararetse gukoresha. Ni inshingano yanyu gukora ibyo. Mukoreshe amagi yatewe 
n’inkoko zifite ubuzima bwiza, muyarye atetse cyangwa ari mabisi. Muyavange ari mabisi 
n’umutobe mwiza w’imbuto mubasha kubona. Ibi bizongerera umubiri ibyo ukeneye. 
Ntimutekereze na gato ko kugenza gutya ari ikosa. ... {IMN 185.3} 

Dushimishwa n’ibyo mukora nk’umuganga, kandi ndababwira ko mukwiriye gukoresha 
amata n’amagi mu mafunguro yanyu. Ibi bintu ntibibasha magingo aya kugira ikindi 
kibisimbura, kandi inyigisho yo kubisimbuza ntikwiriye kwigishwa. {IMN 185.4} 



Ufite akaga ko gufata inyigisho z’ubugorozi mu mirire mu buryo bukabya kandi 
ukishyiriraho imirire itazakomezaumubiri wawe. ... {IMN 185.5} 

Niringiye ko muzita ku magambo mbabwira. Neretswe ko mutazabasha kugira imbaraga zo 
kwerekana neza iby’ivugurura mu by’ubuzima niba hari ibintu bimwe mudashoboye 
kugaragaza ukwishyira ukizana mu mibereho yanyu ndetse n’iy’abandi. Igihe kizagera 
ubwo bizaba bitagishoboka ko amata anyobwa nk’uko anyobwa cyane muri iki gihe; ariko 
iki sicyo gihe cyo kuyareka. Mu magi habonekamo ibyangombwa birwanya uburozi. Niba 
haratanzwe amabwiriza yo kudakoresha ubwo bwoko bw’ibiribwa mu miryango ifite abana 
barengeje umubyibuho, bakabije akamenyero ko gukoresha ibyo byokurya, ariko noneho 
ntitugomba kubona ko hari ihame ritubuza gukoresha amagi y’inkoko zifite ubuzima bwiza 
kandi zagaburiwe neza. ... {IMN 185.6} 

Imana irasaba abemeye igitambo cya Kristo kwiyitaho ubwabo no kwereka abandi urugero 
rwiza. Mwenedata, ntugomba kubera ubwoko bw’Imana ibuye ry’igisitaza ku kibazo 
cy’imirire, kuko bazananirwa kugirira icyizere inyigisho zisaba kwigomwa kugeza ku 
rugero rwo hejuru. Uhoraho ashaka ko ubwoko bwe burangwa no gushyira mu gaciro ku 
ngingo yose y’ivugurura (ubugorozi) mu buzima, ariko ntitugomba gukabya ngo tugwe mu 
mutego w’ubwaka. ... {IMN 185.7} 

Impamvu ituma Muganga_agira ubuzima bubi ni ugukora ataruhuka akananiza 

umubiri, kandi ntahe agaciro ibyo gusimbuza mu mubiri imbaraga aba yakoresheje ngo 
awugaburire indyo yuzuye, ifite ibyubaka umubiri, ibyokurya byiza kandi biryoshye. 
Mwenedata, egurira ubuzima bwawe Uwakubambiwe, ariko wirinde kwizirika ku mirire 
idahagije, kuko ibyo bigaragaza ko uterekana ivugurura mu by’ubuzima uko bikwiriye. 
{IMN 185.8} 

Mu gihe turwanya umururumba no kutirinda, tugomba kwibuka amahame n’inama bikubiye 
mu kuri kwigishwa n’Ubutumwa bwiza, bijyana n’umutimanama utekereza. Kugira ngo 
dusohoze umurimo wacu mu buryo bworoheje kandi butaziguye, tugomba kwemera 
ibyangombwa umuryango muntu wahawe kubahiriza. Imana yatanze ibyangombwa abantu 
bose bakenera, mu bihugu byo ku isi batuyemo byose. Abashaka gukorana n’Imana 
bagomba kwitondera cyane uburyo bigisha ivugurura ry’ubuzima mu ruzabibu 
rw’Umwami. Bagomba kwigengesera cyane igihe berekana ibyokurya bikwiriye kuribwa 
n’ibidakwiriye kuribwa. Intumwa z’abantu zigomba gufatanya n’Umufasha mvajuru mu 
kwerekana ubutumwa bw’imbabazi ku mbaga y’abantu benshi Imana ishaka gukiza. {IMN 
186.1} 

Tugomba gusanga abantu benshi. Mu gihe twigisha ivugurura mu by’ubuzima dukoresheje 
intekerezo z’ubwaka no gukabya, tubasha gukomeretsa benshi. Ni byiza gusaba abantu 



kureka inyama, ikawa n’icyayi. Nyamara hari n’abandi bavugako n’amata agomba kurekwa. 
lyi ngingo nyamara ikwiriye kwiganwa ubwitonzi bukomeye. Hariho imiryango ikennye 
itunzwe gusa n’imigati n’amata; baramutse bafite ubushobozi, baba bagomba no kurya 
n’imbuto. Ibyokurya byose by’inyama bigomba kurekwa, ariko ibyokurya by’imboga 
bigomba kuvangwa n’amata make cyangwa amavuta cyangwa ikindi gisa nk’ibyo kugira 
ngo byorohe mu igogora. lyo inyigisho z’ivugurura mu by’ubuzima zigishijwe, abantu 
bakennye barabaza bati, “Mbese nkatwe tuzatungwa n’iki? Ko tutabasha kubona 
amafaranga yo kwigurira imbuto n’ibinyamavuta?” Igihe nigisha inkuru nziza abakene, 
ndarikirwa kubagira inama yo kurya ibyokurya birushijeho kugira intungamubiri. 
Sinshobora kubabwira ngo: Ntimugomba kurya amagi, cyangwa amata, cyangwa amavuta; 
ntimugomba guteka amavuta mu byokurya. Inkuru nziza igomba kwigishwa abakene, kandi 
igihe cyo kubategeka ibyo bagomba kurya n’uburyo bagomba kubiteka ntikiragera. {IMN 
186.2} 

Igihe kizaza ubwo tuzaba tugomba kureka bimwe mu byo kurya dukoresha iki gihe, 
nk’amata, amavuta, n’amagi; ariko ubutumwa mbaha ni uko mutagomba kwikururira igihe 
cy’akaga imburagihe, ngo mwihandishe imibabaro yo kwikenyura. Nimutegereze kugeza 
ubwo Umwami azatebategurira inzira mugomba kunyuramo. jlMN 186.3} 

Amavugurura asaba gukurikiza ibisabwa byo mu rwego rwo hejuru abasha kwemerwa gusa 
n’itsinda ry’abantu runaka, bafite uburyo babasha kwibonera ibyokurya byose baba 
bakeneye bakabisimbuza ibyo baba bararetse. Ariko na none iri tsinda riba rigizwe n’abantu 
bake cyane mu bandi benshi cyane baba babona ko ibi bigeragezo atari ngombwa kuri bo. 
Hariho na none abandi bagerageza kureka ikintu cyose bita ko kigirira nabi umubiri, 
nyamara bakagomwa umubiri indyo ifite ibyangombwa bikwiriye. Ingaruka ni uko bagira 
intege nke ntibabe bagishobora gukora akazi. Ibyo rero bituma bamwe bumva bazinutswe 
iby’ivugurura ry’ubuzima. Umurimo twagerageje kubaka mu buryo bukomeye ugatezwamo 
urujijo rw’ibintu bidasanzwe Imana itifiiza. Ibyo kandi bituma imbaraga z’itorero zidindira. 
jlMN 186.4} 

Ariko Imana izatabara ikome mu nkokora ingaruka z’izo ntekerezo ziflinze. Ubutumwa 
bwiza bugamije guhuza inyokomuntu, bugahuriza hamwe umukire n’umukene bombi 
bagahurira ku birenge bya Yesu. ... {IMN 186.5} 

Ariko ndashaka kubabwira ko ubwo igihe kizaba kigeze cyo kubona ko bitakiri byiza 
gukoresha amata, amavuta yayo, amavuta yandi, n’amagi, ibyo Imana izabihishura. 
Ntihakwiriye kubaho rero inyigisho zo gukabya ku byerekeranye n’ivugurura ry’ubuzima. 
Ikibazo cyo gukoresha amata n’amavuta n’amagi kizikemura ubwacyo. Ariko ubungubu 



ntibikwiriye kuduhangayika ngo twikorere umutwaro wabyo. Reka kudakabya kwanyu 
kumenywe n’abantu bose. {IMN 186.6} 

325. Mu ijoro ryashize nari nsinziriye meze nk’uvugana na Muganga_. Ndamubwira nti: 

Ugomba na none kurushaho kwitondera gukabya mu mirire yawe. Ntugomba kuba umwaka 
ku bikureba ubwawe cyangwa ku birebana n’ibyokurya bihabwa abatishoboye n’abarwayi 
bo mu bitaro. Abarwayi bariha amafaranga menshi y’ibitaro, kandi bagomba kwitabwaho 
uko babyifuza. Bamwe babasha kuba baza mu bitaro bitewe n’ubuzima bubasaba 
kwigomwa bikomeye ku by’irari ryabo, bakumva bakeneye indyo yoroheje, ariko uko 
bagenda boroherwa bakaba bagomba kubona ibyokurya byubaka umubiri wabo mu buryo 
buhagije. jlMN 187.1} 

[Ibitaro n’amavuriro bigomba kwirinda gukabya mu byerekeranye n’imirire — 427, 428, 
429]. jlMN 187.2} 

Ibyokurya Bigomba Gutegurwa ku buryo Bitera Ipfa 

326. Abagorozi mu by’ubuzima bakwiriye kwirinda, kurusha abandi bose, ubwaka no 
gukabya. Umubiri ugomba kubona ibiwutunga bihagije. Umwuka duhumeka ntuhagije 
wonyine kugira ngo tubeho. Ntabwo ubuzima bwakomeza turamutse tutabonye ibyokurya 
bifite intungamubiri. Ibyokurya bigomba kuba biteguwe neza, kugira ngo bibe biryoshye 
kandi biteyeipfa. jlMN 187.3} 

327. Imirire ibuze intungamubiri zihagije ikoza isoni umugambi w’ivugurura ry’ubuzima. 
Turi abantu bapfa, ni ngombwa rero ko duha imibiri yacu indyo irimo ibyangombwa 
bikomeza gutunga iyo mibiri. jlMN 187.4} 

Bamwe mu Badiventisti, biyemeza ku bushake kureka kurya ibyokurya bibi, nyamara 
bagakerensa gushakira imibiri yabo ibyokurya bifite intungamubiri umubiri ukeneye ngo 
ukomeze kumererwa neza. Abafite intekerezo z’ubwaka no gukabya mu by’ivugurura 
ry’ubuzima baba bari mu kaga ko gutegura ibyokurya bitaryoshye, bifite impumuro mbi, ku 
buryo abantu batabyishimira. Ibyokurya bigomba gutegurwa ku buryo bitera ipfa kandi 
bifite intungamubiri. Ntitugomba kuvutsa umubiri ibyo ukeneye. Nkoresha umunyu 
mukeya, kandi ni ko kamenyero kanjye, kuko umunyu, aho kugirira nabi umubiri, ufitiye 
akamaro amaraso. Imboga zikwiriye guteguranwa uburyohe zigashyirwamo amata makeya 
cyangwa amavuta y’inka, cyangwa ikindi kimeze nkabyo. (IMN 187.5} 

Nubwo twatanze imiburo ivuga iby’akaga k’indwara ziterwa no gukoresha amavuta, 
n’akaga abana bato bagira bitewe no gukoresha amagi ku buryo burenze urugero, na none 
ariko ntidukwiriye kubona ko byaba ari ukwica amahame igihe dukoresheje amagi y’inkoko 



nzima zorowe neza kandi zikagaburirwa neza. Amagi afite ibyangombwa bikenewe mu 
guhagarika uburozi runaka. {IMN 187.6} 

Abantu bamwe, mu kureka gukoresha amata, amagi, n’amavuta, baba bavutsa umubiri 
intungamubiri zihagije. Ingaruka ni uko bagira intege nke ntibabashe gukora akazi. Ibi biteza 
umugayo ivugurura ry’ubuzima, bityo umurimo twashyizemo imbaraga ngo ushinge imizi 
ugacogozwa n’ibidafite umumaro Umwami Imana itategetse, n’imbaraga z’itorero 
zikadindira. Ariko Imana izatabara ikome mu nkokora ingaruka z’izo ntekerezo zifunze. 
Ubutumwa bwiza bugamije guhuza inyokomuntu, bugahuriza hamwe umukire n’umukene 
bombi bagahurira ku birenge bya Yesu. jlMN 187.7} 

Igihe kizaza ubwo tuzaba tugomba kureka bimwe mu byo kurya dukoresha iki gihe, 
nk’amata, amavuta, n’amagi; ariko si ngombwa ko twikururira akaga imburagihe ngo 
twigomwe birenze urugero. Nimutegereze kugeza ubwo igihe kizabidutegeka, kandi 
Umwami aradutegurira inzira z’ukuntu tugomba kubyitwaramo. (IMN 187.8} 

Abiteguye kwamamaza neza inyigisho z’ivugurura ry’ubuzima bagomba gufata Ijambo 
ry’Imana nk’umuyobozi n’umujyanama. Niba abigisha b’amahame y’ivugurura ry’ubuzima 
bagenza batyo, nta gushidikanya ko umurimo wabo ugira imbaraga. Nimureke twe gutanga 
ubuhamya bubi ku ivugurura ry’ubuzima tunanirwa gukoresha indyo yuzuye, ifite uburyohe, 
aho gukoresha ibyokurya bizanira ibibazo umubiri kandi twarahisemo kubireka. 
Ntugashyigikire mu buryo ubwo aribwo bwose irari rizanwa n’ibyokurya bikabura umubiri. 
Ujye urya gusa indyo yuzuye, yoroheje, ifite intungamubiri, kandi uhore ushima Imana 
kubwo amahamwe y’ubugorozi mu by’ubuzima yaduhaye. Muri byose ujye uba umunyakuri 
n’inyangamugayo, uzabona ingororano z’agahebuzo. {IMN 188.1} 

Akaga Gaterwa n’Abaka 

328. Twabahaye umuburo tubihanangiriza kwirinda gukabya, nubwo byaba gukabya mu 
kurya ibyokurya byiza, ariko turaha n’umuburo abitwa abaka wo kwirinda kuzamura 
ibendera ryabo, bityo bakirinda gukururira abandi munsi y’ibendera ryabo. {IMN 188.2} 

329. Neretswe ko umuntu runaka n’undi witwa kanaka bakojeje isoni umurimo w’Imana. 
Bateje icyasha umurimo kitazigera gihanagurika. Neretswe umuryango wa Mwenedata D. 
lyo uyu muvandimwe aza kubona ubufasha bukwiriye ku gihe gikwiriye, buri wese ugize 
umuryango we aba akiriho n’uyu munsi. Biratangaje kuba amategeko y’ubutaka 
atarashimangiwe kubw’iyi mpamvu yatewe no kutita ku buzima bwabo. Uyu muryango wari 
mu nzira yo kuzima bitewe no kudakoresha ibyokurya bitunganye kandi byoroheje. Bicwaga 
n’inzara kandi bari mu gihugu gikungahaye. Bari bakeneye ubumenyi. Umusore ntiyazize 



indwara ahubwo ydczizt inzara. Ibyokurya byari kumuzanzamura bigasubiza intege mu 
mubiri. ... {IMN 188.3} 

Igihe kirageze ngo hagire ieyakorwa kigamije kubuza abafite ubumenyi buke kwimakaza 
ibitekerezo byabo ku byerekeranye n’ivugurura ry’ubuzima. Imirimo yabo n’amagambo 
yabo bikwiriye kwirindwa, kuko bitera akaga kurusha iby’abanyabwenge n’abahangabo mu 
rwego rwo hejuru babasha kurwanya bakoresheje ubushobozi bwabo. Ntibyashobokera 
abahanga barwanirira ivugurura ry’ubuzima kurandura mu mitwe ya rubanda 
ingengabitekerezo yabinjiyemo bitewe n’urugero rubi rw’izi ntagondwa z’abaka, maze 
bagashyira inyigisho y’ingenzi y’ivugurura ry’ubuzima mu mwanya wayo igasimbura ibyo 
aba bantu bangije. Urugi ruraeyakinze kandi ku rugero runini, rutuma abatizera batabasha 
kugerwaho n’ubutumwa bw’ukuri kw’iki gihe bw’Isabato no Kugaruka k’Umukiza wacu. 
Ukuri kw’agaciro gakomeye kwateshejwe agaciro n’abantu bagusebya ko nta kamaro kako. 
Aba bantu biyita ko ari abagorozi b’ubuzima n’abakomeza Isabato muri rusange. Aba 
bahindutse ibuye risitaza bityo bafite umutwaro ukomeye imbere y’abatizera. (IMN 188.4} 

Ibitekerezo bya Bamwe n’Urugero Abantu Bishyiriraho 

330. Igihe kirageze ngo abantu benshi bemere bidasubirwaho akamaro k’ivugurura 
ry’ubuzima baba abakomeye n’aboroheje. Ariko ntidukwiriye kwemerera ikintu icyo aricyo 
cyose ngo kibangamire ubutumwa tugomba kujyana, aribwo butumwa bwa marayika wa 
gatatu, bufitanye isano ikomeye n’ubutumwa bwa marayika wa mbere n’ubwa marayika wa 
kabiri. Ntitugomba kwemerera ibintu by’ubusabusa bidafite agaciro ngo bidushyire mu 
kazitiro, aho tutabasha kugera ku bantu benshi. jlMN 188.5} 

Abagize itorero n’abari ku isi bakeneye imbaraga zose n’impano zose Imana yaduhaye ngo 
tubibagaragarize. Ibyo dutunze byose bigomba gukoreshwa mu murimo wayo. Mu kugeza 
ubutumwa ku bandi, mujye mwirinda gukoresha ibitekerezo byanyu bwite. Dufite 
ubutumwa bugenewe abatuye isi yose, kandi Umwami Imana ashaka ko abagaragu be 
barinda mu buryo bwera icyizere Imana yabagiriye. Imana yahaye umuntu wese umurimo 
akwiriye gukora. Nimureke rero dukumire ubutumwa bw’ibinyoma. Umucyo ukomeye 
w’ivugurura (ubugorozi) ry’ubuzima ntugomba kwijimishwa n’ibibazo bidahuye. 
Ukudahuza [n’ubutumwa] k’umuntu umwe kugera ku mubiri wose w’abizera; kubwo ibyo 
rero, iyo aguye mu mutego w’ubwaka no gukabya, biteza urubwa rukomeye umurimo 
w’Imana. (IMN 188.6} 

Dukwiriye gukemanga inzira zose zituma dufata ibintu mu buryo bw’ubwaka burangwa no 
gukabya. Ibyo bituma igihe cyose mbona ko ngomba kugira icyo nkora ngo inyigisho zacu 
ze kumvikana nabi, kugira ngo ab’isi batabona urwaho rutuma batekereza ko Abadiventisti 
b’Umunsi wa Karindwi ari itsinda ry’abantu b’abaka b’intagondwa. lyo dushatse gukura 



abantu mu muriro ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande ayo magambo aba akoreshejwe ngo 
akosore ibibi abantu bamwe bayakoresha mu gutsindishiriza akamenyero kabo. Umwami 
Imana aturinde imigenzereze ya kimuntu n’ubwaka burangwa no gukabya! {IMN 189.1} 

Ntihakagire umuntu uzana ibitekerezo by’ubwaka ku byerekeranye n’imirire n’iminywere. 
Imana yatanze umucyo. Abizera bacu bagomba kwakira uwo mucyo bakanawugenderamo. 
Ni ngombwa ko turushaho kumenya Imana na Yesu Kristo. Ubwo bumenyi ni bwo 
buduhesha ubugingo buhoraho. Kurushaho kuba abantu bubaha Imana, beza, bicisha bugufi, 
bayoborwa na Mwuka, bizageza abizera bacu ahantu babasha kwiga bakamenya Umwigisha 
Mukuru. jlMN 189.2} 

Igihe kizagera ubwo gukoresha amata bizaba birimo akaga. Ariko niba inka zifite ubuzima 
bwiza kandi amata agatekwa neza uko bikwiriye, nta mpamvu yo kwikururira akaga mbere 
y’icyo gihe. Nta muntu ukwiriye kumva ko agomba guha ubutumwa bwereka abizera ibyo 
bagomba gutegura ku meza yabo kuri buri gihe cyihariye. Abiroha mu bwaka bazashyira 
babone ko ingaruka z’ibyo babona atari ibyo bibwiraga. Umwami Imana azatuyoboza 
ukuboko kwe kw’iburyo, nituramuka tumwemereye kutuyobora. Urukundo no kubonera ni 
amatunda asoromwa ku giti cyiza. Ufite urukundo aba yarabyawe n’Imana kandi azi Imana. 
jlMN 189.3} 

Nabwirijwe guha amabwiriza abo muri Konferansi ya_, bagiye barangwa no 

gutsimbarara ku byerekeranye n’ivugurura ry’ubuzima, bashaka guhatira abandi ibitekerezo 
byabo n’imyumvire yabo, mbabwira ko ubutumwa bwabo budaturuka ku Mana. Nababwiye 
ko nibaramuka bagabanyije ndetse bakareka iyo migirire ya karande bimenyereje, irangwa 
no kwinangira gukabije, bazabona ko bakeneye rwose kwihana. “Nyamara nidukundana 
Imana iguma muri twe, urukundo rwayo rugatunganirizwa muri twe rwose. ... Imana ni 
urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we.” 1 Yohana 
4:12, 16. ... (IMN 189.4} 

Ubwenge bwa muntu bugomba guhuzwa n’ubwenge mvajuru n’imbabazi z’Imana. 
Nimureke inarijye yacu ihishwe muri Kristo. Nimureke dukorane ubwitonzi kugira ngo 
tugere ku rugero rwo hejuru Imana yadushyiriyeho, urugero rwo guhindurwa mu mico 
n’Ubutumwa bwiza. Imana iraduhamagarira kugendera mu nzira igororotse, dutegura inzira 
zikwiriye tugomba kunyuzamo ibirenge byacu, hato ubumuga bwacu bwo kuremara 
butaduteza kuyoba. Bityo dutume Kristo anyurwa. jlMN 189.5} 



Ikosa ry’Abantu Ryabasha Kwihanganirwa Kurusha Urundi Ruhande rwo Gukabya 

mu Bwaka 


331. Mwenedata nawe Mushikiwanjye_mwagaragaje ubwaka bukabije ku by’imirire, 

bituma mutesha umutwe abo mu korana mu kigo. Ubu noneho umwanzi arashaka 
kubakururira ku rundi ruhande rwo gukabya, akabateza gukoresha indyo nkene gusa. Mujye 
mwirinda ibitekerezo bishyushya imitwe n’inama ziganisha ku gukabya. Mujye 
mushakashaka ubwenge mvajuru kandi mukorane ubushishozi. Nimujya mu ruhande 
rw’ubwaka, muzabona ko mugiye gusubira inyuma, kandi nubwo mwaba mukorana 
umutimanama, muzasigara mubona ko mukwiriye gushidikanya iby’umutimanama 
ubabwira, maze mutererwe icyizere na benedata ndetse n’abatizera. Mube mwiringiye neza 
ko mutagomba kwihuta cyane ngo murenge umucyo muzima mwahawe 
n’Imana.Ntimugatwarwe n’ibitekerezo by’abandi, ahubwo mugende mufite ubwenge kandi 
mwubaha Imana. {IMN 190.1} 

Nimukora amakosa, ntimukemere ko abajyana kure y’ibitekerezo mukwiriye gusangira 
n’abandi bantu, kuko ibyo bituma bakemanga imbaraga zanyu kandi ntimube mugishoboye 
kugira icyiza mwabakorera. Ibyiza ni uko ukwibeshya kwanyu kwaba ku ruhande 
rw’ibyiflizo by’abantu aho kuba biri kure yabo, kuko icyo gihe haba hari ibyiringiro ko 
mubasha kwikururiraho abantu, ariko igikwiriye ni uko ayo makosa adakenewe ku ruhande 
rumwe cyangwa urundi. jlMN 190.2} 

Ntimukeneye kwiroha mu mazi, cyangwa mu muriro, ahubwo nimujye mu nzira rwagati, 
kugira ngo mwirinde ubwaka bwose. Ntimugatange ipica, nk’abayobozi, yereka abandi ko 
mubogamiye ku ruhande rumwe, ngo mube abantu bari mu rungabangabo. Ntimugahitemo 
gukoresha indyo nkene. Ntimukemerere uwo ariwe wese kubategeka gukoresha indyo 
nkene. Mujye muteka ibyokurya mu buryo biryohera abantu, bifite isuku, biteye ipfa, ari 
byo bizerekana neza ipica y’ivugurura ry’ubuzima. (IMN 190.3} 

Kureka amahame y’ubuzima biterwa n’uko ubujiji bw’abantu bwabateye kuyaha 
ubusobanuro buri mu ruhande rwo gukabya n’ubwaka, ari byo byateye abantu kuyanga aho 
gukururwa na yo. Nagiye mpura n’ibitekerezo by’ubwaka no gukabya ahantu hatandukanye. 
Bateguraga imboga n’amazi gusa, n’ikindi kintu cyose bakagitegura muri ubwo buryo. Ubu 
buryo bwo guteka ni ukunyuranya n’amahame agenga ubuzima, kandi hari abantu bafite 
imyumvire iteye ku buryo baba biteguye kwemera ivugurura iryo ariryo ryose, n’imirire iyo 
ariyo yose. jlMN 190.4} 

Benedata, ndashaka ko muba abantu birinda muri byose, ariko mugire ubwenge butuma 
mwirinda kuba abakabya cyangwa ngo muteze itorero ryacu cyangwa ikigo cyacu kujya mu 



nzira y’amahatane ijyana mu buyobe. Ntimugomba kwemera ibyo abantu batekereza byose, 
ahubwo mujye murangwa no gushyira mu gaciro, mutuze, mwiringira Imana. {IMN 190.5} 

Mwirinde Gukabya Ku Mpande Zombi 

332. Nzi yuko benshi muri benedata barwanya mu mitima no mu bikorwa ivugurura 
ry’ubuzima. Nta ruhande na rumwe rw’ubwaka no gukabya mvugira. Ariko uko nagiye 
nsubira mu nyandiko zanjye, nabonye ubuhamya bufatika n’imiburo ku kaga Abadiventisti 
babasha guhura na ko bitewe no kwigana imigenzo n’ibikorwa by’ab’isi mu kwiyemera, 
kugira umururumba, no kumva ko bagomba kugendana n’ibigezweho. Numva agahinda 
kenda kunturitsa umutima bitewe n’iyo migirire. Hariho bamwe bavuga ko bamwe muri 
benedata bakabije kuvuga cyane kuri ibyo bibazo.Ariko se kuba bamwe barahisemo buri 
gihe kuvugira mu ibanga ibibari ku mitima byerekeranye n’ivugurura ry’ubuzima byaba 
impamvu yatuma uko kuri gusubizwa inyuma? Akenshi ab’isi usanga ko bari kure bikabije 
ku ruhande rwo gukabya ku byerekeranye no kugira umururumba no kutirinda mu mirire no 
mu minywere; maze ingaruka ikabyara ibikorwa byo kwifliza n’umurengwe ukabije. {IMN 
190.6} 

Hari benshi muri iki gihe bari mu gicucu cy’urupfu bari bariteguye gukora umurimo 
w’Umwami ariko batigeze bumva agaciro k’inshingano yera iri ku bitugu byabo yo 
kubahiriza amategeko agenga ubuzima. Nta gushidikanya ko amategeko agenga ubuzima 
bwacu ari amategeko yashyizweho n’Imana, ariko abantu bibagiwe iki kintu. Bamwe 
biziritse ku mirire itabasha gutuma bakomeza kugira ubuzima bwiza. Bagomwe imibiri yabo 
indyo yubaka umubiri bayisimbuza ibyokurya byica ubuzima; ntibagira ubwenge bwo 
kwimenyereza gutegura ibyokurya bizanira umubiri amagara mazima. Umubiri ugomba 
kugaburirwa neza kugira ngo ubashe gukora akazi ushinzwe. Ntibigendana na gahunda 
y’ubuzima ko nyuma yo kureka ibyokurya bibi kandi byangiza umubiri, abantu bafata 
uruhande runyuranye maze bagatangira gukoresha indyo idahagije kandi itaboneye ikabije 
kuba nkene. Aho kuba ubugorozi bw’ubuzima, biba uburozi bw’ubuzima. {IMN 191.1} 

[Akamaro ko kumenya gutegura ibyokurya biboneye kandi biryoshye — reba igice cya 
XXV kivuga Amashuri yigisha guteka]. {IMN 191.2} 



IGICE CYA 12 - IMIRIRE Y’UMUBYEYI UTWITE 


Ibishobora Kugira Ingaruka ku Mwana Ukiri mu Nda 

333. Benshi mu babyeyi ntibaha agaciro ibintu bigira ingaruka ku mwana ukiri mu nda. 
Ariko Imana yo siko ibigenza. Ubutumwa bwoherejwe na marayika wTmana, kandi 
bugatangwa inshuro ebyiri mu buryo bwumvikana, bwerekana ko icyo kintu gikwiriye 
guhabwa agaciro gakomeye cyane. {IMN I92.I} 

Mu magambo yabwiwe umubyeyi w’Umuheburayo, Imana yabwiriyemo ababyeyi bose 
b’ibihe byose. Marayika yagize ati, ‘Tbyo nabwiye uyu mugore byose abyirinde. Nuko 
yitondere ibyo namubwiye byose.” (Abacamanza 13:13, 14). Imibereho myiza y’umwana 
iterwa mu buryo bukomeye n’ingeso za nyina. Ibyiflizo bye n’ibimuryohera bigomba 
kugendera ku mahame. Kugira ngo akurikize umugambi w’Imana mu gihe atwite, umubyeyi 
agomba kwirinda ibishobora kugira ingaruka ku mwana atwite, kandi akarwanya imyifatire 
runaka. Niba mbere yo kuvuka k’umwana umubyeyi asanzwe arangwa no kugira 
umururumba, niba arangwa no kwikunda, kutihangana, no kuruhanya, izi ngeso zose 
zizigaragaza mu myifatire y’umwana. Uko ni ko usanga abana benshi baravukanye umurage 
w’ikibi umeze nk’utabasha kuranduka. {IMN 192.2} 

Ariko niba umubyeyi akomeje gukurikiza amahame meza, niba yirinda kandi akarangwa no 
kwiyanga, niba arangwa n’ubugwaneza, kwiyoroshya, no kutihugiraho, abasha guha izo 
ngeso z’agaciro kanini umwana we. Itegeko ribuza umubyeyi gukoresha inzoga 
rirasobanutse. Buri gitonyanga cy’inzoga anywa kugira ngo ahaze irari rye gushyira mu kaga 
ubuzima bw’umubiri, ubwenge, n’intekerezo by’umwana we, kandi akaba ari igicumuro 
akoreye Umuremyi we. {IMN 192.3} 

Benshi mu bajyanama baha inama umubyeyi utwite ko aba akwiriye guhaza irari ry’ikintu 
ararikiye. Bamubwira ko niba har’icyokurya cyangwa icyokunywa ashaka, nubwo cyaba ari 
icyangiza umubiri, ko akwiriye kugifata agahaza irari ry’umubiri. Inama nk’iyi ni ikinyoma 
kandi iteza akaga. Ibyo umubiri w’umubyeyi ukenera bigomba igihe cyose kwitonderwa. 
Ubuzima bwa babiri buba buri mu maboko ye, kandi ibyifuzo agira bigomba kwitabwaho 
bikomeye, agahabwa ibyangombwa akeneye. Ariko kurusha ibindi bihe byose, iki gihe aba 
agomba kwirinda, haba mu mirire ye no mu yindi mibereho ye, icyo aricyo cyose cyaca 
intege umubiri n’intekerezo bye. Imana ubwayo ni yo imuha itegeko n’amabwiriza yo 
kwirinda no kwitegeka ubwe. {IMN 192.4} 

334. Igihe Imana yateguraga Samusoni ngo azabe umucunguzi w’ubwoko bwayo, yishimiye 
imyifatire myiza y’umubyeyi we warangwaga no kurinda umubiri we, mbere yo kubyara 
umwana Samusoni. Kandi ayo mabwiriza yo kwirinda yagombaga gukurikizwa kuva mu 



ntangiriro z’ubuzima bw’umwana, kuko yagombaga kuzegurirwa Uhoraho nk’Umunaziri 
kuva akivuka. {IMN 192.5} 

Marayika w’Imana yabonekeye umugore wa Manowa, maze amubwira yuko azabyara 
umwana w’umuhungu. Bitewe n’ibi, yamuhaye amabwiriza y’ingenzi: “Nuko 
ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha kandi ntukarye ikintu cyose 
gihumanya” (Abacamanza 13:4). {IMN 192.6} 

Imana yari ifitiye umurimo w’ingenzi umwana w’isezerano wa Manowa yagombaga gukora, 
kandi kubwo kumutegurira neza ibyo yagombaga kuzuza ngo azabashe gukora uwo murimo, 
byari ngombwa ko imico y’umubyeyi n’iy’umwana yitabwaho bikomeye. Marayika yahaye 
amabwiriza umugore wa Manowa ati: “Ntakanywe vino cyangwa igisindisha, habe no kurya 
ikintu cyose gihumanya. Nuko yitondere ibyo namubwiye byose” (Abacamanza 13:14). 
Ingeso z’umwana zari kuba nziza cyangwa zikaba mbi bitewe n’ingeso za nyina. Nyina 
yagombaga kwemera kuyoborwa n’amahame, agakurikiza kwirinda no kwiyanga, niba 
yarashakaga ko umwana we agira imibereho myiza. {IMN 192.7} 

“Niyirinde” 

335. Inama yahawe umugore wa Manowa ikubiyemo ukuri ababyeyi b’iki gihe bagomba 
kwitaho neza. Mu kuvugana n’uyu mubyeyi umwe, Uhoraho yavuganye n’ababyeyi bose 
bahangayitse kandi bafite agahinda b’icyo gihe, hamwe n’ababyeyi bose bo mu bihe 
byakurikiyeho. Ni ukuri koko buri mubyeyi akwiriye gusobanukirwa n’inshingano ye. 
Agomba kumenya ko imico abana bafata iterwa cyane n’ingeso ze mbere yo kuvuka kwabo 
kandi igaterwa n’umuhati we bwite nyuma yo kubyara abo bana, kuruta uko iterwa n’ibyiza 
cyangwa ibibi by’ahamukikije. {IMN 193.1} 

Marayika yabwiye muka Manowa ngo, “Niyirinde.” Abe yiteguye kurwanya ikigeragezo. 
Ibyifuzo bye n’ibyo ararikira bigomba gutegekwa n’amahame. Buri mubyeyi agomba 
kubwirwa aya magambo ngo, “Niyirinde.” Niba akurikiza inama y’Imana, igihe atwite, 
umubyeyi wese agomba kugira ibyo yigomwa, agomba kureka ibintu byose bishobora 
kugiraingarukakumwanawe. ... {IMN 193.2} 

Umubyeyi wese wifuza guha uburere bwiza abana be agomba, mbere yo kubyara, 
kwimenyereza ingeso zo kwigomwa no kwitegeka; kuko araga abana be ingeso ze bwite, 
imico ye myiza cyangwa mibi. Umwanzi w’abantu asobanukiwe neza cyane ibi bintu 
kurusha uko ababyeyi babizi. Azateza ibigeragezo umubyeyi, azi neza yuko niba uwo 
mubyeyi atabaye maso ngo arwanye umwanzi, ashobora gushyikira umwana we. Ibyiringiro 
rukumbi by’umubyeyi biboneka mu Mana. Abasha kuyihungiraho akabona ubuntu 



n’imbaraga. Ntazatabaza ngo abure gutabarwa. Imana izamushoboza kuraga urubyaro rwe 
imico izarufasha kunesha muri ubu buzima no kuzaragwa ubugingo buhoraho. {IMN 193.3} 

Irari Ntirigomba Gukoreshwa mu Buryo bw’Ubusazi 

336. Ikosa akenshi rikorwa n’umubyeyi utegereje kubyara ni ukudahindura bihagije 
imibereho yari asanzwe afite. Muri icyo gihe, umubyeyi aba agomba koroherezwa akazi. 
Impinduka zikomeye ziba zirimo kubera mu mubiri we. Umubyeyi aba akeneye amaraso 
menshi mu mubiri, bityo rero aba agomba kubona ibyokurya byinshi bikize cyane ku 
ntungamubiri z’ingenzi zifasha mu kongera amaraso. Niba umubyeyi atabonye ibyo 
byokurya by’inyongera bitunga umubiri, ntashobora kugumana imbaraga z’umubiri, kandi 
n’umwana atwite akaba avukijwe ibyangombwa by’ingenzi. Agomba kandi kwitondera 
imyambaro yambara. Umubiri we ugomba kwitabwaho cyane ukarindwa ubukonje 
bukabije. Ntakwiriye kubona ko imbaraga akoresha ashakira umubiri imyambaro yo 
kuwurinda ari imfabusa. Niba umubiri we utabona ibyokurya by’ingirakamaro, byiza, kandi 
byubaka umubiri, ntuzabasha kubona amaraso meza ahagije. Ugutembera kwayo 
kuzagabanyuka maze umwana abure ibyangombwa by’ingenzi. Kubwo ibyo, umubiri 
w’uwo mwana ntuzabasha gukura mu byokurya ibyangombwa ukeneye ngo ubihinduremo 
amaraso awugaburira. Ubuzima bwiza bw’umubyeyi n’ubw’umwana buzaterwa 
n’imyambarire ye ikwiriye, ishyushye, no kubona ibyokurya byubaka umubiri bihagije. 
Umubyeyi agomba kurushaho kubona ibyangombwa byinshi bitera imbaraga umubiri. 
jlMN 193.4} 

Ariko ku rundi ruhande, imvugo yo kwibwira ko abagore, bitewe n’uko kuntu baba 
bamerewe, ko bagomba guhaza irari ry’ibyo bakeneye mu buryo bukabije, ni ikinyoma 
gishingiye ku kamenyero n’umuco w’abantu, aho gushingira ku by’ukuri bigaragara. Irari 
cyangwa ipfa ry’abagore bamerewe gutyo ribasha guhindagurika, bakagira ibyo batwarira, 
maze ntibibe byoroshye kurihaza; kandi umuco ukaba wemera ko bagomba guhabwa ibyo 
bifiiza, nta kugisha inama umutimanama ngo wibaze niba ibyokurya [ibyokunywa] nk’ibyo 
bibasha guhaza no kugwa neza imibiri yabo, kandi bigatuma imikurire y’umwana igenda 
neza. Imirire ikwiriye kuba ifite intungamubiri, idafite ibikabura umubiri. Umuco uvuga ko 
niba umubyeyi akeneye inyama, urusenda, ibifite ibirungo byinshi, amavuta menshi, 
mumureke abirye; mureke kumwicisha ipfa. Uku ni ukwibeshya gukomeye, kandi kuzana 
akaga gakomeye. Akaga bitera ntigafite uko kangana. Niba hari igihe cyo gushakira 
umubyeyi indyo yoroheje no kwitondera imiterere y’ibyokurya agomba kurya, ni iki gihe. 
jlMN 194.1} 

Abagore bagendera ku mahame kandi bigishijwe neza ntibazareka gukoresha indyo 
yoroheje mu gihe nk’iki kurenza ibindi bihe byose. Babona ko hariho ubundi buzima 



bagomba kubeshaho, maze bakitonda mu migenzereze yabo yose, by’umwihariko mu mirire 
yabo. Ntibagomba kurya ibitaribwa cyangwa ibikabura umubiri, bitewe gusa no kwishakira 
ibibaryoheye. Bazabona abajyanama benshi babemeza ibyo bagomba gukora binyuranye 
n’icyo umutimanama wabo ubabwira kureka. {IMN 194.2} 

Abana bavukana uburwayi bitewe n’umururumba w’ababyeyi. Umubiri ntuba warashatse 
ibyokurya bitandukanye biba birarikiwe n’intekerezo. Ni ikosa kwibwira ko igifu kigomba 
guhabwa ibintu byose umutima wumva ushaka, kandi abagore b’Abakristo bakwiriye 
kwirinda iryo kosa. Ibyo umutima ushaka ntibikwiriye gutegeka ibyo umubiri ukeneye. 
Abemera kumvira irari ryabo gusa bagomba kwihanganira ingaruka zibabaje zo kugomera 
amategeko y’imibereho yabo. Kandi izo ngaruka ntizigera ku wagomeye ayo mategeko 
gusa, zigera no ku bamukomokaho, nubwo baba ari inzirakarengane. jlMN 194.3} 

Ingingo zishinzwe gukora amaraso ntizishobora gukura amaraso meza mu birungo, mu 
byokurya bibikwa mu bikombe, no mu nyama z’amatungo arwaye. Kandi iyo umubyeyi 
ariye ibyokurya byinshi ku buryo ingingo z’urwungano ngogozi ziba zigomba gukora cyane 
kugira ngo zibishye kandi zikure mu mubiri imyanda y’ibikabura byo muri ibyo byokurya, 
uwo mubyeyi aba ahemukiye umubiri we bwite, kandi agateza n’imbuto z’indwara ku bana 
azabyara. Niba ahisemo kurya ibyo yumva yishakira kandi ararikiye, atitaye ku ngaruka 
zabyo, azahura n’ingorane, zitazamugeraho wenyine. Umwana we w’inzirakarengane aba 
agomba kuzagerwaho n’ingaruka zitamuturutseho. {IMN 194.4} 

Ingaruka zo Gukora Birenze Urugero no Kurya Indyo Nkene 

337. Akenshi, igihe umugore atwite, arakora cyane kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, 
amaraso ye agashyuha. ... Imbaraga ze nyamara zagombye gukoreshwa mu buryo 
bwitondewe. ... Imihangayiko n’imitwaro ye si kenshi bigabanuka, kandi mu gihe nk’iki, 
kurusha ibindi byose, ni cyo gihe yagombye kuruhukamo, nyamara ugasanga ni cyo gihe 
agaragaza umunaniro, kumererwa nabi, no gucura igihunya. Kubwo iyo mihati myinshi 
yishyiraho, aba agomwa abana be ibyangombwa byubaka umubiri aba abomba gukura mu 
byaremwe, kandi bitewe no gukoresha amaraso ye agashyuha, bituma yohereza mu mubiri 
amaraso yahindutse mabi. Bityo umwana atwite akabura ubuzima butangwa n’ayo maraso, 
imbaraga z’umubiri, n’imbaraga z’ubwenge. {IMN 194.5} 

338. Neretswe imibereho ya B mu rugo rwe bwite. Yagiye arangwa no kugira ubukana 
n’igitugu. Yiyemeje gukoresha gahunda y’ivugurura ry’ubuzima ryigishwa na Mwenedata 
C, kandi, kimwe nka we, yafashe ibitekerezo by’ubwaka kuri iyo ngingo; maze bitewe no 
kudatekereza neza, yakoze amakosa ateye ubwoba, ku buryo ingaruka zayo zitazasibangana. 
Kubwo kwishingikiriza ku bitekerezo yagiye atoragura mu bitabo, yatangiye gukwirakwiza 
inyigisho yumvanye Mwenedata C, maze kimwe nka we, ashaka gukurura abantu bose ngo 



abashyire munsi y’ibendera rye. Umuryango we yawutegetse gukurikiza amategeko ye 
y’ubukana, ariko ananirwa kugenzura imbaraga ze za kinyamaswa zamukururaga. 
Yananiwe ubwe kugera ku ntego, ananirwa no gutegeka umubiri we. lyo aza kuba 
yarasobanukiwe neza na gahunda y’ivugurura ry’ubuzima, aba yaramenye neza ko ubuzima 
bwe butameze neza ku buryo abasha kubyara abana bafite ubuzima bwiza. Ibyifuzo bye 
atashoboye gutegeka byatumye atabasha gutekereza ku ngaruka z’ibyo yikururiye. {IMN 
194.6} 

Mbere yo kuvuka kw’abana be, ntiyigeze afata umugore we nk’umubyeyi ukwiriye gufatwa 
neza mu gihe nk’icyo. ... Ntiyamugaburiraga indyo nziza kandi ihagije ikwiriye kugaburira 
babiri, aho kuba umwe. Hari ubundi buzima uwo mubyeyi agomba gutunga, kandi umubiri 
we ntiwigeze ubona imirire y’ibyokurya byuzuye bya ngombwa ngo bikomeze imbaraga ze. 
Yaburaga indyo ihagije kandi nziza. Umubiri we wamusabaga impinduka, imirire inyuranye 
n’indyo nziza irushijeho kugira intungamubiri. Abana be bavukanye umuze muke 
w’imbaraga ngogozi n’amaraso adahagije. Ibyokurya umubyeyi yabonaga ntibyashoboraga 
kubikuramo amaraso meza, bityo abyara abana bafite ubusembwa buteza indwara. jlMN 
195.1} 



IGICE CYA 13 - IMIRIRE YAGENEWE ABANA 


Inama Zishingiye ku Mabwiriza Aturuka ku Mana 

339. Ikibazo ababyeyi bombi bakwiriye kwibaza ni ikingiki: “Ni iki tugomba kuzakorera 
umwana tuzabyara?” (Reba Abaeamanza 13:8). Twamaze kubwira umusomyi w’aya 
magambo ieyo Imana yavuze ku byerekeranye n’imyitwarire igomba kuranga umubyeyi 
w’umugore utegereje kubyara umwana we. Ariko ibyo ntibihagije. Marayika Gaburiyeli 
yoherejwe aturutse mu bikari byo mu ijuru ngo atange amabwiriza yerekeranye n’uburyo 
bwo kwita ku bana bamaze kuvuka, kugira ngo ababyeyi babashe gusobanukirwa bihagije 
inshingano zabo. {IMN 196.1} 

Mu gihe cyari cyegereje ukuza kwa mbere kwa Kristo, marayika Gaburiyeli yabonekeye 
Zakariya amuzaniye ubutumwa bumeze nk’ubwari bwarahawe Manowa. Uwo mutambyi 
wari usheshe akanguhe yabwiwe ko umugore we azabyara umwana w’umuhungu, akazitwa 
Yohana. Marayika yakomeje kumubwira ati, “Azakubera umunezero n’ibyishimo, kandi 
benshi bazanezererwa kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y’Umwami Imana. 
Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzuzwa Umwuka Wera ahereye akiva 
mu nda ya nyina” (Luka 1:14, 15). Uyu mwana w’isezerano yabombaga kurerwa 
hakurikijwe amabwiriza adakuka yo kwirinda. Yagombaga kuzakora umurimo ukomeye 
w’ivugurura n’ubugorozi, ategurira inzira Kristo. jlMN 196.2} 

Ukutirinda k’uburyo bwose ni ko kwarangaga abantu. Umurengwe wo kunywa ibisindisha 
n’ibyokurya bihenze byagendaga bicogoza imbaraga z’imibiri y’abantu, maze bigateza 
abantu kwandavura mu mico ku buryo ibikorwa by’urugomo bikomeye bitabonwaga 
nk’icyaha. Ijwi rya Yohana ryagombaga kurangururira mu butayu rigacyaha ibyaha 
by’umurengwe byari mu bantu, kandi imibereho ye yo kwirinda yagombaga kubera aho mu 
gihe cye igihamya gikomeye. jlMN 196.3} 

Intangiriro Nyakuri y’Ivugurura n’Ubugorozi 

Imbaraga z’abakozi bacu bashinzwe ibyo kwirinda ntizihagije ngo zigere kure kugira ngo 
umuvumo wo kutirinda uboneka mu gihugu cyacu uranduke. Birakomeye ko ingeso zamaze 
kubakwa ziranduka. Ivugurura rigomba gutangirana n’umubyeyi mbere y’uko yibaruka 
umwana. Kandi niba inama zituruka ku Mana zubahirijwe mu buryo bukiranuka, ukutirinda 
ntikwaboneka. jlMN 196.4} 

Buri mubyeyi agomba guhora akorana umuhati ngo ahuze imico ye n’ubushake bw’Imana, 
kugira ngo abashe gukorana na yo mu kurinda abana be kwangirika n’imico mibi by’iki gihe 
byica imibereho n’ubuzima. Ababyeyi nibashake bwangu kandi badatindiganije uburyo 
bagomba kubana n’Umuremyi wabo, maze kubwo gufashwa n’ubuntu bwe, bashobore 



kubaka mu bana babo umkuta mbarinda kononekara kw’imico no kutirinda. Ababyeyi 
nibaramuka bakurikije iyo migenzereze, bazabona abana babo, nk’uko byagenze kuri 
Daniyeli akiri muto, bageze ku kigero cyo hejum mu mico mbonera n’ubuhanga, 
bahindukire umugisha umuryango mugari, n’abahesha Umuremyi wabo icyubahiro. {IMN 
197.1} 

Uruhinja 

340. Ibyokurya bimsha ibindi kuba byiza ku mwana w’umhinja ni ibyokurya bitumka mu 
byaremwe. Ntakwiriye kubivutswa nta mpamvu. Umubyeyi wirengagiza inshingano 
yoroheje yo kugaburira umwana we yaba ameze nk’utagira umutima, wishakira gusa 
umudendezo no kwishimisha. jlMN 197.2} 

Umubyeyi wemera ko umwana we agaburirwa (yonswa) n’undi mubyeyi akwiriye 
kuzirikana uko ingamka y’ibyo izamera. Uwo murezi w’uwo mwana, mu mgero mnini 
cyangwa mto, azaha uwo mwana imyitwarire n’imico ye. jlMN 197.3} 

341. Aho kugira ngo abantu bagendere ku murongo w’ibyaremwe, barabyangiza kugira ngo 
bagendane n’ibigezweho. Kenshi ababyeyi bakoresha abandi bantu bo kubarerera, cyangwa 
bagakoresha inkongoro z’abana, bakazisimbuza konsa abana babo. Nicyo gituma imwe mu 
nshingano z’ingenzi kumsha izindi kandi zitunganye cyane umubyeyi abasha gusohoreza 
umbyaro rwe, ari na yo ihuza ubuzima bwe n’ubw’umwana, ndetse igatuma umutima we 
ugaragaza ibyera biwurimo, iyo nshingano iguranwa gukoresha ubupfayongo bwo 
kugendana n’ibigezweho. {IMN 197.4} 

Hari ababyeyi biteguye kureka inshingano zabo za kibyeyi zo kugaburira abana babo bitewe 
gusa no kubona ko nta mwanya bafite wo kwizirika ku bana babo, nyamara ari imbuto zo 
mu nda zabo, bakabona ko ibyo bibatesha umwanya. Kujya mu tubyiniro no kwinezeza ni 
byo byijimishije imyanya y’ibyumviro y’ubugingo bw’abo babyeyi. Bagenda bakumrwa 
bimseho n’ibigezweho aho kwita ku nshingano zabo za kibyeyi ku bana babo. Bahitamo 
kwegurira abana babo abakozi ngo babe ari bo bakora izo nshingano bagombye ubwabo 
gukora. Ibyo bimenyereza bitari iby’ukuri bituma inshingano za ngombwa, ari zo umubyeyi 
yagombye gukora yishimye, yumva atazishimiye, kuko abona ko kwita ku bana be 
bimubangamira bikamubuza kugendana n’ibigezweho by’isi. Ibyo bituma umukozi ari we 
ukora inshingano z’umubyeyi, maze akaba ari we uha umwana amashereka azatunga 
ubuzimabwe. {IMN 197.5} 

Ntabwo ari ibyo gusa. Wa murezi aha wa mwana arera imyitwarire n’imico ye. Bityo 
ubuzima bw’umwana bukaba isanga n’ubwe. lyo uwo murezi ari umunyamico mibi, 
utitonda kandi utagira ubwenge; iyo arangwa n’imico iteye ikibazo, umwana akenshi azagira 



imico imeze nk’iyo. Ibiranga amaraso ya wa murezi, ni byo bizahererekana byinjire mu 
mwana. Ababyeyi badashaka kwikoza abana babo, ntibashake gusohoza inshingano zabo za 
kibyeyi, kuko babona ko zibabereye umutwaro batabasha gutwara, maze bagahitamo 
kugendana n’ibigezweho, ntibakwiriye kwitwa ababyeyi. Banduza imico mbonera n’ingeso 
zitunganye ziranga ababyeyi, maze bagahitamo guhinduka ibinyugunyugu biguruka inyuma 
y’ibinezeza bigezweho, bagatesha agaciro inshingano zabo imbere y’urubyaro rwabo 
bakarushwa n’inyamaswa. Ababyeyi benshi basimbuza konsa inkongoro. Konsa ni 
ngombwa kuko ababyeyi badafite indi ndyo baha abana b’impinja. Ariko ababyeyi icyenda 
mu icumi, bitewe n’akamenyero kabi bafashe mu myambarire no mu mirire yabo kuva bakiri 
bato, byatumye batabasha gusohoza inshingano zabo baremewe kuzuza. ... {IMN 197.6} 

Nakomeje kwerekwa ko ku babyeyi bashoboye konsa abana babo bakabisimbuza inkongoro, 
ari ubupfayongo kandi bidakwiriye. Mu gihe bigenze bityo, icy’ingenzi kigomba 
kwitabwaho ni ugushaka amata y’inka nzima, kandi amata n’inkongoro bigateguranwa 
isuku yuzuye. Ibi akenshi birirengagizwa, maze ingaruka ikaba kuribwa mu nda 
kw’uruhinja. Igifli n’ubura bitangira gukora nabi, akarwara, nyamara yaravukanye ubuzima 
bwiza. jlMN 198.1} 

342. Igihe uruhinja rutangira konka amashereka ya nyina kiba ari igihe kigoranye. Abagore 
benshi, mu gihe bonsa, usanga bakora imirimo ibarenze yo mu gikoni, bakiyuha akuya 
amaraso yabo agashyuha, maze ingaruka zikagera kuri urwo ruhinja, bidatewe gusa no kuba 
amashereka y’umubyeyi aba yashyuhiranye, ahubwo no kuba amaraso ye bwite aba 
yandujwe n’uburozi butewe n’imirire mibi y’umubyeyi, iba yateje umubiri wose gukora 
nabi, bityo bikagira ingaruka ku byokurya (ku mashereka) by’umwana. Umwana kandi 
agerwaho n’ingaruka z’imibereho y’imitekerereze (ubwonko) ya nyina. Niba atishimye, 
ahura n’ibimutera kudatuza, arakazwa n’ubusa, agaragaza vuba amarangamutima, 
ibyokurya umwana ahabwa na nyina bizakongezwa n’ibyo, akenshi bimutere uburibwe mu 
nda, kwikanya kw’imikaya, ndetse n’ibihe runaka, bikaba byatera umubiri we kugagara, 
n’uburwayi bwa gitunguro. (IMN 198.2} 

Imico umwana agira kandi iterwa ku buryo bukomeye cyangwa bworoheje n’imiterere 
y’amashereka ahabwa na nyina. Mbega rero ukuntu ari ingenzi cyane ko umubyeyi, mu gihe 
arimo konsa umwana we, akwiriye kugira intekerezo zirangwa n’ibyishimo, akaba umuntu 
urinda cyane umutima we. Mu gihe bigenze bityo, ibyokurya by’umwana ntibizateza akaga, 
kandi hamwe no kugira umutuzo, kwihangana umubyeyi akomeza kugaragaza igihe arera 
umwana bigira icyo bikora gikomeye mu kurema intekerezo z’umwana. Niba umwana 
arangwa no kurakara no kudatuza, imyitwarire yo kwigengesera no kwitonda bizagenda 
bihosha kandi bikosora iyo mico y’umwana, kandi ubuzima bwe buzarushaho kugenda 
bumererwa neza. jlMN 198.3} 



Abana b’impinja akenshi bahura n’ingorane zo kudafatwa neza. lyo batewe uburakari no 
kurira, babahoresha kubaha amashereka, nyamara kandi, mu bihe byinshi, impamvu 
nyirizina y’uko kurakara iba yatewe no kugaburirwa birengeje urugero, ayo mashereka 
akaba yahumanyijwe n’ingeso mbi za nyina. Kurushaho kumwonsa byongera ikibazo, kuko 
igifu kiba cyamaze kuzura. {IMN 198.4} 

Kugaburira Umwana ku Gihe 

343. Inyigisho z’uburere bw’ibanze abana bato bagomba guhabwa na ba nyina zikwiriye 
kuba izigendana no kugira amagara mazima mu by’umubiri. Bakwiriye guhabwa gusa indyo 
yuzuye, ituma bakomeza kugira ubuzima buzira umuze, kandi bakagaburirwa gusa mu bihe 
bidahinduka, bitari iby’itetu cyangwa birenze gatatu ku munsi, kandi indyo ebyiri zagombye 
kuba nziza kurusha indyo eshatu. Niba abana batojwe ikinyabupfura kizima, bazamenya 
bidatinze ko nta kintu babasha guhabwa bitewe n’uko barize cyangwa barakaye. Mu burere 
bw’umwana we, umubyeyi azimenyereza gutoza abana be, atari ibigamije gutuma abaho 
neza gusa icyo gihe, ahubwo abategurira ahazaza heza. Azatoza abana be isomo ryo 
gutegeka irari (ipfa), iryo kwiyanga, kugira ngo imirire yabo, iminywere yabo, 
n’imyambarire yabo ibe igendanye n’amabwiriza y’ubuzima bwiza. {IMN 198.5} 

344. Ntimugakundire abana banyu kurya ibinyamasukari, amatunda, ubunyobwa, cyangwa 
ikindi kintu kigendanye n’ikiribwa, hagati y’amafimguro bagomba gufata. Kuri bo, 
amafunguro abiri ku munsi ni yo meza kuruta amafunguro atatu. Ababyeyi nibabaha 
urugero, kandi bagakomeza kugendera ku mahame y’imirire, abana bazabakurikiza nta shiti. 
Kutarira igihe byica imbaraga z’ubuzima bw’ingingo z’urwungano ngogozi, kandi iyo abana 
banyu baje ku meza, ntibishimira ibyokurya byiza; ibyifuzo byabo bibaganisha ku byokurya 
bitamerera neza ubuzima bwabo. Akenshi, abana banyu bagenda bagira uburibwe baterwa 
n’umuriro uzanwa n’imirire itaboneye, kandi ugasanga ababyeyi ari bo ba nyirabayazana. 
Inshingano y’ababyeyi ni ukurema mu bana ingeso zituma bagira amagara mazima, 
bikabarinda guhangayika. {IMN 199.1} 

345. Akenshi na none abana bahatirwa kurya inshuro nyinshi, ari byo bibatera kugira 
umuriro n’ubundi buribwe bunyuranye. Igifii ntikigomba gukoreshwa ubutaruhuka, ahubwo 
kigomba kubona ibihe byo kuruhuka. Bitabaye ibyo, abana bahinduka abanyamwaga 
n’inkubaganyi maze akenshi bagahora barwaye. {IMN 199.2} 

[Abana bagomba kwigishwa igihe n’uburyo bwo kurya — 288] {IMN 199.3} 

[Daniyeli yatojwe akiri muto — 241] {IMN 199.4} 

[Reba Igice cya 9, Kurya ku bihe bidahinduka] [IMN 199.5} 



Kwigisha Umwana Hakiri Kare Ibyerekeranye no Gutegeka Irari mu Mirire 

346. Akamaro ko kwigisha abana ingeso z’imirire ikwiriye ntigashobora gukerenswa. 
Abana bato bakeneye kumenya ko barya kugira ngo babeho, atari ukubaho kugira ngo barye. 
Uko kwigisha (gutoza) bikwiriye gutangirira ku mwana w’uruhinja uri mu biganza bya 
nyina. Umwana agomba kugaburirwa gusa ku bihe bidahinduka, kandi uko akura ibyo bihe 
bikagenda bigabanuka. Ntagomba guhabwa ibinyamasukari byo mu nganda, cyangwa 
ibyokurya bigenewe abakuze, kuko biba bigoye igogora. Kugaburira umwana ibyokurya 
bisukuye kandi akabihabwa ku bihe bidahinduka ntibizamuha kugira amagara mazima gusa, 
umutuzo n’imico myiza gusa, bizanamushoboza kubaka ingeso zizamubera ingirakamaro 
n’ahazaza. {IMN 199.6} 

Uko abana bagenda bakura bava mu bwana, ni ko ababyeyi bagomba gushyira umuhati 
mwinshi mu kubigisha gutegeka irari n’ibibaryohera. Akenshi usanga bemererwa kurya ibyo 
bishakira n’igihe babishakira, hatitawe ku mabwiriza y’ubuzima bwiza. Imbaraga 
n’amafaranga bikoreshwa mu guhaza umururumba mu bidafitiye akamaro imibiri bituma 
abana bibwira ko icy’ingenzi mu buzima, ikizana umunezero kurutaho, ari ugushobora 
guhaza irari ry’ibyo umuntu yifuza. Ingaruka z’iyi migenzereze nta kindi igeza ku bantu 
usibye ubusambo, hanyuma uburwayi, bugakurikirwa no kwiyahuza imiti ikomeye yica 
imibiri. jlMN 199.7} 

Ababyeyi bagomba gutoza abana gutegeka irari ryabo mu mirire, kandi ntibabemerere 
gukoresha ibyokurya bibi ku buzima. Ariko kugira ngo haboneke imbaraga mu kugenzura 
imirire yacu, dukwiriye kwirinda kwemerera abana kurya ibyo bishakiye, cyangwa kurya 
inshuro nyinshi zirenze izikenewe. Hari ibintu abana bafitiye uburenganzira, hari n’ibindi 
bumva bishimira, kandi igihe ibi bishimira ari ibintu bishyize mu gaciro, biba bikwiriye 
kubahirizwa. ... (IMN 200.1} 

Ababyeyi bemera guhaza ibyifiizo by’abana babo bakabirutisha ubuzima bwabo no 
kwirinda, baba babiba imbuto z’ikibi zizashora imizi umunsi umwe zikazera imbuto. 
Guhaza irari bikomeza gukurana n’imikurire y’abana, maze ubuzima bw’umubiri, ubwenge, 
n’imbaraga bikahadindirira. Ababyeyi bakora batya basarura ishavu kubwo imbuto babibye. 
Batangira kubona abana babo badakura uko bikwiriye mu bwenge no mu mico bigatuma 
bataba ingirakamaro mu muryango mugari cyangwa no mu rugo. Ubushobozi 
bw’iby’umwuka kimwe n’ubw’ubwenge ndetse n’ubw’umubiri bigira ingaruka ziterwa 
n’imirire mibi. Umutimanama wabo ugwa ikinya, n’ubushobozi bwo gushishoza 
bukagabanuka. jlMN 200.2} 

Mu gihe twigisha abana gutegeka irari mu mirire, no kurya bakurikije amabwiriza agenga 
ubuzima bwiza, tujye tubasobanurira bihagije ko ibyo bigamije kubafasha kwihangana no 



kwigomwa ubwabo birinda ibigamije kubangiriza ubuzima. Bagomba kureka ibyangiza 
imibiri yabo bagahitamo gukoresha ibibirusha kuba byiza. Babyeyi, nimutegure ameza ku 
buryo atera ipfa kandi agakurura abantu, muyategureho ibyokurya byiza Imana yaduhaye 
ku bwinshi. Nimureke igihe cyo gufungura kibe icyo kunezerwa no kwishimira. Nk’uko 
twishimira impano z’Imana, nimureke tuyigaragarize ishimwe no kuyihimbaza kuko ari yo 
Itubeshejeho. {IMN 200.3} 

347. Ababyeyi benshi, mu guhunga inshingano yabo yo kurera abana babo no kubatoza 
ingeso yo kwigomwa no kubigisha uburyo bwo gukoresha by’ukuri imigisha Imana ibaha, 
babatoza umurengwe wo kurya no kunywa uko bashaka n’igihe bashakiye. Irari mu mirire, 
ndetse n’umururumba, iyo bidakumiriwe mu buryo bwiza, bikurana n’imikurire kandi 
bikongera imbaraga uko umubiri w’abana wongera imbaraga. lyo aba bana batangiye 
kwigenga, bakinjira mu muryango mugari w’abantu, ntibaba bafite ubushobozi bwo 
gutsinda ibigeragezo. Ukwangirika kw’imico mbonera hamwe n’ibyaha usanga byiganje 
ahantu hose. Igishuko cyo gutwarwa n’inda hamwe no kwemera kugengwa n’ibyifuzo 
ntibiba byaragabanutse uko imyaka yiyongera, maze akenshi ugasanga urubyiruko rutwarwa 
n’ibyifuzo, bakaba imbata z’irari. Uburere bubi bugaragarira mu mbuto mbi z’ababaswe 
n’umururumba, abanywi b’itabi, abasinzi, n’abatirinda. {IMN 200.4} 

Akamenyero Kabi no Kwangirika kw’Imico 

348. Abana barya nabi akenshi usanga bafite umuze muke, badakeye, kandi bazonzwe, 
usanga kandi biyenza, bagaragaza vuba imbamutima, bakarakazwa n’ubusa. Ikintu cyose 
cy’agaciro bakigurana guhaza irari, kandi ibyifuzo bya kinyamaswa bikabategeka. 
Imibereho y’abana benshi bafite imyaka kuva kuri 5-10 na 15 basa nk’abarangwa 
nk’abononekaye mu ntekerezo. Baba bafite ubwenge bw’ibintu bibi hafi ya byose. Ababyeyi 
usanga ko ku rugero runini ari bo ba nyirabayazana, kandi ni bo bazashyirwaho ibyaha 
by’abana babo babateje gukora. Boshya abana babo kumenyereza nabi irari ryabo bahoza 
ku meza yabo inyama n’ibindi byokurya bateguranye ibirungo byinshi biteza imibiri kugira 
ibyifuzo bya kinyamaswa. Kubwo urugero babaha, babigisha kutirinda mu mirire. 
Bamenyereje abana kuryagagura, bigatuma ingingo zabo z’urwungano ngogozi zikora 
ubutaruhuka. Ababyeyi b’abamama ntibafata igihe gihagije ngo babigishe. Icyo gihe 
ahubwo usanga bagikoresha mu guteka ibyokurya binyuranye byangiza umubiri baza 
guteguraku meza. {IMN 200.5} 

Ababyeyi benshi bagize uruhare mu kuganisha abana mu nzira yo gukenyuka mu gihe baba 
bahugiye mu kwerekeza imibereho yabo mu bigezweho. lyo babonye abashyitsi, usanga 
bifuza kubicaza ku meza ngo babazimanire ibyo basanga mu yindi mihana baturanye. Ibi 
usanga bibatwara igihe n’ubutunzi bwinshi. Kugira ngo biyerekane, usanga bategura 



ibyokurya bihenze byo kunyura irari, ndetse n’abitwa Abakristo bacu usanga bahaye agaciro 
kenshi ibyo bintu byo kwiyerekana ku buryo bararika abantu bagamije kubereka ibyo bintu 
bihenze. Abakristo bagomba kwivugurura kuri icyo kintu. Nubwo bagomba kugaragariza 
abashyitsi umuco wo kubakirana urugwiro, ntibakwiriye kuba imbata z’ibigezweho no 
guhazairari. {IMN 201.1} 

Mwige Gukoresha Ibyoroheje 

349. Ibyokurya bigomba gutegurwa mu buryo bworoheje ku buryo umugore atabihugiramo 
igihe kinini. Ni iby’ukuri ko gutegurira ameza ibyokurya bifitiye akamaro umubiri bigomba 
gukoranwa ubwitonzi n’isuku ku buryo buteye ipfa. Ntimukibwire ko ibyo mutegurira 
rimwe igihe cyose biba bihagije kandi bibera byiza abana. Ahubwo mujye mukoresha igihe 
gito mu gutegura ibyokurya biruhije igogora, bigamije guhaza irari, naho igihe kinini 
mukimare mwigisha kandi muhugura abana. Nimureke imbaraga mukoresha ubu ku bintu 
bidafite akamaro muhugiye ku guteganya ibyo muzarya, ibyo muzanywa, n’ibyo 
muzambara muzishyire mu kwita ku isuku bagomba kugira ku mibiri no ku myambaro. 
jlMN 201.2} 

350. Inyama zifite ibirungo bikabije, zigendanye na za gato cyangwa imigati yuzuyemo 
isukari n’amata, biteza ikibazo ingingo z’igogora z’abana. Baramutse bamenyerejwe 
ibyokurya byoroheje kandi bifite intungamubiri, irari ryabo ntiryaba rigikeneye bene ibyo 
byokurya bikize ku mvange mbi. ... Kugaburira abana inyama sicyo kintu cyiza cyatuma 
bagira ubuzima bwiza. ... Kubatoza kurya inyama bitera imibiri yabo kumererwa nabi. 
Biroroshye cyane guteza abana kurarikira ibidafite akamaro kuruta gukosora no kugorora 
irari ryamaze kwinjizwa mu mubiri. jlMN 201.3} 

Ukutirinda Bihabwa Imbaraga 

351. Ababyeyi benshi bababazwa n’ukutirinda kuboneka ahantu henshi, kandi 
ntibacukumbure ngo bamenye impamvu nyakuri ibitera. Buri munsi bategura ibyokurya 
bitandukanye kandi byuzuye ibirungo, bikurura irari kandi bigatera umuntu kurya birenze 
urugero. Ameza y’Abanyamerika akenshi aba ateguye ku buryo ahindura abantu abasinzi. 
Ku bantu benshi, guhaza inda zabo ni cyo gifite akamaro. Umuntu uba ashaka kuryagagura, 
kandi akarya indyo itari nziza, aca intege ubushobozi bwe bwo kwirinda imbaraga z’irari 
n’ibyifiizo by’ibindi bintu, ku buryo bimuganisha ku migenzereze mibi yo mu mirire. 
Ababyeyi bagomba kumva inshingano bafite imbere y’Imana n’imbere y’abantu, yo guha 
abana bateguwe neza mu mico ngo babe mu muryango mugari w’abantu. Abagabo 
n’abagore batangirana ubuzima amahame adakuka bazabasha kwirinda ukwandura guterwa 
n’imico mibi iranga iki gihe cyokamwe n’ububi. ... {IMN 201.4} 



Ameza ya benshi mu biyita abagore b’Abakristo usanga buri munsi bayateguraho ibyokurya 
bitandukanye byangiza igifli kandi bigatera umubiri ubwiyabire n’umuriro. Mu ngo zimwe, 
inyama ni byo byokurya by’ibanze, kandi amaherezo yazo ni ukuzana mu maraso mikorobi 
za kanseri n’amatembabuzi afite imisemburo y’igituntu. Umubiri wa bene abo bantu uba 
ugizwe n’ibyo barya, ariko iyo uburibwe n’indwara bibagezeho, babibona nk’igihano 
batererejwe n’Imana. {IMN 202.1} 

Tubisubiremo, ukutirinda bitangirira ku meza yacu. Irari mu mirire rihabwa intebe kugeza 
ubwo akamenyero karyo gahinduka ikintu kigize umubiri. Mu gukoresha icyayi n’ikawa, 
bituma habaho irari ryo gukoresha itabi, maze rikongerera umubiri irari ry’ibisindisha. 
jlMN 202.2} 

352. Ababyeyi nibatangire umurimo ukomeye wo kurwanya ukutirinda mu ngo zabo, 
bakoresheje amahame yo kwigisha abana babo kwirinda kuva bakiri impinja, kandi 
bazabona ibyiringiro byo gutsinda. jlMN 202.3} 

353. Ikintu ababyeyi bagomba kugira nyambere mu burere baha abana babo ni ukumenya 
uburyo bwiza bwatuma bagira ubuzima bwiza mu bwenge no mu mubiri. Bakwiriye 
gushyira mu bikorwa amahame y’uburyo bwose bwo kwirinda mu ngo zabo. Bakwiriye 
kwigisha abana babo umuco wo kwigomwa, bakawushimangira muri bo, kuva bakiri 
impinja, ukaba umuco ubaranga. jlMN 202.4} 

[Ibyokurya bikabura umubiri bitera inyota amazi atabasha kumara mu mubiri — 558] jlMN 
202.5} 

354. Ababyeyi benshi batoza abana ingeso zo gukuza irari ryabo mu mirire, babamenyereza 
kurya inyama no kunywa icyayi n’ikawa. Bene ibi ababyeyi bamenyereza abana 
bibategurira inzira zibatera guhora kugirira inzara n’inyota ibintu birushijeho gukabura 
umubiri, nk’itabi. Gukoresha itabi kandi bitera inyota yo kunywa ibisindisha; Gukoresha 
itabi n’ibisindisha bicogoza mu buryo budahinduka ubushobozi bw’imikaya n’umubiri. 
jlMN 202.6} 

lyaba imbaraga z’intekerezo z’Abakristo zashoboraga gukangukira ingingo yo kwirinda 
muri byose, bashobora, kubwo kubera abandi ibyitegererezo, gutangirira ku meza yabo 
bagatabara abafite ingorane zo kwifata kandi bameze nk’abatagifite imbaraga zo kurwanya 
imbaraga z’ibyo irari ribasaba. Ibyo twimenyereza muri ubu buzima bizagira ingaruka ku 
nyungu zacu z’iteka ryose, kandi iherezo ry’ahazaza hacu riterwa n’ingeso twimenyereje 
zidahinduka mu kwirinda. Tuzakora dutekereza ko tugomba kwirinda mu mirire 
n’iminywere yacu. {IMN 202.7} 



Kubwo icyitegererezo cyacu n’umuhati wacu bwite, dushobora kuba ibikoresho byo gukiza 
ubugingo bwinshi bukava mu kaga gakabije ko kutirinda, ubugizi bwa nabi, n’urupfu. 
Bashiki bacu babasha gukora ibintu byinshi muri uwo murimo ukomeye wo gukiza abandi 
kubwo umurimo wo gutegura ku meza yabo ibyokurya bihesha umubiri amagara mazima 
kandi byubaka umubiri. Babasha gukoresha igihe cyabo cy’ingenzi bigisha abana babo 
gutegeka irari mu mirire ndetse n’ibibaryohera, kwimenyereza umuco wo kwirinda mu bintu 
byose, no kubatera umwete wo kumenya kwigomwa no gukorera abandi umurimo 
w’ubwitange. {IMN 202.8} 

Nubwo dufite urugero Kristo yaduhaye mu butayu bw’ibigeragezo igihe yangiraga irari 
ry’inda kumushuka kandi agatsinda imbaraga zaryo, hariho Abakristokazi benshi, kubwo 
ieyitegererezo batanga n’uburere baha abana babo, babategurira kuba abanyamururumba 
n’abasinzi. Akenshi usanga abana babamenyereza kurya icyo bahisemo n’igihe 
bagihitiyemo, hatitawe ku mabwiriza agenga ubuzima bwiza. Hariho abana benshi bahawe 
uburere bwabahinduye abanyamururumba kuva bakiri impinja. Kubwo uwo mururumba wo 
guhaza irari, abo bana batangira gutaka indwara y’igugara kuva ku myaka y’ubuto bwabo. 
Uko bakura ni ko bakurana akamenyero kabi no kutirinda mu mirire, bikongera imbaraga 
uko imibiri yabo igenda yiyongeramo imbaraga. Imbaraga zabo z’ubwenge n’iz’umubiri 
zihinduka ibitambo kubera umururumba w’ababyeyi babo. Bagira akamenyero ko gukunda 
ibyokurya runaka bidafitiye akamaro umubiri, ahubwo biwangiza, kandi uko umubiri 
uremerezwa n’ibyokurya, ni ko urushaho gucika intege ntugire icyo wimarira. (IMN 202.9} 

[Ishingiro ryo kutirinda — 203] jlMN 203.1} 

Igisha Abana Kwirinda Ibikabura Umubiri 

355. Igisha abana bawe kwanga ibikabura umubiri. Ukutabisobanukirwa kwa benshi bituma 
barushaho kubigirira irari! Mu Burayi, nabonye abaforomo bashyira mu kanwa k’abana bato 
ibirahuri bya vino eyangwa inzoga, bityo bakabatera kugira ipfa ry’ibikabura imibiri yabo. 
Uko bagenda bakura, barushaho kubishaka bikagenda bibabata, kugeza ubwo buhoro 
buhoro bibanesheje, bikabakururira aho batabasha gufashwa, maze ku iherezo, bakiyuzuriza 
imva y’ubusinzi bwabo. {IMN 203.2} 

Ariko hariho ibindi bintu na none byangiza irari bigahinduka umutego. Akenshi ibyokurya 
biba biteguye ku buryo bitera umuntu kwifuza kunywa ibinyobwa bikabura umubiri. 
Ibyokurya bikize ku binure, byuzuye ibirungo, amavuta, ibinyamasukari, za gato zuzuyemo 
amasukari, bihabwa abana, bikabatera kuribwa mu gifu, maze bigatuma bumva na none 
bakeneye ibindi bikabura umubiri. Ntabwo ibyokurya nk’ibyo bidakwiriye kandi barya uko 
bashaka bizamura ipfa ryabo gusa, ahubwo ababyeyi babemerera no kuryagagura; kandi 



igihe bageze ku myaka eumi n’ibiri cyangwa cumi n’ine, batangira kuba abarwayi b’igugara. 
{IMN 203.3} 

Ahari mwigeze kubona ipica y’igifii cy’umuntu wabaswe n’ibisindisha bikomeye. 
Imibereho imeze nk’iyo ni yo iterwa no kurya ibyokurya byuzuye ibirungo. lyo igifu kigeze 
ahantu nk’aho, umubiri urushaho kugira irari ritabasha guhagarikwa, kandi ukifuza ibindi 
byisumbuyeho ngo uhaze ibyifuzo bya rya rari rigenda rirushaho kwiyongera. Hanyuma 
y’aho uzabona wa mwana wawe yabaye mayibobo yiga kugenda inywa itabi. {IMN 203.4} 

Ibyokurya Bifite Umwihariko wo Kwangiza Imibiri y’Abana 

356. Ntibishoboka ko abatwawe n’irari bashyikira ubutungane bwa Gikristo. Ntabwo 
mwashobora mu buryo bworoshye guteza imbere imbaraga z’ubwenge bw’abana banyu 
niba mutitaye cyane ku guhitamo imirire bakwiriye gufata. Ababyeyi benshi bategura ku 
meza imirire imeze nk’umutego ku miryango yabo. Urubyiruko n’abakuze bose usanga 
bahurira ku byokurya bigizwe n’inyama, bikize ku mavuta y’inka, fromaje, ibinyamasukari 
nka za gato, n’ibyokurya byuzuye ibirungo. Ibi bintu bikora umurimo wo kwangiza igifu, 
gukabura imikaya no gucogoza imbaraga z’intekerezo. Ingingo zishinzwe gukora amaraso 
ntizibasha gukura mu biryo bimeze gutyo amaraso meza. Ibyokurya bitetswe mu mavuta 
akize ku binure nk’ayo bigora igogora. Fromaje na yo ntigira ingaruka nziza mu mubiri. 
Umugati w’umweru ntuzana mu mubiri intungamubiri nk’izo tubona mu mugati wuzuye 
(w’ingano zuzuye). Kuwukoresha buri munsi bituma umubiri udakomeza kumererwa neza. 
Ibirungo (nk’isenda n’ibindi) byo bibanza guteza uburibwe no gukabura agahu k’igifu, ariko 
amaherezo bikica ibyumvirizo by’aka gahu korohereye k’igifli. Amaraso arashyuha, 
ibyifuzo by’umubiri bikabyuka, maze imbaraga z’ubwenge n’intekerezo bigacogora, 
bigahinduka imbata z’ibyifuzo bibi. Niyo mpamvu rero umugore aba agomba kwiga 
gutegurira umuryango we indyo yoroheje kandi ifite intungamubiri. {IMN 204.5} 

Gukumira Ibyifuzo Bibi 

357. Mbese ababyeyi b’iki gihe biyumvamo ukwera k’umurimo bashinzwe, maze aho 
kurwanira kwiyerekana n’abagore bagenzi babo b’abakire, ahubwo bakamaranira kubarusha 
kugera ku gukiranuka basohoza umurimo wo kwigisha abana babo ngo bazabeho neza? 
lyaba abana n’urubyiruko batozwaga kandi bakigishwa imico yo kwigomwa no kwitegeka, 
iyaba bigishwaga ko barya kugira ngo babeho aho kubaho kugira ngo barye, indwara no 
kwangirika kw’imico byagabanyuka. Amateraniro yo kwirinda ntiyaba agikenewe cyane, 
kandi atagera ku musaruro uhagije, iyaba urubyiruko rugize kandi rwigana ibigezweho mu 
bantu, rucengewemo n’amahame meza yo kwirinda. Baba bafite rero ukwiyubaha 
n’ubunyangamugayo byabashoboza kurwanya, bashobojwe n’imbaraga ya Yesu, 
ukwangirika ko muri iyi minsi iheruka. ... Ababyeyi bashobora kuba barahererekanyije mu 



bana babo ibyifuzo biganisha ku mummmba n’ibyifuzo bibi, bigatuma umurimo wo kurera 
no gutoza abana kwirinda utoroha, ngo barangwe n’imico iboneye kandi y’ukuri. Niba 
ababyeyi babo barabahaye umurage w’irari ry’ibyokurya bigirira nabi umubiri, 
ibiwukabura, n’ibiyobyabwenge, mbega uburyo abo babyeyi bafite inshingano iteye ubwoba 
yo kurwanya ibyifuzo bibi baba barahererekanyije n’abana babo! Mbega ukuntu abo 
babyeyi bagomba gukorana umwete n’ubwenge ngo basohoze inshingano yabo, bafite 
kwizera n’ibyiringiro, babigirira urwo mbyaro rwabo rw’abanyamahirwe make! {IMN 
204.1} 

Ababyeyi bagomba kwiyumvisha ko ari inshingano yabo gusobanukirwa n’amategeko 
agenga imibereho n’ubuzima buzira umuze, kandi ko nta na kimwe bagomba gukora haba 
mu mitegurire y’ibyokurya, cyangwa mu mico yindi baha abana, cyatuma abana bakuza 
ingeso mbi. Mbega ukuntu ababyeyi b’abagore bakwiriye kwigana ubwitonzi uburyo bwo 
gutegura ameza bakoresheje ibyokurya byoroheje, bituma umubiri ugira ubuzima bwiza, 
bidaca intege ingingo z’urwungano ngogozi, ntibitume imbaraga z’imyakura ikora nabi, 
kandi amabwiriza baha abana babo ntabe anyuranye n’ibyokurya babategurira. Ibi byokurya 
bibasha gucogoza cyangwa bikongerera imbaraga ingingo z’igifii, kandi bifite byinshi 
bikora mu kugenzura imikorere y’umubiri n’ubwenge by’ubuzima bw’abana, baguzwe 
amaraso y’igiciro y’Imana. Mbega uburyo ababyeyi bahawe inshingano yera, yo kwita ku 
miterere y’umubiri n’ubwenge by’abana babo, kugira ngo urwungano rw’imyakura 
rumererwe neza, kandi ubugingo ntibugire ikibwangiza! Abamenyereza irari ry’abana babo, 
ntibagenzure ibyifiizo byabo bibi, bazabona akaga k’ikosa bakoze, ubwo bazabona abana 
batangiye kuba abakunzi b’itabi, imbata z’ubunywi bw’inzoga, byica imbaraga z’ibyumviro 
by’umubiri, kandi iminwa yabo ikishimira kuvuga ibinyoma n’ibishenzi. (IMN 204.2} 

Akaga Gatuje ko Kugira Umururumba 

358. Neretswe ko imwe mu mpamvu zikomeye zo kuba ibintu bimeze nabi muri iki gihe ari 
ukubera ko ababyeyi badashyize umutima ku nshingano bahawe yo kurera abana ngo 
babatoze gukurikiza amategeko agenga ubuzima. Ababyeyi bakunda abana babo ku buryo 
babagize ibigirwamana, maze bakabareka bagatwarwa n’umururumba, kandi bazi neza ko 
iyo ngeso izazanira akaga ubuzima bwabo, ingaruka ikaba indwara n’amakuba. Ako kaga 
gatuje usanga kiganje cyane muri iki gihe. Ibyiflizo by’abana birasubizwa ku kiguzi 
cy’ubuzima bwabo no kugubwa neza kwabo, kuko biba byoroheye ababyeyi b’iki gihe guha 
abana ibyo bashaka kuruta kubima ibyo basaba. Muri ubwo buryo, ababyeyi baba babiba 
imbuto izakura ikera imbuto. Ntabwo abana bigishwa kureka irari ribatera umururumba no 
kugabanya ibyifuzo byabo. Maze bagakuza ingeso yo kwikunda, kuruhanya, kutumvira, 
ukudashima, no kutubaha Imana. Ababyeyi bakora umurimo nk’uwo bazasarurana agahinda 



imbuto z’ibyo bazaba barabibye. Bacumuye ku Mana no ku bana babo, kandi Imana 
izabibabaza. {IMN 204.3} 

359. Mbega ukuntu bizamera igihe ababyeyi n’abana bazahura ku munsi w’urubanza 
ruheruka! Ibihumbi n’ibihumbi by’abana babaye imbata z’umururumba n’ingeso mbi, 
bagize imibereho ikojeje isoni bazahagararana n’ababyeyi babagize uko bari. Ni bande 
bandi batari ababyeyi bazakorwa n’isoni kubwo kutubahiriza inshingano zabo? Mbese ni 
Imana yagize abo bana gutyo? Si ibyaha by’ababyeyi bokoje abana binyuze mu irari ribi 
n’ibyifuzo bibi? Si umurimo wakozwe n’abirengagije kubatoza inzira Imana yatanze? Ibyo 
rwose ni byo bizahita mu maso y’ababyeyi imbere y’Imana. (IMN 205.1} 

Ibyo Nabonye ubwo nari mu Rugendo 

360. Ubwo twari mu rugendo mu modoka, numvise ababyeyi bavuga ukuntu abana bagira 
irari ry’ibyokurya ridasanzwe, ku buryo niba batabonye inyama n’imigati ya keke, batabasha 
kurya. Ubwo igihe cyo kurya amafunguro ya saa sita cyageraga, nabonye ubwoko 
bw’ibyokurya abo bana bahawe. Byari bigizwe n’umugati w’umweru, utunyama 
tw’ingurube tuvanze n’urusenda rwirabura, imvange z’utwungu dutoya bita kokombre, 
utugati twa keke, n’ibyokurya bibikwa mu bikombe. Ishusho yijimye n’ibara ry’umuhondo 
ryagaragaraga kuri abo bana byerekanaga neza uburyo igifii cyabo cyahuye n’uburibwe. 
Babiri muri abo bana bitegereje abandi bana b’undi muryango barimo kurya ibyokurya 
byabo babirisha marigarine, bahita babura ipfa ry’ibyo barimo kurya, kugeza ubwo nyina 
asabye kuri marigarine ngo yihere abana be, atinya ko abana be bananirwa kurya ibyokurya 
byabo. Nyina w’abo bana yaravuze ati, abana banjye bakunda ibi cyangwa biriya, 
barabikunda cyane, maze nkabareka bakirira icyo bashaka; kuko ipfa ryabo rigendana 
n’ibyokurya umubiri uba ubasaba. (IMN 205.2} 

Ibi byaba ukuri iyaba ipfa cyangwa irari ritigeze ryanduzwa no kwifuza ibibi. Hariho irari 
cyangwa ipfa ry’ibintu bizima n’iry’ibintu byanduye. Ababyeyi bigishije abana babo kurya 
ibyokurya byangiza umubiri, biwukabura, mu kubaho kwabo kose, kugeza ubwo ipfa ryabo 
ryangiritse, bagasigara baratwawe no kurya ibumba, ibiyobyabwenge, kunywa ikawa 
yirabura, icyayi, urusenda, urumogi, n’ibindi nk’ibyo, ntibashobora kuvuga ko ipfa risaba 
ibyo umubiri wifuza. Ipfa cyangwa irari riba ryaratojwe nabi, kugeza ubwo ryangirika 
rigahumana. Ingingo zorohereye z’igifu ziba zarakabutse kandi zigashya, kugeza ubwo 
zitakaza ibyumvirizo byazo bisanzwe. Ibyokurya byoroheje kandi bituma umubiri ugubwa 
neza baba batakibyishimira. Igifu cyangiritse ntikiba kikibasha gukora umurimo wacyo, 
keretse kiramutse kibihatiwe n’ibintu bifite imbaraga nyinshi ikabura umubiri. lyaba aba 
bana baramenyerejwe bakiri batoya kurya ibyokurya bizanira umubiri amagara mazima, 
byateguwe mu buryo bworoheje cyane, bifite umwimerere wabyo byaremanywe, kandi 



bakirinda inyama, amavuta, n’ibimngo byose, ipfa n’irari byari kuba bizima. Ibi 
byagaragaza ko ibyokurya bihuye rwose, mu buryo karemano, n’ibyo umubiri ukeneye. 
{IMN 205.3} 

Mu gihe ababyeyi n’abana baryaga ibyo byokurya bari bishimiye, jye n’umugabo wanjye 
twarimo turya ibyokurya byaeu byoroheje, ku gihe twamenyereye, saa saba z’amanywa, 
bigizwe n’umugati wa grahamu (ugizwe n’ingano zuzuye) udafite amavuta, hamwe 
n’amatunda ahagije. Twaryaga ibyokurya byacu tubifitiye ipfa, imitima yacu irimo ishimwe 
ry’uko tudakeneye kugenda tugura aho tugenda hose ngo duhaze ibyo irari ryifliza. Twariye 
neza tunezerewe, kandi twumva nta nzara dufite kugeza mu gitondo cyakurikiyeho. 
Umwana w’umuhungu wagurishaga amacunga, ubunyobwa, ibigori by’injugu, n’ibisuguti, 
yabuze icyashara cyacu! jlMN 205.4} 

Imiterere y’ibyokurya abo babyeyi n’abana bariye ntiyashoboraga gutuma umubiri 
ubikuramo amaraso meza cyangwa atuma bagubwa neza. Abana basaga nabi. Bamwe 
bagaragazaga uburibwe no kubyimba mu maso no mu ntoki. Abandi bari bameze nk’abagize 
ubuhumyi mu maso, byabangirije uburanga. Ariko abandi nta duheri bari bafite, ariko 
bafashwe n’inkorora, amashamba, cyangwa bafite ikibazo mu mihogo no mu bihaha. 
Nabonye umwana w’umuhungu w’imyaka itatu waribwaga yagize impiswi. Yari afite 
umuriro, ariko ameze nk’urimo gutekereza ko icyo yifiiza ari ibyokurya. Yamaraga akanya 
agahamagara nyina amusaba ngo amuhe keke, inyama y’inkoko, na salade y’utwungu. 
Nyina yamusubizaga yihuta ameze nk’umuja ukora icyo ategetswe. Maze igihe ibyo 
umwana asabye bitazaga bwangu nk’uko abyifuza, uko arushaho kurira no guhamagara 
ababaye, nyina akamusubiza ati, “Yego, yego, mwana nkunda, ndabiguha.” Nyuma y’aho 
aboneye ibyo byokurya yashakaga, yabimenaga mu modoka, kuko yabonaga nyina yatinze 
kubimuzanira. Akana kamwe k’agakobwa karimo karya utunyama tworoshye tw’ingurube, 
na salade y’utwungu, hamwe n’umugati na marigarine, arimo areba ku isahane nariragaho. 
Abona hari ikintu atari afite, maze areka kurya. Akana k’agakobwa k’imyaka itandatu 
kavuga ko gashaka iyo sahane. Naketse ko ari pome itukura kari kabonye ndimo kurya 
kakayifuza; nubwo tutari dufite amafaranga ahagije, numvise ngiriye impuhwe ababyeyi, 
maze ngaha pome. Kabaye nk’akayishikuza mu kiganza cyanjye, maze gahita kayijugunya 
hasi mu modoka. Naribwiye nti, uyu mwana, niba yaratojwe atya, ateye nabi, kandi azakoza 
nyinaisoni. jlMN 205.5} 

Ubu buryo bwo kwerekana ibyifiizo byabo, ni ingaruka z’imyifatire ya nyina irangwa 
n’umururumba. Ubwoko bw’ibyokurya yakomezaga guha umwana we bwagaragazaga 
umutwaro ingingo z’urwungano ngogozi zashyizweho. Amaraso yari ahumanye, n’umwana 
ubona ko ari umurwayi kandi adatuje. Ubwoko bw’ibyokurya byahabwaga uwo mwana buri 
munsi byari bifite imiterere ikangura ibyifuzo bibi byo mu mubiri, bikagabanya imbaraga 



z’ubwenge n’intekerezo. Ababyeyi barimo barema ingeso z’abana babo. Barimo 
bamuremamo ingeso yo kwikunda no kudakunda abandi. Ntibigeze bahosha ibyifuzo bye, 
cyangwa ngo bagenzure ibyifuzo bye bibi. Mbese ni iki bari bategereje ku mwana nk’uwo, 
bumvaga ko azavamo umuntu mukuru? Benshi bameze nk’abadasobanukiwe isano 
ubwonko bufitanye n’umubiri. lyo imikorere yose y’umubiri ikozwe mu nkokora n’imirire 
idakwiriye, ubwonko n’imyakura birafatwa, maze ibyifuzo bibi bigahaguruka. {IMN 206.1} 

Umwana w’imyaka hafi icumi yaratengurwaga afite n’umuriro, kandi yananiwe kurya. 
Nyina yari arimo amwinginga ati: “Ihangane byibuze urye agace ka keke. Kandi hari 
n’inyama y’inkoko. Ntabwo warya ku nyama zabitswe mu bikombe? Hanyuma umwana 
yemera kurya ndetse ibyokurya byinshi by’umuntu utarwaye. Ibyokurya bamuhatiraga 
kurya ntibyari bikwiriye no gushyirwa mu gifu kizima, bityo rero ntibyari bikwiriye 
guhabwa umurwayi. Nyina, mu gihe kingana hafi n’amasaha abiri, yarimo akandisha 
igitambaro cy’amazi mu mutwe w’uwo mwana, avuga ko atabasha gusobanukirwa impamvu 
uwo mwana afite umuriro ungana utyo. Yari yongereye ikibazo, maze atangira kwibaza 
impamvu z’umuriro. lyo baza kureka ibyaremwe bikikorera umurimo wabyo, igifli 
kikaruhuka uko bikwiriye, uburibwe bw’uwo mwana buba bwaragabanyutse cyane. 
Ababyeyi nk’abo ntibaba biteguye kurera abana. Impamvu iremereye kurenza izindi itera 
uburibwe mu mubiri iterwa n’ubujiji bwo kutamenya uburyo bwo kuvura imibiri yacu. 
jlMN 206.2} 

Ikibazo abantu benshi bibaza ni ikingiki, “Mbese tuzarya iki, mbese tuzamera dute (tuzabaho 
dute) kugira ngo tubyaze umusaruro iki gihe cya none? Inshingano n’amahame by’ingenzi 
bishyirwa ku ruhande kugira ngo abantu bishimire iby’uwo mwanya. Niba dushaka kugira 
ubuzima buzira umuze, tugomba kubuharanira. Ku rugero runini, ababyeyi ni bo barebwa 
mbere na mbere n’ubuzima buzira umuze bw’imibiri y’abana babo n’imibereho myiza 
y’ubwenge bwabo. Bagomba kwigisha abana babo bakabahatira gukurikiza amategeko 
agenga ubuzima, kubwo inyungu zabo, kugira ngo ubwabo birinde amakuba n’umubabaro. 
Biteye agahinda kubona ababyeyi barera bajeyi abana babo, bikazatuma babura ubuzima 
bw’imibiri yabo, ubwenge n’intekerezo! Mbega ukuntu ibi byaba ari ubupfayongo! Aba 
babyeyi ntibategura abana babo ngo babone ibyishimo byo muri ubu buzima, bityo 
bakanabavutsa no kwiringira iby’ubugingo bw’ahazaza. {IMN 206.3} 

Intandaro yo Guhangayika n’Uburakari 

361. Abana bagomba kugira akamenyero kadahinduka mu ngeso zabo zose bikababera 
nk’itegeko. Igihe ababyeyi babemerera kuryagagura baba bakoze ikosa rikomeye. Inkurikizi 
yabyo ni uko igifu kigira akaga kazavamo uburwayi. Imirire itaboneye ibatera ingorane mu 
igogora. Nyamara umubyeyi ntiyumva ko ari inshingano ye gutekereza kuri iki kibazo, ngo 



ahindure imikorere ye ku mwana, ahubwo ahora yumva akwiriye kumuha ibyo ararikira. 
Muri ubwo buribwe bw’umwana, usanga ahubwo amwongera utuntu two kurya nka keke, 
cyangwa utundi nk’utwo ngo akunde amugushe neza, nyamara ibi byose byongerera ibibi 
uwo mwana. Ababyeyi bamwe, muri iryo shavu no gushaka gukora umurimo uhagije, 
usanga ari bo barushije abana guhangayika n’uburakari, maze bakabatuka, ndetse 
bakanabakubita, bakabatera ubwoba ngo barebe ko batuza. {IMN 207.1} 

Akenshi ababyeyi usanga bivovota kubera ubuzima bw’abana babo, maze bakihutira kujya 
kwa muganga, mu gihe bagombye gufata umwanya ngo batekereze ko ikibazo giterwa 
n’amakosa yabo mu mirire. (IMN 207.2} 

Turiho mu gihe cyo gushyigikira inda nini n’umururumba, kandi akamenyero urubyiruko 
rwatojwe, kimwe ndetse na benshi mu Badiventisti b’Umunsi wa Karindwi, ni uko babayeho 
imibereho inyuranyije n’amategeko agenga ibyaremwe. Igihe kimwe nari nicaranye ku meza 
n’abana bari hasi y’imyaka cumi n’ibiri. Batangira kugabura inyama ku bwinshi, maze 
umwana w’umukobwa warakaye asaba ko bamuha uduhaza. Bamuha icupa ririmo utwo 
duhaza (pickles), twavanzwemo ibirungo byinshi hamwe n’imbuto za sinapi, arabirya cyane. 
Uwo mwana yari yarabaye iciro ry’umugani kubera imyifatire ye yo guhangayika no 
kurakara, kandi imirire yari yaramenyerejwe ni yo yamuteraga bene iyo myifatire. Umwana 
w’imflira yumvaga adashobora kurya ibyokurya bidafite inyama, kandi ukabona ko afite 
umururumba ndetse no kutubaha, iyo atabonaga ibyo ashaka. Nyina yari yaramumenyereje 
ibyo ararikira kugeza ubwo yari yarahindutse imbata y’uwo mwana ku byo ararikira byose. 
Uwo mwana w’umuhungu wasangaga ari inkorabusa, cyangwa akamara igihe asoma 
ibidafite akamaro cyangwa bibi kurusha. Yahoraga yivovota ataka umutwe, kandi ntagire 
ipfa ry’ibyokurya byoroheje. jlMN 207.3} 

Ababyeyi bagomba guha abana imirimo bakora. Nta kintu kibi kiruta kuba inkorabusa. 
Akazi k’amaboko gatuma umubiri ugira amagara mazima, kandi gatera kugira ipfa 
ry’ibyokurya byoroheje, bifitiye akamaro umubiri, kandi abana (cyangwa urubyiruko) 
bakoze akazi neza ntibazava ku meza bivovotera kuba batabonye inyama cyangwa ibyo 
byokurya bikurura irari ribi. jlMN 207.4} 

Yesu, umwana w’Imana, mu murimo w’amaboko yakoraga w’ububaji, yahaye urugero 
abana n’urubyiruko rwose. Reka abana batinya cyangwa bivovotera imirimo isanzwe y’ubu 
buzima bibuke ko Yesu yumviraga ababyeyi, kandi akagira uruhare mu guteza imbere 
umuryango. Nta byokurya by’ikirenga kandi bidafitiye akamaro umubiri byazaga ku meza 
ya Yosefu na Mariya, kuko babarirwaga mu bakene babayeho imibereho iciriritse. jlMN 
207.5} 



Isano Hagati y’Imirire n’Iterambere ry’Ubwenge 

362. Ubushobozi Satani akoresha arwanya umbyimko rw’iki gihe buteye ubwoba. Niba 
ubwenge bw’abana baeu budashikamye bihagije ku mahame y’iyobokamana, umutimanama 
wabo wazangirika bitewe n’ingeso mbi babasha gukura aho bagenda. Akaga gakomeye 
eyane k’umbyimko gatumka ku kubura kwitegeka. Ababyeyi bameze nka ba ntibindeba 
ntibigisha abana babo kwiyanga. Ibyokurya babagaburira na byo bibatera ububabare mu 
gifu. Ubwo bubabare buragenda bukagera mu bwonko, maze bukabyara ibyifuzo bibi. Nta 
wakomeza kuvuga uburyo ikintu cyose cyinjiye mu gifu kitagira ingamka gusa ku mubiri, 
kigira n’ingamka ku bwonko. Indyo iremereye kandi ikabura umubiri iteza amaraso 
gushyuha, igakabura urwungano rw’imyakura, kandi akenshi ikijimisha intekerezo 
z’ubwenge, ku buryo gushyira mu gaciro n’umutimanama byimukira imbaraga z’ibyumviro 
by’umubiri. Ni ikintu gikomeye, ndetse gisa n’ikidashoboka, ko umuntu utirinda mu mirire 
arangwa no kwihangana no kubasha kwitegeka. Nicyo gituma, ari ikintu cya ngombwa 
cyane ko abana bakirimo gukuza imico bagomba guhabwa ibyokurya bituma bagira amagara 
mazima, bidakabura umubiri kandi ngo bitume ukora nabi. Ni kubwo urukundo Data wo mu 
ijuru adukunda bigatuma atwoherereza umucyo w’ubugorozi mu by’ubuzima ngo uturinde 
ibibi bizanwa no kugira umururumba w’irari ridashira. {IMN 208.1} 

“Namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera 
byose guhimbaza Imana.” (1 Abakorinto 10:31). Mbese ababyeyi bajya bakurikiza iyi nama 
igihe bategura ibyokurya bizanwa ku meza, bakararikira abagize umuryango kuza 
gusangira? Mbese bita ku byokurya baha abana babo ngo bagenzure ko ari ibyokurya bizana 
amaraso meza mu mubiri, bigakomeza imikorere y’umubiri ntubashe kugira umuriro, 
ugakomeza kumererwa neza mu kubaho no kugira amagara mazima? Cyangwa aho 
gutegurira abana babo ahazaza heza, ibyo ntibabyitaho maze bakabaha ibyokurya bituma 
umubiri utagira amagara mazima, bikoresha nabi, kandi bigakabura umubiri? jlMN 208.2} 

363. Nyamara n’abigisha b’ubugorozi mu by’ubuzima babasha kwihenda ku byerekeranye 
n’ubwinshi bw’ibyokurya bigomba kuribwa. Bashobora kurya batifata ibyokurya bifitiye 
akamaro umubiri. Bamwe ndetse, muri iyi nzu, barihenda ku byerekeranye n’imirire ifite 
akamaro. Ntibigeze bagaragaza uruhande rwabo mu by’ubugorozi mu mirire. Bahisemo 
kurya no kunywa ibyo bishakiye n’igihe bashakiye. Ibi bituma bangiza imibiri yabo. Si ibyo 
gusa kandi, ahubwo baba barimo kwangiza imiryango yabo kubwo gutegura ku meza yabo 
ibyokurya bitera umuriro mu mubiri, byongera mu mubiri y’abana ibyifuzo bibi bya 
kinyamaswa, bikabatera kudaha agaciro iby’ijuru. Muri ubu buryo, ababyeyi bongera 
imbaraga za kinyamaswa mu mibiri y’abana babo, bagacogoza imbaraga za Mwuka. Mbega 
igihano gikomeye bazahanwa ku iherezo! Maze kandi bakibaza impamvu abana babo bagira 
intege nke mu bwenge! jlMN 208.3} 




Kwangirika kw’Imico mu Bana 


364. Turiho mu gihe cyo kwangirika kw’imico. Iki ni igihe Satani asa nk’uwigaruriye 
intekerezo zitiyeguriye Imana mu buryo bwuzuye. Niyo mpamvu ababyeyi n’abarezi 
bahawe inshingano ikomeye cyane yo kurera abana babo. Ababyeyi bahawe inshingano yo 
kubyara abo bana; ariko se nyuma y’aho, ni uwuhe murimo wabo? Mbese ni ukureka abo 
bana bagakura uko babyumva n’uko babishaka? Nimureke mbabwire babyeyi, mufite 
inshingano iremereye cyane. ... {IMN 209.1} 

Nababwiye ko bamwe muri mwe murangwa no kwikunda. Ntabwo mwasobanukiwe n’icyo 
nashatse kubabwira. Mwakomeje kwimenyereza ibyokurya bigendanye n’irari ryanyu. 
Mwakomeje gutegekwa n’irari n’ibibanezeza, mu cyimbo cy’ibihesha ikuzo Imana, ngo 
mukomeze kwifuza gutera imbere mu mibereho yejejwe, izira inenge yo kubaha Imana. 
Mwumviye ibyifiizo by’ibinezeza, ibyifiizo by’irari ryanyu; maze mu gihe mwakoraga ibyo, 
Satani yagendaga abanesha, kandi muri rusange, akagenda abuza amahoro imihati yanyu ya 
buri gihe. jlMN 209.2} 

Bamwe muri mwe babyeyi, mwagiye mujyana abana banyu ku muganga ngo mumenye 
ikibazo bafite. Nashoboraga kubabwira mu minota ibiri icyabiteraga. Abana banyu 
barangiritse mu mico. Satani yarabigaruriye. Mu gihe mutari mubyitayeho, muhangayitse, 
musinziriye, nyamara mwagombye kurinda abana banyu mwahawe kandi bakababona 
nk’intumwa z’Imana, Satani yabaciye mu rihumye. Nyamara Imana yabategetse kubarera 
mu gitinyiro cy’Uhoraho kandi mubigisha. Ariko Satani abaca mu ryahumye maze 
abazirikisha imirunga ikomeye. Ariko kandi mukomeza gusinzira. Imana ibagirire imbabazi 
hamwe n’abana banyu, kuko buri wese muri mwe akeneye impuhwe zayo. {IMN 209.3} 

Ibintu Byashoboraga Guhinduka Ukundi 

lyo muza kuba ku murimo mushinzwe w’ivugurura mu by’ubuzima; iyo kwizera 
mukongeraho ingeso nziza, ingeso nziza mukazongeraho kumenya, kumenya 
mukakongeraho kwirinda, ibintu biba byarahindutse ukundi. Nyamara mwagiye mujya kure 
y’ikibi no kwangirika bikikije urugo rwanyu mu buryo bworoheje. ... {IMN 209.4} 

Mugomba kwigisha abana banyu. Mugomba kubigisha uburyo bagomba guhunga ingeso 
mbi no kwangirika mu mico byeze muri iki gihe. Ibiri amambu, benshi bahugiye ku kwiga 
uburyo bahaza irari ry’inda zabo. Mushishikajwe no gushyira ku meza yanyu amavuta, 
amagi, n’inyama byo guha abana banyu. Mubagaburira gusa ibyokurya bikabura imico mibi 
ya kinyamaswa mu mibiri yabo, maze kandi mukaza mu materaniro gusaba Imana guha 
umugisha no gukiza abana banyu. Mbese mwibwira ko amasengesho yanyu agera hehe? 
Mukwiriye kubanza gukora umurimo wanyu. Nimumara gukorera abana banyu icyo Imana 



ibasaba gukora, mubasha noneho kuyisabana icyizere kubaha ubufasha yabasezeraniye. 
{IMN 209.5} 

Mugomba kwiga kwirinda muri byose. Mugomba kumenya uko mwirinda mu byo murya 
no mu byo munywa. Nyamara muravuga muti: “Ibyo ndya, ibyo nywa, cyangwa ibyo 
ntegura ku meza yanjye ntawe bireba.” Nyamara hariho uwo bireba, keretse niba mushaka 
gufungirana abana banyu, cyangwa mukajya kwibera mu butayu aho mutazagira abandi 
bantu mubera umutwaro, kandi aho abana banyu batagira ikinyabupfura batazashobora 
kwangiza abantu babana. jlMN 209.6} 

Nimwigishe Abana Banyu Uburyo bwo Kurwanya Ikigeragezo 

365. Nimukumire imbaraga y’irari; nimwigishe abana banyu mubaha ingero n’itegeko 
uburyo bwo gukoresha indyo yoroheje. Nimubigishe uko bagomba kuba abakozi, atari 
ukwitwa ko bafite ikibahugije gusa, ahubwo bakore ikintu gifite akamaro. 
Nimubamenyereze imirimo iteza imbere ubwenge bwabo. Nimubigishe ko Imana 
ibakeneye, ndetse guhera bakiri bato. Mubaburire ko hafi yabo hari akaga katuma imico 
yabo ishobora kwangirika, ko bakeneye gusanga Yesu bakamwiyegurira, umubiri 
n’umwuka, kandi ko muri Yesu bashobora kuhabonera imbaraga zo kurwanya ikigeragezo 
cyose. Mubibutse ko bataremewe kwinezeza, ahubwo ko baremewe kuba abakozi b’Imana 
basohoza inshingano z’ingenzi. Mubigishe ko igihe ibigeragezo bibakururira kujya mu nzira 
yo kwikunda, igihe Satani ashaka kubavana ku Mana, ko bagomba guhanga amaso yabo 
kuri Yesu, bakamusaba bati, “Mwami, ntabara unkize, undinde gutsindwa.” Abamarayika 
bazaza babakikize nk’igisubizo cy’amasengesho yabo, maze babayobore mu nzira iboneye. 
jlMN 209.7} 

Ubwo Kristo yasengeraga abigishwa be, ntiyasabye ngo bakurwe ku isi, ahubwo ngo 
barindwe ikibi, ni ukuvuga ngo bashobore gutsinda ibigeragezo bahuraga na byo impande 
zose. Buri mubyeyi w’umugabo n’uw’umugore bagomba guhora basenga iri sengesho. 
Ariko se igihe basaba Imana batakambira abana babo, bakwiriye kubareka bakikorera ibyo 
bishakiye? Mbese bakwiriye kujenjeka bakareka irari mu mirire rikabigarurira, maze 
bakumva ko bizoroha guhagarika iryo rari? Oya, bagomba kubigisha uburyo bwo kwirinda 
no kwitegeka bakiri impinja. Ababyeyi b’abagore ni bo bafite uruhare runini muri uwo 
murimo. Isano ikomeye hano ku isi ni iri hagati y’umubyeyi w’umumama n’umwana. 
Umwana arushaho guhindurwa n’urugero rw’imibereho ya nyina kurusha urwa se, bitewe 
n’iyo sano ikomeye kandi yuje impuhwe. Niyo mpamvu umubyeyi w’umugore afite 
inshingano iremereye kandi akaba agomba kuyifashwamo na se w’umwana. {IMN 210.1} 



366. Bagore, bizabasaba gukoresha amasaha yanyu y’ingenzi mwahawe n’Imana ngo 
mutegure imico y’abana banyu, kandi mubigisha gukurikiza amabwiriza yo kwirinda mu 
mirire n’iminywere. ... {IMN 210.2} 

Satani abona ko adashobora gukoresha ububasha bwe bukomeye ku ntekerezo igihe abantu 
bimenyereje gutegeka irari aho gutegekwa na ryo, kandi akomeza kuba ku murimo wo 
gushuka abantu ngo abahindure abanyamururumba. Kubwo imbaraga iterwa no gukoresha 
ibyokurya bitera umubiri umuze muke, umutimanama urarindagira, ubwonko bugatwikirwa 
n’igihu, maze ibyumviro byabwo bigacika intege. Ariko bitewe n’uko umutimanama 
wagiriwe nabi kugeza igihe utakaje ubushobozi bw’ibyumviro, umuntu akomeza kumva 
afite igishinja kitagabanyuka. jlMN 210.3} 

367. Bagabo namwe bagore, nimube maso musenga. Murwanye bikomeye ukutirinda 
k’uburyo bwose. Mwigishe abana banyu inyigisho z’ubugorozi nyakuri mu by’ubuzima. 
Mubigishe ibintu bagomba kureka kugira ngo bitungire amagara mazima. Ubu umujinya 
w’Imana watangiye kugera ku bana batumvira. Mbega amahano, mbega ibyaha, mbega 
ibikorwa by’urukozasoni, bigaragarira ahantu hose! Nk’Abadiventiste, tugomba kwita 
cyane kandi tukarinda abana bacu ukwangirika kuboneka hirya no hino. jlMN 210.4} 

[Urugo rwo mu giturage; ingaruka zarwo mu mirire n’intekerezo — 711] jlMN 210.5} 




IGICE CYA 14 - GUTEKA IBYOKURYA BIFITIYE UMUBIRIAKAMARO 


Guteka Nabi ni Icyaha 

368. Ni icyaha gutegura ku meza ibyokurya byatetswe nabi, kuko imirire igendana 
n’imibereho myiza y’imikorere y’umubiri wose. Uhoraho ashaka ko ubwoko bwe 
bwishimira gusobanukirwa n’akamaro ko kugira ibyokurya byateguwe ku buryo bidateza 
akaga ingingo z’urwungano ngogozi, maze bikagira n’ingaruka ku mitekerereze. Nimureke 
twibuke ko hari icyigisho cy’iby’umwuka mu gace k’umugati turya. {IMN 211.1} 

Kumenya Guteka Bihwanye n’Ubutunzi bw’Itaranto Cumi 

Ntihakagire umuntu usuzugura umurimo w’ubutetsi ngo abone ko ari umurimo w’ububata. 
Mbese byagendekera bite abatuye isi niba abarebwa n’umurimo wo mu gikoni bose baretse 
gukora uwo murimo bitewe no kwitwaza ko ari umurimo usuzuguritse? Ubutetsi bubasha 
gufatwa nk’ikintu umuntu atakwishimira gukora kirutwa n’indi mirimo, nyamara mu kuri 
uyu ni umurimo w’ubuhanga kandi ufite agaciro kurusha ubundi buhanga bwose. Niyo 
mpamvu Imana iha agaciro cyane imitegurire y’ibyokurya bifitiye umubiri akamaro. Iha 
agaeiro gakomeye abakora bakiranuka umurimo wo gutegura amafunguro meza kandi atera 
imibiri kumererwa neza. Umuntu usobanukiwe n’umwuga wo gutegura neza ibyokurya, 
kandi akamenya gukoresha neza ubwo bumenyi, aba akwiriye guhabwa agaeiro karenze 
cyane agahabwa abandi bantu bakora indi mirimo. lyi mpano ikwiriye gufatwa nk’ihwanije 
ubutunzi n’italanto icumi; kuko kuyikoresha neza bizanira imibiri yacu inyungu yo kugira 
amagara mazima. Bitewe n’uko isano yayo itabasha gutandukanywa n’ubuzima bwiza 
hamwe n’amagara mazima, iyi ni impano y’agaciro gahebuje mu zindi mpano zose. {IMN 
211.2} 

Umutetsi Agomba Kubahwa 

369. Nzi agaeiro umuntu undodera imyenda amfitiye, nubaha umunyamabanga wanjye, 
ariko umuntu mpa agaciro k’ibanze mu mibereho y’urugo rwanjye ni umukozi untegurira 
ibyokurya bifitiye akamaro umubiri wanjye, bigatunga ubwonko, amagufa, n’imikaya. 
{IMN 211.3} 

370. Abantu bamwe bigira kuba abadozi b’imyenda, abandikisha imashini, abasoma 
bakanasobanura inyandiko, ababitsi b’inyandiko, cyangwa abigisha, bumva ko bari ku 
rwego rwo hejuru cyane ku buryo batakwicarana n’abakozi bo mu ngo bashinzwe guteka. 
{IMN 211.4} 

Bene ibyo bitekerezo byagiye bikwira mu nzego hafi ya zose z’imiryango y’abantu. Bituma 
abantu bibwira ko imirimo y’umutetsi imushyira ku rwego rwo hasi, kandi ko atagomba 



gutekereza ko ahwanye cyangwa yakwicarana n’abagize umuryango. Ntibyabatangaza rero 
kubona ko abakobwa b’abahanga badashaka gukora uwo murimo ahubwo bagahitamo indi 
myuga? Mwatangazwa se no kuba dufite abakozi bake bize ibyo guteka? Igitangaje ahubwo 
ni uko twabona abantu benshi biyemeza gukora bene uwo murimo. {IMN 211.5} 

Umutetsi afatiye runini urugo. Ategura ibyokurya bigomba kujya mu gifu, bigakora 
umurimo wo gukomeza ubwonko, amagufa, n’imikaya. Ubuzima bw’ingingo zose 
z’abagize umuryango bubeshejweho cyane n’umurimo we hamwe n’ubuhanga awukorana. 
Nta na rimwe imirimo yo mu rugo izagira agaciro ikwiriye igihe cyose abayikora 
batarahabwa agaciro no kubahwa bagomba guhabwa. jlMN 211.6} 

371. Hariho abakobwa benshi bamaze kubaka ingo bakaba bafite imiryango, nyamara 
ugasanga nta bumenyi ngiro buhagije bafite bwo gukora inshingano zabo z’abagore 
n’ababyeyi. Bashobora gusoma, kuririmba no gucuranga inanga z’umuziki; nyamara ntibazi 
guteka. Ntibazi guteka umutsima (umugati) mwiza ufitiye akamaro kanini ubuzima 
bw’abagize umuryango. ... Guteka neza, no gutegura ibyokurya ku meza ku buryo buteye 
ipfa, bisaba ubuhanga n’akamenyero. Umuntu utegura ibyokurya bigomba kujya mu gifu 
bigahindurwamo amaraso atunga imibiri yacu afite umwanya w’ingenzi cyane kandi wo mu 
rwego rwo hejuru. Umwanya duha umwanditsi, umudozi, cyangwa umwarimu wa muzika 
ntubasha guhwanya agaciro n’uw’umuntu uteka ibyokurya. (IMN 212.1} 

Buri Mugore Afite Inshingano yo Kuba Umutetsi w’Umuhanga 

372. Kenshi bashiki bacu usanga badafite ubumenyi mu byo guteka. Bene aba nabagira 
inama mbabwira nti, ari jyewe najya ku muntu w’umuhanga mu byo guteka aho yaba ari 
hose mu gihugu, nkagumana na we, byanaba ngombwa tukamarana igihe kinini kugeza 
ubwo maze kumenyera uwo mwuga wo guteka mfite ubuhanga n’ubumenyi buhagije. Ibyo 
nabikora niyo naba mfite imyaka mirongo ine. Ni inshingano yanyu kumenya guteka, kandi 
ni inshingano yanyu kubyigisha abakobwa banyu. lyo mubigishije umwuga wo guteka, 
muba mubagotesheje urukuta ruzabarinda ubupfayongo n’ibibi byazababera igishuko 
bashobora kugwamo. jlMN 212.2} 

373. Kugira ngo bamenye guteka, abagore bagomba kwiga, maze bagatangira gushyira mu 
bikorwa ibyo bize bafite kwihangana. Kudaha agaciro iyi nshingano bibasha kuba intandaro 
y’imibabaro abantu bagira. Ndabwira bashiki bacu nti, iki nicyo gihe cyo guhaguruka 
mugakangura imbaraga zanyu zisinziriye, maze mukemera guhugurwa. Ntimugatekereze ko 
igihe mumara mushaka ubumenyi n’ubunararibonye mu byo gutegura ibyokurya bifitiye 
umubiri akamaro, kandi biryoshye ari imfabusa. Nubwo mwaba mwaratanze igihe gihagije 
ngo mugire akamenyero mu byo guteka, muzirikane ko igihe cyose mugifite inshingano yo 



kwita ku muryango, umurimo wanyu ni uwo kwiga uburyo bwo kwita ku muryango wanyu 
uko bikwiriye. {IMN 212.3} 

Abagabo n’Abagore Bagomba Kwiga Guteka 

374. Hari benshi bemera ivugurura ry’ubuzima ariko bakababazwa n’uko ridakwiranye 
n’ibyifuzo byabo. Ariko igihe ugeze ku meza yabo nibwo ubona ko atari ivugurura 
ry’ubuzima rifite ikibazo, ko ahubwo ari uburyo bw’ubuswa bwabo mu gutegura ibyokurya. 
Ndararika abagabo n’abagore Imana yahaye ubwenge: Nimwige uburyo bwo guteka 
ibyokurya. Sinibeshya iyo mvuga “abagabo,” kuko ari bo, ari n’abagore, bakeneye kumenya 
guteka ibyokurya byoroheje, kandi bifitiye umubiri akamaro. Imirimo bakora akenshi 
ibasaba kujya aho badashobora kubona ibyokurya bikwiriye umubiri. Haba ubwo bamara 
iminsi ndetse n’ibyumweru baba mu miryango itazi ibyo guteka iyo biva n’iyo bijya. Bityo 
rero, baramutse babifitemo ubumenyi, babasha kubukoresha mu bintu byiza. jlMN 212.4} 

Mwige Ibitabo Byigisha iby’Ubuzima 

375. Abatazi uburyo bwo guteka ibyokurya bifashije umubiri bagomba kwiga guhuza 
ibyokurya bituma umubiri ugira amagara mazima, n’ibyubaka umubiri ku buryo biza 
kwarurwa bigategurwa ku masahane ubona ko biteye umubiri kugira ipfa. Abashaka kugira 
bene ubu bumenyi mu buryo bwimbitse nibashake uko babona ibitabo byaeu byigisha 
iby’ubuzima, bazasangamo byinshi byabafasha. ... {IMN 213.1} 

Hatabayeho gukomeza gukoresha ubwo buhanga, nta n’umwe wagira ubumenyi busubye 
mu byo guteka indyo y’ingirakamaro. Ariko abafite imitima yiteguye kugerwamo no 
kubwirwa n’Umwigisha Mukuru bazagenda biga ibi bintu, kandi babashe kubyigisha 
abandi; kuko Yesu azabaha ubuhanga no gusobanukirwa. {IMN 213.2} 

Nimuteze Imbere Impano za Buri Muntu 

376. Umugambi w’Imana ni uko abagabo n’abagore b’ahantu hose baterwa umwete wo 
guteza imbere impano zabo mu byo guteka ibyokurya bizanira umubiri amagara mazima 
bakoresheje ibiva mu butaka bw’iwabo. Nibareba ku Mana, bagakoresha ubumenyi ngiro 
n’ubuhanga bwabo bayobowe na Mwuka Muziranenge, bazamenya uburyo bwo gutegura 
ibiva mu butaka n’ibimera bakabihindura ibyokurya bizanira umubiri amagara mazima. Uko 
ni ko bazabasha kandi kwigisha abakene uburyo bakwibonera ubwabo ibyokurya byabasha 
gusimbura inyama; bityo aba na bo bakabyigisha abandi. Umurimo nk’uyu uzakomeza na 
none gukoranwa ubwitange n’ishyaka hamwe n’imbaraga. lyo uba warakozwe mbere, uyu 
munsi hagombye kuba hari abantu benshi bari mu kuri, kandi hari benshi eyane babasha 
kubyigisha. Nimureke tumenye inshingano yaeu, kandi tuyisohoze. Ntitugomba gutegereza 



ubufasha bw’abandi ngo tunanirwe kugira icyo twimarira, ngo dutegereze abandi ko bakora 
umurimo Imana yadushinze. {IMN 213.3} 

Irarika ryo Gushyiraho Amashuri Yigisha Guteka 

377. Hakwiriye gushyirwaho amashuri yigisha guteka, afatanyije n’amavuriro yacu, aho 
abanyeshuri bigishwa umwuga wo gutegura no guteka ibyokurya mu buryo bukwiriye. Mu 
mashuri yacu yose hagomba kuba abantu bashoboye kwigisha abanyeshuri umwuga wo 
guteka, kandi bose bakabyigishwa, abahungu n’abakobwa, ariko cyane cyane abakobwa 
bakagira ubumenyi bwo guteka. jlMN 213.4} 

378. Kwigisha abantu uburyo bwo guteka ibyokurya bigirira akamaro umubiri ni umurimo 
w’ingenzi. Umurimo nk’uwo ni ingirakamaro cyane kimwe n’undi wose. Hakwiriye 
gushingwa amashuri menshi yigisha iby’ubutetsi, kandi amwe akwiriye kubyigishiriza mu 
ngo, abantu bakagenda batanga inyigisho yo kumenya guteka ibyokurya bifitiye akamaro 
imibiri. jlMN 213.5} 

[Reba “Amashuri yigisha guteka” mu gice cya 25 cy’iki gitabo]. {IMN 213.6} 

Ivugurura ry’Ubuzima no Guteka Neza 

379. Imwe mu mpamvu zituma abantu benshi bacika intege zo gushyira mu bikorwa 
ivugurura ry’ubuzima ni uko batigeze biga uburyo bwo guteka ibyokurya bifitiye akamaro 
umubiri, biteguwe mu buryo bworoheje, bibasha gusimbura ibyokurya bamenyereye. 
Bumva batishimiye ibyokurya byateguwe nabi, maze ubukurikiyeho ukumva bavuga ko 
bagerageje gukurikiza ivugurura ry’ubuzima ariko bakabona batabishobora. Benshi 
bagerageza gukurikiza ivugurura ry’ubuzima nyamara barifitemo ubumenyi buke; usanga 
barikoresha nabi ku buryo ingingo z’urwungano ngogozi zihababarira, kandi ababigerageza 
hirya no hino ugasanga baracika intege. Kuba muvuga ko muri abagorozi mu by’ivugurura 
ry’ubuzima bikwiriye gutuma muba abantu bazi ibyo guteka neza. Ababona amahirwe yo 
kuba mu mashuri yigisha ibyo guteka neza bazahabonera imigisha myinshi yabo ubwabo, 
ndetse n’iy’abo bazabyigisha. {IMN 213.7} 

Guhinduranya Ukava ku Mirire y’Inyama 

380. Turabagira inama yo guhindura uburyo bwo kubaho, ariko mukabikorana ubwenge. 
Nabonye imiryango yahinduye imirire iva ku nyama izisimbuza gukoresha indyo nkene 
cyane. Bateguraga ibyokurya mu buryo bubi, ku buryo igifu cyabizinutswe. Aba bantu baje 
kumbwira ko ivugurura ry’ubuzima ritabamereye neza, ko ribaca intege. lyi ni imwe mu 
mpamvu ituma abantu bamwe barananiwe gukurikiza ivugurura ry’ubuzima: bitewe no 
gutegura indyo nkene, iteguwe nta suku, kandi igihe cyose. Ntimukwiriye gutegura amoko 
menshi y’ibyokurya ku iflinguro rimwe, kandi ifiinguro ryose ntirikwiriye kuba rigizwe 



n’ubwoko bumwe bw’ibyokurya nta guhinduranya. Nanone kandi, ibyokurya bigomba 
gutegurwa mu buryo bworoheje, ariko kandi buteye abantu ipfa. Mugomba kureka 
gukoresha amavuta afite ibinure mu byokurya muteka. Ahumanya kandi akambura agaciro 
ibyokurya mutegura. Mujye mwihatira cyane kurya imbuto n’imboga. {IMN 214.1} 

381. Kumenya guteka ibyokurya neza ni cyo gikorwa cy’ingenzi cyane. Ibyo ni ukuri igihe 
ibyo byokurya bidakoreshejwemo inyama. Ni ingenzi ko inyama zisimbuzwa, abantu 
bagaharanira kutazikenera mu byokurya byabo, bakazisimbuza ibyokurya bikwiriye kandi 
biteguwe neza. jlMN 214.2} 

382. Inshingano y’ingenzi y’abaganga ni ukwigisha, kwigisha, kwigisha, bakoresheje 
ikaramu n’amagambo, bakabikorera abantu bose inshingano yo gutegura ibyokurya. {IMN 
214.3} 

383. Dukeneye abantu bazashobora kwiyigisha ubwabo uburyo bwo guteka ibyokurya 
bifitiye umubiri akamaro. Hari benshi bazi uburyo bwo guteka inyama n’imboga mu buryo 
bunyuranye, nyamara bakaba badasobanukiwe uburyo bworoheje bwo gutegura ibyokurya 
byiza kandi biryoheye umubiri. {IMN 214.4} 

[Ibyokurya bitaryoshye — 324, 327] {IMN 214.5} 

[Ibyokurya bitegurwa mu gihe cy’amateraniro makuru — 763] {IMN 214.6} 

[Gukenera gusimbuza inyama byavuzwe mu mwaka wa 1884 — 720] {IMN 214.7} 

[Gukoresha uko bikwiriye ibyokurya biboneka ni ibintu by’igiciro ku ivugurura ry’ubuzima 
— 710] {IMN 214.8} 

[Ubuhanga n’ubushishozi birakenewe mu murimo wo guha kwigisha guteka ibidafite 
inyama —816]. {IMN 214.9} 

Guteka Nabi ni Intandaro y’Uburwayi 

384. Benshi mu bagore n’ababyeyi bagaburira abagize imiryango yabo ibyokurya byatetswe 
nabi bitewe n’ubujiji no kutamenya guteka. Ibi bihita bimerera nabi ingingo zigize 
urwungano ngogozi, kandi bikarema amaraso mabi mu mubiri. Ingaruka ni uko umubiri 
ugaragaza ubwiyabire bitewe na mikorobi ziwinjiyemo, bikaba byakurikirwa n’uburwayi, 
ndetse rimwe na rimwe bigatera urupfu. ... {IMN 214.10} 

Dushobora gutegura ibyokurya byiza, bifitiye umubiri akamaro, byatetswe mu buryo 
butuma umubiri ugira amagara mazima, kandi bikaryohera bose. Ni ikintu cy’ingenzi cyane 
kumenya guteka neza. Guteka nabi biteza umubiri indwara no kumererwa nabi. Imikorere 
y’umubiri irabangamirwa, n’umuntu ntabashe gushishoza ngo amenye ibya Mwuka. Mu 



murimo wo guteka neza harimo iby’iyobokamana byinshi ku buryo mudatekereza. lyo 
nabaga ntari mu rugo mu gihe runaka, namenyaga ko umugati bazanye ku meza kimwe 
n’ibindi byokurya hafi ya byose, bishobora kumerera nabi; ariko nabonaga ko nkwiriye 
kuryaho duke kugira ngo ubuzima bubashe gukomeza. Ni icyaha imbere y’Imana gutegura 
ibyokurya nk’ibyo. {IMN 214.11} 

Amagambo Akwiriye Kwandikwa ku Gituro 

385. Ibyokurya bidakwiriye kandi bitetswe nabi bihumanya amaraso kandi bigaca intege 
ingingo zirema amaraso. Byangiza imikorere y’umubiri kandi bigateza indwara, kuko 
bigendana n’uburibwe bw’imyakura no kugubwa nabi k’umubiri. Abahitanwa n’imitekere 
mibi babarirwa mu bihumbi n’ibihumbi. Ku bituro byinshi hakwiriye kwandikwa ngo: 
“Yazize ibyatetswe nabi;” cyangwa “Yishwe no kwangiza igifu.” (IMN 215.1} 

Abantu Bazimiye Bitewe no Guteka Nabi 

Abantu bateka ibyokurya bafite inshingano yera yo kumenya uburyo bwo gutegura no 
guteka ibyokurya bituma imibiri igira amagara mazima. Abantu benshi barapfa kubwo 
ingaruka yo guteka nabi. Guteka umugati mwiza bisaba gutekereza no kwigengesera; 
nyamara guteka umugati mwiza bikubiyemo iby’iyobokamana cyane kurusha uko benshi 
babyibwira. Mu kuri, hariho abantu bake bazi guteka neza. Abakobwa bibwira ko umurimo 
wo guteka n’indi mirimo yo mu rugo ari imirimo y’abakozi bo mu rugo; kubwo iyo mpamvu, 
usanga abo bakobwa igihe bashyingiwe kandi bagomba no kwita ku ngo zabo nta bumenyi 
buhagije bafite ku nshingano zireba abagore n’ababyeyi. {IMN 215.2} 

Ubu si Ubuhanga bwo Gukerenswa 

Guteka si ubuhanga nwo gukerenswa; ni umwe mu mirimo y’ingenzi yo mu buzima. 
Abagore bose bagomba kuwiga, kandi ukwiriye kwigishwa ku buryo ugirira akamaro 
n’abari mu nzego zo hasi z’ubuzima. Gutegura ibyokurya biryoshye, bifitiye akamaro 
umubiri kandi biteguwe mu buryo bworoheje bisaba ubumenyi ngiro; ariko birashoboka. 
Abatetsi bagomba kumenya uburyo bwo gutegura ibyokurya bidahenze, bigategurwa mu 
buryo bworoheje kandi bufitiye umubiri akamaro, bityo bikabasha kuryohera abantu, 
bikubaka imibiri, bitewe n’imitegurire yabyo yoroheje. {IMN 215.3} 

Buri mugore ufite inshingano yo kuyobora umuryango kandi akaba adasobanukiwe 
n’umwuga wo guteka ibyokurya bifitiye umubiri akamaro akwiriye kwiyemeza kwiga 
igifitiye akamaro abagize urugo rwe ngo babeho neza. Mu bice byinshi, amashuri yigisha 
ubuhanga bwo guteka akwiriye gukoresha amahirwe afite akigisha ibigendanye n’ibi. 
Umugore udafite amahirwe yo kubona ubwo buryo akwiriye gusanga abantu basobanukiwe 




ibyo guteka neza, kandi agakomeza uwo muhati kugira ngo amsheho kubimenya, kugeza 
ubwo abaye umuhanga mu mwuga wo guteka. {IMN 215.4} 

[Guteka ni umwuga w’agaciro kanini kuko ufitanye isano ikomeye n’ubuzima — 817]. 
jlMN 215.5} 

Nimwige Kuzigama 

386. Mu murimo w’ubutetsi, ni ngombwa kwibaza iki kibazo, “Ni gute ibyokurya bishobora 
gutegurwa ku buryo bworoheje kandi budahenze?” Ni ngombwa kandi kwiga ukuntu 
ibyokurya bisagutse ku meza bitapfa ubusa, ntibimenwe cyangwa ngo bijugunywe. Ibi 
bisaba kugira ubuhanga bwo kuzigama no kugira ubwenge bwo kurinda umutungo. Mu gihe 
cy’ubushyuhe, ni byiza guteka bike. Ahubwo mugakoresha bimseho ibyokurya bibisi. Hari 
imiryango myinshi ikennye, kandi, nubwo baba badafite ibyokurya bihagije byo kubatunga, 
usanga bakeneye gushishoza bakamenya impamvu y’ubukene bafite. Akenshi biterwa no 
gutagaguza n’uduke baba bafite. {IMN 215.6} 

Ubuzima Bugirwa Ibitambo by’Imirire y’Ibigezweho 

387. Ku bantu benshi, ikintu cy’ingenzi mu buzima, ari na cyo baba biteguye gutangaho 
ibyabo byose, ni ukugendana buri gihe n’ibigezweho. Amashuri, ubuzima, no kubaho neza 
bigirwa ibitambo ku gicaniro cy’ibigezweho. Kimwe no mu gutegura ku meza, kwerekana 
ibintu no gukoresha ibigezweho ni byo byatwaye abo bantu. Gutegura ibyokurya bifitiye 
umubiri akamaro biza ku mwanya wa kabiri. Bakoresha igihe kirekire bategura ibyokurya 
by’amoko menshi cyane, bikabatwara amafaranga n’akazi kenshi, kandi bene ibi byose nta 
cyiza bizanira abo bantu. Abantu bamwe bumva ko ari ubusirimu (ari ibintu bigezweho) 
gutegura ku meza igice cy’iduzeni y’ibisorori ku iflinguro rimwe; nyamara uyu muco nta 
kindi umara keretse kwangiza ubuzima. Ubwo busirimu ni bwo abagabo n’abagore bafite 
ibitekerezo bizima bakwiriye kurwanya bakoresheje amagambo n’icyitegererezo. Nimujye 
mwita ku buzima bw’ababatekera ibyokurya. “Mbese ubugingo ntiburuta ibyokurya, 
umubiri nturuta imyambaro?” {IMN 216.1} 

Muri iyi minsi, usanga inshingano zo mu rugo zifata umukozi wo mu rugo hafi umwanya 
munini. Ni buryo ki byaba ari ingirakamaro ku buzima bw’abagize ingo zacu, ibyo gutegura 
ibijya ku meza bibaye bikozwe mu buryo bworoheje? Buri mwaka abantu ibihumbi batamba 
imibiri yabo ku gicaniro nk’icyo, nyamara bashoboraga kongera igihe cyo kubaho kwabo 
babaye birinze gukora ibikorwa nk’ibyo bitagira iherezo? Ababyeyi benshi bajya ikuzimu 
mu gihe bagombye gukomeza kubera imiryango yabo, itorero n’isi umugisha, baramutse 
babayeho ubuzima bworoheje. {IMN 216.2} 



[Ibibi byo gukoresha ibyokurya byinshi bikabije ku mikorere y’umubiri — 218] {IMN 
217.1} 

Guhitamo no Gutegura Ibyokurya by’Ingenzi 

388. Ntabwo ari ngombwa guteka ibyokurya byinshi cyane. Ariko na none si byiza 
kwishimira guteka ibyokurya bibuze intungamubiri haba mu bwiza n’ubwinshi bwazo. 
jlMN 217.2} 

389. Ni ingenzi ko ibyokurya bitekanwa isuku, kugira ngo bitere ipfa ritari ribi. Bitewe 
n’uko ihame ry’ubuzima bwiza ritugira inama yo kureka gukoresha inyama, amavuta mabi, 
ibirungo, amavuta y’ingurube, n’ibikabura igifli bikica ubuzima, si ngombwa kwibwira ko 
ibyoturya bidafite ingaruka nini ku buzima bwacu. jlMN 217.3} 

390. Ni bibi gupfa kurya gusa kugira ngo duhaze irari cyangwa umururumba, kandi 
ntitunagomba kugaragara nka ba ntibindeba ku byerekeranye no gutegura ibyokurya bifite 
intungamubiri n’uburyo bwo kubitegura. lyo turya ibyokurya tutanezerewe, umubiri 
ntubyakira neza. Ni ngombwa rero kugira ubwenge mu gihe duhitamo ibyoturya n’igihe 
tubitegura tukabikorana ubuhanga n’ubumenyi ngiro. {IMN 217.4} 

Ibyokurya bya Mugitondo Bitangaje 

391. Naha ikiguzi kinini umutetsi kuruta icyo natanga ku wundi murimo wanjye. ... Uyu 
muntu abaye ntacyo azi kandi ntagire ubumenyi ngiro ku byo guteka, mwahita mubona, 
nk’uko byatubayeho, azanye ku meza ibyokurya bya mugitondo bitangaje — porici, igizwe 
n’igikoma cy’ibigori, umugati, hamwe n’isosi ibonetse yose, ibyo gusa, wenda rimwe na 
rimwe akazana n’amata make. Abantu bajya barya gutyo amezi agahita, bakaba bazi buri 
gihe ikintu bagiye kurya, bagezaho bakumva batishimiye igihe nk’icyo cyagombye 
kubabera icyo kwishimira, ahubwo bakabona kibabereye kibi uwo munsi wose. Ndibwira 
ko mudashobora kumva ibingibi igihe bitarababaho. Ariko iki kintu kirampangayika cyane. 
Ndamutse nkora umurimo wo gutegura ibyo kumfasha ahantu nk’aho, nabwira abantu nti, 
Nimumpe umukozi udafite uburambe mu byo guteka, ufite ubushobozi runaka bwo 
gutekereza, ajye antegurira amafunguro yoroheje afitiye umubiri akamaro, kandi umubiri 
ugakomeza kuyagirira ipfa. {IMN 217.5} 

Kwiga no Gushyira mu Bikorwa 

392. Benshi ntibumva ukuntu ubutetsi ari inshingano y’ingenzi, niyo mpamvu bapfa guteka 
uko biboneye. Nyamara guteka bigomba gukorwa mu buryo bworoheje, bufasha umubiri, 
buboneye kandi bworoshye, hadakoreshwa amavuta y’ingurube, ikimuri, cyangwa inyama. 
Ubumenyi ngiro bugomba gufatanya no gukoresha uburyo bworoshye. Kugira ngo 
bigerweho, abagore bagomba kwiga, kandi bagashyira mu bikorwa ibyo bize. Benshi usanga 



bababaje bitewe no kuba badafata akanya ngo bakurikize ibyo. Ndababwira nti, Igihe 
kirageze ngo mukangure imbaraga zanyu maze mutangire mwige. Mwige uko bateka mu 
buryo bworoheje, ku buryo mutegura ibyokurya biteye ipfa, bitetse neza, kandi bifitiye 
umubiri akamaro. ... {IMN 218.1} 

Nta muntu ugomba kwibwira ko gutegura indyo nkene nta kibazo biteye, ngo yumve ko 
icy’ingenzi ari uguteka kugira ngo abantu baryoherwe gusa, kandi irari ryabo rinyurwe. 
Benshi bacibwa intege n’uburwayi, bagakenera indyo ikungahaye ku ntungamubiri, indyo 
yuzuye, indyo iteguwe neza. ... (IMN 218.2} 

Ishami ry’Ingenzi ry’Uburezi 

Abatetsi bafite inshingano yera yo kwiga kumenya uburyo bunyuranye bwo gutegura 
ibyokurya bifitiye umubiri akamaro, kubira ngo abantu babirye bishimye. Abagore bagomba 
kwigisha abana uburyo bwo guteka. Mbese ni irihe shami ry’uburezi ku mwana 
w’umukobwa ryamurutira iringiri? Ibyo turya ni byo bitubeshejeho. Indyo nkene, idahagije, 
kandi yateguwe nabi, igihe cyose ihumanya amaraso binyuze mu guca intege ingingo zikora 
amaraso. Ni ingenzi bikomeye gufata umwuga w’ubutetsi nka rimwe mu mashami y’ingenzi 
kurusha ayandi mu burezi. Nyamara usanga abatetsi beza ari mbarwa. Abakobwa bumva ko 
bisuzuguritse gukora umurimo w’ubutetsi. Ibyo ni ukwibeshya. Ntibabona agaciro k’uwo 
mwuga. Kugira ubumenyi bwo gutegura ibyokurya, cyane cyane kumenya guteka umugati, 
ni siyansi itagomba gukerenswa. ... {IMN 218.3} 

Ababyeyi bakerensa iri shami ry’ubumenyi mu burezi bw’abakobwa babo. Bishyiraho 
umutwaro wo guhangayika no gucuragana mu mirimo, maze akenshi ugasanga baguye 
agacuho, mu gihe abana b’abakobwa batarebwa na byo, bakajya gusura bagenzi babo, 
bakigira mu tundi turimo, bakihitiramo ibyo bashaka kwiga. Urwo ni urukundo 
rw’ubuhumyi, n’ubugwaneza budafite ishingiro. Umubyeyi aba atetesha umwana we, 
bikazamuviramo gutakaza igihe cye. Mu gihe azaba ageze mu kigero cyo kubasha 
kwikemurira ibibazo byo mu buzima, ntazaba ashoboye kubikora. Abakobwa nk’abo usanga 
ntacyo bitaho cyangwa ngo bemere kuvunika. Usanga barigize abasongarere, ntibite ku 
mirimo y’urugo, mu gihe ba mama baba bishwe n’imirimo no guhangayika, bakora 
ubutaruhuka nk’ingorofani. Umukobwa ntaba ashaka kuboneka ko ari mubi, ariko kandi 
ntashaka kugira icyo yitaho kandi akirengagiza imirimo; cyangwa se akaba yareba imvune 
no guhangayika bya nyina, maze agashaka uko yakora inshingano ye, akakira nyina uwo 
mutwaro, kugira ngo yoroherwe n’imvune no guhangayika, bitaba ibyo akaba yakwicwa 
n’imvune n’imibabaro, ndetse ikaba yamugeza ku rupfu. {IMN 219.1} 

Ni kuki se abagore baba impumyi maze bakirengagiza uburezi bw’abakobwa babo? Nagize 
impungenge, ubwo nasuraga imiryango myinshi, nkabona ukuntu abagore baremerewe 



n’imitwaro, mu gihe umwana w’umukobwa ufite imbaraga, umwuka, n’ubuzima bwiza, 
usanga nta kimuhangayitse, nta mutwaro. lyo hari ibirori byahuje abantu benshi, maze 
imiryango ikaba ihangayitswe no kwakira abashyitsi, nabonye abagore bashyashyana mu 
mirimo bonyine, ibisabwa byose ari bo bagomba kubikora, mu gihe abana b’abakobwa 
babaga biyieariye, biganirira n’inshuti zabo, bari kumwe n’ababasuye. Ibi bintu mbifata 
nk’ikosa rikomeye ku buryo mbasha kubwira nkomeje urubyiruko rw’ubu rutagize ieyo 
rwitayeho, ngo bahaguruke bakore. Nimuruhure ababyeyi banyu bararushye. Nimubareke 
bajye kwieara mu eyumba cy’uruganiriro, baruhuke, maze bishimire kuganira n’inshuti 
zabo. {IMN 219.2} 

Ariko abakobwa si bo bagomba gucyahwa bonyine kuri iki kibazo. Umugore na we afite 
amakosa. Ntiyafashe umwanya ngo yigishe abakobwa be uburyo bwo guteka. Azi ko 
badafite ubumenyi mu byo guteka, ni yo mpamvu yumva ko agomba kwikorera akazi 
wenyine. Agomba kwita ku bintu byose bikeneye isuku, gutekereza, no kwitonderwa. 
Abakobwa bagomba kwigishwa mu buryo bwitondewe umurimo wo guteka. Imibereho 
yabo uko yaba imeze kose, bakeneye guhabwa ubwo bumenyi bakabushyira mu bikorwa. 
Iri ni ishami ry’uburezi rifite ingaruka zigaragara ku buzima bwa muntu, by’umwihariko ku 
buzimabw’abo dukunda. {IMN 220.1} 

Benshi mu bagore n’ababyeyi batigeze bagira amahirwe yo kwiga, kandi badafite ubumenyi 
ngiro mu byo guteka, buri munsi usanga bategurira abagize imiryango yabo amafunguro 
ateguye nabi, agenda yica buhoro ingingo z’igogora z’umubiri, akarema mu mubiri amaraso 
mabi, ateza inshuro nyinshi indwara z’ubwiyabire bw’umubiri buterwa na za mikorobi mbi 
ziba zinjiyemo, kandi ibyo bigateza gukenyuka. ... {IMN 220.2} 

Gutera Umwete Abashaka Kwiga 

Kwiga gukora umugati w’ingano mwiza, uryoshye, kandi woroshye ni inshingano yera buri 
mukobwa n’umugore b’Abakristokazi bagomba kwihatira kwiga. Ababyeyi bagomba 
gutangira kujya bajyana abakobwa babo mu gikoni bakiri bato, bakabigisha guteka. 
Umubyeyi ntagomba gutegereza ko abakobwa be bazabona iby’urugo nk’amayobera niba 
atabibigishije. Agomba kubigisha yihanganye, mu rukundo, kandi akabereka ko umurimo 
ari ikintu kinejeje uko ashoboye kose, bakabimubonaho kandi akajya ababwira amagambo 
yo kubatera umwete no kubashima. Niba bibananiye rimwe, kabiri, cyangwa gatatu, 
ntukabacyahe. Ubwo nyine gucika intege bibasha kugira icyo bibakoraho, kuko babasha 
gutangira kwibwira bati, “Ntacyo bimaze; sinshobora kubimenya.” Ntabwo ari igihe cyo 
kubatonganya. Kuko ubushake bubasha gukendera; kandi bukeneye guterwa umwete 
n’amagambo yo gukomeza, abashimisha, abaha icyizere, nko kubabwira muti: “Amakosa 



wagize ntaguhangayike. Urimo kwiga, kandi ibyo bibaho. Ongera ugerageze. Ukore 
witonze, uzabishobora nta gushidikanya.” {IMN 220.3} 

Ababyeyi benshi ntibabona akamaro ko gutanga iri somo, ahubwo usanga babona ko aho 
guta umwanya wigisha umwana kwihanganira amakosa agira mu gihe yiga, bahitamo 
kwikorera ubwabo imirimo yose uko yakabaye. Maze igihe abakobwa babo bakoze amakosa 
mu gihe biga, bakabahinda bati, “Ntacyo bimaze, ntabwo ubishoboye. Urantesha umwanya 
kandi ndabona ntacyo umfasha.” (IMN 221.1} 

Bityo, umuhati w’abo bana b’abatangizi mu kazi usanga ababyeyi bawugize imfabusa, maze 
ikosa rya mbere rigatuma bumva ubushake bwabo n’inyungu bari bafite biciwe intege, ku 
buryo bumva batakongera kugerageza. Ibyo bituma bihitiramo ibindi bakora, nko kudoda, 
guflima, gukora isuku, n’ikindi kitari uguteka. Bityo amakosa akaba ay’umubyeyi. Nyamara 
yagombye kwihangana agafata igihe cyo kwigisha abana, ku buryo babasha kugira 
ubumenyi ngiro, bakagira ndetse n’ubunararibonye bwasimbura amakosa no kutamenya 
by’abatangizi. {IMN 221.2} 

Amasomo yo Guteka ni Ingenzi cyane Kurusha Amasomo ya Muzika 

393. Abantu bamwe bahamagarirwa gukora inshingano zifatwa nk’izicishije bugufi, 
nk’umurimo wo guteka. Nyamara ubuhanga bwo guteka si ikintu gisuzuguritse. Ubumenyi 
bwo gutegura ibyokurya ni rimwe mu masomo y’ingenzi asumba isomo rya muzika 
cyangwa iryo kudoda imyenda. Ibi ariko ntibivuze ko nshatse guha agaciro gake isomo rya 
muzika cyangwa iryo kudoda, kuko ari ingenzi. Ariko na none ikintu cy’ingenzi ni umwuga 
wo guteka ibyokurya ku buryo biba biryoshye kandi bifitiye umubiri akamaro. Uyu mwuga 
ukwiriye kubonwa nk’ufite agaciro kurenza indi myuga yose, kuko ufitanye isano ikomeye 
n’ubuzima. Ugomba kwitabwaho cyane; kuko kugira ngo umubiri ubone amaraso meza, 
ukenera ibyokurya byiza. Urufatiro rutuma abantu bakomeza kugira amagara mazima 
rushingiye ku murimo w’ububwirizabutumwa mu by’ubuvuzi wo guteka neza. {IMN 221.3} 

Akenshi ivugurura ry’ubuzima rihindurwa ribi bitewe n’imitegurire mibi y’ibyokurya. 
Kutagira ubumenyi mu byo guteka ibyokurya bifitiye akamaro umubiri bigomba kubanza 
gukemurwa mbere y’uko ivugurura ry’ubuzima rigera ku ntego zaryo. {IMN 222.1} 

Abatetsi beza usanga ari ingume. Abagore benshi, benshi cyane bakeneye kwiga guteka, 
kugira ngo bagaburire imiryango yabo ibyokurya byatetswe neza, kandi byateguranywe 
isuku. {IMN 222.2} 

Mbere y’uko abana bigishwa amasomo yo gucuranga inanga cyangwa piyano, bagomba 
kwigishwa amasomo yo guteka. Umurimo wo kwiga guteka ntukuraho uwo kwiga muzika. 



ahubwo kwiga muzika bifite akamaro gake ubigereranyije no kumenya uburyo bwo guteka 
ibyokurya biryoshye kandi byiza. {IMN 222.3} 

394. Abakobwa banyu bashobora kuba bakunda muzika, kandi ibi bibasha kuba ari byiza; 
byongerera umunezero umuryango. Ariko ubumenyi bwa muzika butari kumwe n’ubumenyi 
bwo guteka nta gaeiro bwagira na mba. Igihe abakobwa banyu bazaba bafite ingo zabo, 
kumenya ibya muzika n’ibindi bibanezeza sibyo bazategura ku meza nk’amafunguro 
ateguwe neza yo kwiea isari, yatetswe ku buryo abantu batagira ipfunwe ryo kutategurira 
inshuti magara. Babyeyi, umurimo wanyu urera. Imana ibafashe kuwukora neza kubwo 
ikuzo ryayo, kandi mubashe kuwukorana umwete, mwihangana, muwukunze, kubwo 
umunezero w’iki gihe n’uwo ahazaza w’abana banyu, muhanze amaso ku ikuzo ry’Imana. 
jlMN 222.4} 

[Ibyokurya bidafatiwe igihe kandi “biriwe huti huti” igihe umuryango uri wonyine — 284]. 
jlMN 223.1} 

Nimwigishe Amabanga yo Guteka 

395. Ntimugakerense kwigisha abana banyu uburyo bwo guteka. Mu kugira gutyo, muba 
mubacengezamo amahame bagomba guhabwa mu burezi bw’iyobokamana. Mu guha abana 
banyu amasomo y’imikorere y’umubiri, no kubigisha uburyo bwo guteka bworoheje kandi 
bw’ubunyamwuga, muzaba mubahaye urufatiro rw’ingenzi rw’amwe mu masomo 
y’uburezi. Gukora umugati mwiza kandi woroheje bisaba ubuhanga. Kumenya guteka neza 
bikubiyemo iyobokamana, kandi nibaza ku iyobokamana ry’abantu bafite ubujiji kandi 
bakerensa kwiga guteka. ... (IMN 223.2} 

Guteka indyo nkene ni ugucogoza buhoro buhoro imbaraga z’imibiri y’abantu ibihumbi 
n’ibihumbi. Ni akaga ku magara no ku buzima gusanga ku meza amwe bateguye umugati 
uremereye kandi mubi, hamwe n’ibindi byokurya byateguwe ngo birishanywe. Babyeyi, aho 
gushaka guha abakobwa banyu amasomo ya muzika, mubigishe imyuga ifite akamaro kandi 
ifitanye isano ya bugufi no kwitungira amagara mazima hamwe n’ubuzima. Mubigishe 
amabanga yose yo mu gikoni. Mubereke ibyo bifite uruhare runini mu burezi bwabo kandi 
bifite akamaro mu mibereho yabo ya Gikristo. Niba ibyokurya bidateguwe mu buryo bwiza 
kandi bufitiye akamaro umubiri, ntibibasha guhindukamo amaraso meza, ashobora gusana 
ingingo z’umubiri zisimbura izamaze gusaza. jlMN 223.3} 

[Kugerageza gusimbuza isukari ibyokurya bisanzwe — 527] jlMN 223.4} 

[Uruhare rw’ameza ku mahame yo kwirinda — 351, 354] jlMN 223.5} 

[Niba igogora riremerejwe, ni ngombwa gushaka ikibitera — 445] jlMN 224.1} 

[Guteka bike, gukoresha ibyokurya byo mu byaremwe — 166, 546] jlMN 224.2} 



IGICE CYA 15 - IBYOKURYA BIZANIRA UMUBIRI AMAGARA MAZIMA NA 

RESITORA ZIFITE ISUKU 


Bikomoka kuri Rugaba 

396. Igitekerezo ey’ibitangaza Umwami yakoze atanga vino mu birori by’ubukwe kandi 
akagaburira imbaga y’abantu benshi cyane kiduha isomo rifite akamaro gakomeye cyane. 
Umurimo wo kwita ku buzima bw’abantu ubagaburira ni kimwe mu bintu by’ingenzi cyane 
Umwami yakoreshaga yita ku bafite ubukene. Rugaba uganje mu ijuru agatunga abari mu 
isi ntazigera areka abantu be ngo baheranwe n’ubujiji mu byerekeye gutegura ibyokurya 
bihebuje kuba byiza bya buri gihe na buri mwanya wose. {IMN 224.3} 

Bimeze nka Manu 

397. Mu ijoro ryahise neretswe ibintu byinshi byerekeranye no gukora no kugurisha 
ibyokurya bizanira imibiri yacu amagara mazima. Nasanze ko bidusaba kubyitaho cyane 
kandi tukabisengera dushyizeho umwete. (IMN 225.1} 

Hariho abantu benshi hirya no hino ku isi Imana izaha ubumenyi bwo gutegura ibyokurya 
bifitiye umubiri akamaro kandi biryoshye, nibona ko abo bantu biteguye gukoresha ubwo 
bumenyi mu buryo bukiranuka. Amatungo aragenda arushaho kugira uburwayi, kandi 
ntibigitinze ubwo abantu batari n’Abadiventisti b’Umunsi wa Karindwi bazagenda bareka 
kurya inyama. Hagomba gutegurwa ibyokurya bizanira umubiri akamaro kandi byubaka 
umubiri, ku buryo abantu babona ko kurya inyama bidakenewe. jlMN 225.2} 

I Jmwami Imana arashaka kwigisha abantu benshi bari mu mpande zose z’isi gukoresha 
amafunguro y’ibyokurya bikubiyemo imbuto, ibinyampeke, n’imboga bibasha kubaka 
umubiri kandi bikawurinda indwara. Abatarigeze biga uburyo bwo gutegura ibyokurya 
byiza tubasha kubona ku isoko mu iki gihe, bakwiriye gukoresha ubwenge bakagerageza 
gukoresha ibyokurya biva mu butaka, kandi bazagenda bahabwa umucyo werekeranye 
n’uburyo bwo gukoresha ibiva mu butaka. Umwami azabereka uburyo bwo kubikora. jlMN 
225.3} 

Utanga ubumenyi ngiro no gusobanukirwa akabiha abantu be batuye ku mugabane umwe 
w’isi azabikorera n’abatuye ku yindi migabane na bo. Umugambi we ni uko ubutunzi 
bw’ibyokurya buboneka muri buri gihugu bubasha gutegurwa bigakoreshwa no mu bindi 
bihugu biberanye n’abaho. Nk’uko Imana yahaye abantu bayo manu ivuye mu ijuru kugira 
ngo abana b’Abisiraheli bakomeze kugubwa neza, ni na ko n’ubu iha abantu bayo bari mu 
bice bitandukanye ubumenyi ngiro n’ubwenge bwo gukoresha ibihingwa byo muri ibyo 
bihugu mu gutegura ibyokurya bigomba gusimbura inyama. jlMN 225.4} 



398. Ya Mana yahaye Abisiraheli manu ivuye mu ijuru iriho kandi iraganje. Izaha ubumenyi 
ngiro no gusobanukirwa uburyo bwo gutegura ibyokurya bizanira umubiri amagara mazima. 
Izayobora abana bayo mu murimo wo gutegura ibyokurya byuzuye umubiri ukeneye. Yifuza 
ko bareba ieyo babasha gukora kugira ngo bashobore kumenya gutegura bene ibyo 
byokurya, atari ukubitegurira imiryango yabo gusa, nubwo ariyo nshingano yabo y’ibanze, 
ahubwo bakanafasha n’abakene. Bagomba kugaragaza umutima wo kwitanga warangaga 
Kristo, bakabona ko bahagarariye Imana, kandi ko ibyo bafite byose bikomoka kuri Yo. 
{IMN 225.5} 

Imana Itanga Ubumenyi 

399. Umwami Imana yifuza ko ubwoko bwe bumenya ivugurura ry’ubuzima. Iri ni ishami 
ry’ingenzi mu masomo y’uburezi rigomba kwigishwa mu mashuri yacu. Igihe ukuri 
kwigishwa hirya no hino mu birere bishya, amasomo yerekeranye n’isuku mu byo guteka 
agomba gutangwa. Nimwigishe abantu uburyo bashobora kubaho badakoresha inyama. 
Mubigishe kubaho mu buryo bworoheje. jlMN 226.1} 

Umwami Imana yakomeje gukora, kandi n’ubu arakora, umurimo wo kwereka abantu uko 
babasha gutegura bifashishije imbuto n’ibinyampeke, bagategura indyo yoroheje kandi 
idahenze kurusha ibyo abantu batangaho amafaranga muri iki gihe. Benshi ntibashobora 
kwitegurira ibyo byokurya bihenze, nyamara ibyo ntibivuze ko bagomba kurya indyo nkene. 
Ya Mana yagaburiye abantu ibihumbi n’ibihumbi mu butayu ikoresheje umutsima wo mu 
ijuru yiteguye guha abantu bayo muri iki gihe ubumenyi bwo gutegura ibyokurya mu buryo 
bworoheje. jlMN 226.2} 

Igihe ubutumwa bugeze ku bantu batigeze bumva ukuri kw’iki gihe, babona ko imirire yabo 
ikeneye kurangwa n’ivugurura rifite imbaraga. Basobanukirwa yuko bagomba 
kwitandukanya no kurya inyama, kuko zitera ubushake bwo kunywa ibisindisha, kandi 
zigateza indwara mu mubiri. Kurya inyama bica intege ubushobozi bw’umubiri, 
ubw’ubwenge n’ubw’intekerezo. Umuntu aremwe n’ibyo arya. Kurya inyama, kunywa 
itabi, inzoga, bihagurutsa kamere ya kinyamaswa mu mubiri. Umwami Imana azaha abantu 
be ubwenge bwo kumenya gutegura bakoresheje ibiva mu butaka, ibyokurya bishobora 
gusimbura inyama. Imvange yoroheje igizwe n’ubunyobwa, ibinyampeke, n’amatunda, 
biteguranywe ubuhanga kandi ku buryo buteye ipfa, birihagije ubwabyo kugira ngo 
n’abatizera babyishimire. Ariko nk’uko bisanzwe, bisaba ko hakoreshwa ubunyobwa 
buhagije muri iyo mvange. jlMN 226.3} 



Biteguwe mu Buryo Bworoheje, Budahenze, kandi Bufitiye Umubiri Akamaro 

401. Ubu ngomba kugeza kuri benedata amabwiriza Umwami Imana yampaye ku 
byerekeranye n’ikibazo cy’imirire ituma tugira amagara mazima. Abenshi babona ko 
ikibazo cy’imirire no kugira amagara mazima ari ikintu cyatekerejwe n’abantu gusa, 
nyamara cyaravuye ku Mana, ishakira abantu bayo imigisha. Umurimo wo gutegura 
amafunguro afitiye umubiri akamaro ni umwihariko uva Mana, kandi ntugomba 
gutekerezwa nk’ikintu gishaka amafaranga menshi, kugira ngo bamwe batagishakamo 
indonke. Umucyo Imana yatanze kandi ikomeje gutanga ku kibazo cy’imirire ugomba 
kubera abana bayo muri iki gihe uko manu yari imeze ku bana ba Isiraheli. Manu 
yamanukaga iva mu ijuru, maze abantu bakabwirwa kuza kuyitoragura, bakayitegura kugira 
ngo ibashe kuribwa. Bityo rero, mu bihugu byose byo ku isi, umucyo uva ku Mana ugomba 
kugezwa ku bantu bose, maze ibyokurya bifitiye umubiri akamaro bikwiranye n’ibyo 
abaturage bo muri ibyo bihugu bakeneye bikabasha gutegurirwa kuribwa. {IMN 227.1} 

Abizera ba buri torero bagomba kwimenyereza gushaka kugira ubumenyi n’ubuhanga 
Imana itanga. Umwami Imana yageneye ubuhanga n’ubumenyi abantu bose bashaka 
gukoresha ubushobozi bwabo ngo bige uburyo babasha guhuza ibyokurya biva mu butaka 
ngo babitegure mu buryo bworoheje, budahenze, kandi bufitiye umubiri akamaro, ku buryo 
ibyo byokurya bibasha gusimbura inyama, kugira ngo abantu batagira urwitwazo rwo kurya 
inyama. jlMN 227.2} 

Abahawe ubumenyi bwo gutegura bene ibyo byokurya bagomba gukoresha ubuhanga 
bwabo nta kwikanyiza cyangwa kwikunda. Bagomba gufasha bagenzi babo b’abakene. 
Bagomba kuba abakora ibyokurya kimwe n’ababikoresha. {IMN 228.1} 

Umugambi w’Imana ni uko ibyokurya bifitiye umubiri akamaro bigomba gukorwa hirya no 
hino mu bice bitandukanye. Abemera ukuri bagomba kwiga uburyo bwo gutegura ibi 
byokurya byoroheje. Ntabwo ari umugambi w’Imana ko abakene bababazwa no kubura 
ibyangombwa ubuzima bwabo bukeneye. Imana irararikira abantu bayo bari mu bihugu 
binyuranye kuyisaba ubwenge, maze bagashobora kubukoresha uko ibubaha. Ntitugomba 
kwicara ngo tubure ibyiringiro ducike intege. Tugomba gukora ibishoboka byose 
tukamurikira abandi. {IMN 228.2} 

Mu Buryo Bworoheje kandi Budahenze 

402. Mu buryo bwubashywe, ni ngombwa kurushaho gutunganya no guteza imbere 
ibyokurya bifitiye umubiri akamaro bikorwa biturutse mu nganda. Umwami Imana ashaka 
kwigisha abagaragu be ukuntu babasha gutegura ibyokurya mu buryo bworoheje kandi 



budahenze. Hari benshi yifuza kubyigisha niba biyemeza gukurikiza inama Ye, kandi 
bagafatanya na bagenzi babo. {IMN 228.3} 

403. Mwite ku byokurya bihendutse kandi bibasha gutekwa mu buryo biryohera abantu, 
bigakoreshwa ku bikenewe byose. ... Mwimenyereze guhinga ibyokurya by’impeke 
n’amatunda bidahenda mu gutegura. Ibi byose twabihawe ku buntu n’Imana kugira ngo 
ihaze ibyo dukeneye. Ubuzima ntibubeshejweho no gukoresha ibyokurya bihenze. Tubasha 
kubona ibyokurya byiza bifitiye umubiri akamaro mu gihe dutegura mu buryo bworoheje 
ibikomoka ku mbuto, ibinyampeke, n’imboga. {IMN 228.4} 

404. Tube abanyabwenge mu gutegura ibyokurya byoroheje, bidahenze, kandi bifitiye 
umubiri akamaro. Benshi mu bizera baeu ni abakene; bakwiriye gushaka ibyokurya bifitiye 
umubiri akamaro bitabahenze. Nyamara ubushake bw’Imana ni uko umuntu w’umukene 
nyakujya mu bantu be, aho yaba ari hose, agomba kubona ibyokurya bidahenze, kandi 
bifitiye umubiri akamaro. Hirya no hino ku isi, hakwiriye gushyirwa inganda zikora bene 
ibyo byokurya. Ikibasha kubera umugisha ahantu runaka gishobora no kubera umugisha 
ahandi abantu batabasha kubona amafaranga mu buryo bworoshye. {IMN 229.1} 

Imana irakorera abana bayo umurimo. Ntiyifuza ko babaho mu bukene badafite aho bakura 
ibibafasha. Irashaka kubagarura ku mirire yageneye umuntu katanga ka mbere. Imirire yabo 
igomba kuba igizwe n’ibyokurya biva ku bintu Imana yatanze. Ibyo bintu bigizwe cyane 
cyane n’imbuto (amatunda) n’ibinyampeke n’imisogwe, ariko ibikomoka ku muryango 
umwe nka byo bitandukanye bibasha na byo gukoreshwa. {IMN 229.2} 

Uko Inzara Yiyongera, Ibyokurya Bigomba Kuba Byoroheje 

405. Ikibazo cy’imirire ntikirumvikana uko bikwiriye ku rwego rwuzuye. Haracyari byinshi 
na none byo kwiga. Uhoraho arifuza ko ubwenge bw’abantu be aho bari hose ku isi buba 
bwiteguye kwakira amabwiriza atanga yerekeranye no kuvanga ibintu runaka mu gutegura 
ibyokurya bizaba bikenewe, ariko bitari byatangira gukorwa. {IMN 229.3} 

Mu gihe inzara, ubukene, n’akaga bizagenda birushaho kwiyongera ku isi, imitegurire 
y’ibyokurya bifitiye umubiri akamaro igomba kuzagenda irushaho koroshywa. Abakora 
uwo murimo bakwiriye guhora bigira ku Mwigisha Mukuru ukunda abantu be, kandi uhora 
abifuriza ibyiza. {IMN 229.4} 

[Umugambi w’ibyokurya bifitiye umubiri akamaro mu gusimbura inyama, amata n’amavuta 
— 583] {IMN 229.5} 



Isomo Kristo Atwigisha ku byo Kuzigama 

406. Hariho ibintu byinshi tugomba kwitaho muri uyu murimo. Tugomba gukoresha 
ibyokurya byiza biva mu butaka kugira ngo twimenyereze imirire myiza mu mibiri yaeu, 
kandi ihendutse. {IMN 230.1} 

Gukora no gueuruza ibyokurya ni umurimo ukeneye amasengesho eyane. Abantu nibasabe 
Imana ubwenge bwo kumenya gutegura ibyokurya biboneye. Uwagaburiye abantu ibihumbi 
bitanu akoresheje imigati itanu n’ifi ebyiri azakenura abana be mu byo bakeneye uyu munsi. 
Nyuma y’uko Kristo akoze icyo gitangaza kidasanzwe, yigishije isomo ryo kuzigama. 
Nyuma yo guhaza iyo mbaga y’abantu, Kristo yaravuze ati, “Nimuteranye utumanyu 
dusagutse kugira ngo hatagira ibipfa ubusa. Bateranya utumanyu twasagutse kuri ya migati 
itanu bamaze kurya, buzuza inkangara cumi n’ebyiri.” {IMN 230.2} 

Ibyokurya Bikomoka ku byo Abantu bo mu Bihugu Bitandukanye Bejeje 

407. Imana izaha abantu benshi bo mu bice bitandukanye ubuhanga mu byerekeye 
ibyokurya bifitiye umubiri akamaro. Ishobora kuzuza ameza mu butayu. Ibyokurya bifitiye 
umubiri akamaro bigomba gutegurwa n’amatorero yacu mu gihe agerageza gushyira mu 
bikorwa amahame y’ivugurura mu by’ubuzima. Nyamara uko bagerageza kubikora, bamwe 
bazagenda bavuga ko birenze ubushobozi bwabo. Ariko se ni nde ubaha ubwenge bwo 
gutegura ibyo byokurya? Ni Imana yo mu ijuru. Ya Mana yahaye ubwenge abana bayo, bo 
mu bihugu bitandukanye, kugira ngo bakoreshe ibiva mu butaka bwo mu bihugu byabo 
bategura ibyokurya bifitiye umubiri akamaro. Mu buryo bworoheje kandi budahenze, 
abizera bacu bagomba kugerageza gukoresha imbuto (amatunda), ibinyampeke 
n’ibibikomokaho babona mu bihugu batuyemo. Mu bihugu bitandukanye, ibyokurya bifitiye 
umubiri akamaro bidahenze bigomba gukorwa ku nyungu z’abakene no ku nyungu 
z’imiryango y’abizera bacu. {IMN 230.3} 

Nahawe ubutumwa buturutse ku Mana ibwira abantu bayo bo mu bihugu byo mu mahanga 
ko batagomba kubeshwaho no gutegereza ibyokurya bifitiye umubiri akamaro bivuye muri 
Amerika. Imisoro n’imirimo igendanye n’ikiguzi cyabyo iba ihanitse ku buryo abakene, 
b’agaciro imbere y’Imana kimwe n’abakire, batabasha kubyibonera. {IMN 230.4} 

Ibyokurya bifitiye umubiri akamaro bitangwa n’Imana, kandi Izigisha abana bayo mu 
murimo hirya no hino uburyo bwo guhuza ibiva mu butaka, mu buryo bworoheje, 
budahenze, bagategura ibyokurya biboneye. Nibashakashaka ubwenge mvajuru, Imana 
izabigisha uburyo bwo guteganya no gukoresha neza ibyo byokurya biva mu butaka 
bw’iwabo. Nahawe amabwiriza yo kubivuga, uramenye ntubibabuze. {IMN 231.1} 



Ibyokurya Bifitiye Umubiri Akamaro Bigomba Kubanziriza Amabwiriza 

y’Ivugurura ry’Ubuzima 

408. Ahantu mukorera umurimo haracyari byinshi byo gukora, byerekeranye no gutegura 
ibyokurya bifitiye umubiri akamaro. Ibnyokurya biboneye ku buryo bwuzuye, kandi 
bidahenze bigomba gutegurwa kugira ngo bijye bikoreshwa. Ubutumwa bwiza 
bwerekeranye n’iby’ubuzima bugomba kwigishwa abakene. Mu gukora bene ibyo 
byokurya, hazaba hafunguwe inzira ku bantu bemera kwakira ukuri nyamara bakava ku kazi 
bakoraga, bityo bakaba babonye icyo kubabeshaho. Ibyo Imana yaremye bigomba 
guhindurwamo ibyokurya bifitiye umubiri akamaro, abantu bakajya babasha kubyitegurira 
ubwabo. Icyo gihe rero, tuzaba dushobora kwerekana amahame y’ivugurura ry’ubuzima, 
n’abazatwumva bazemezwa n’ukuri kw’ayo mahame, bayagire ayabo. Ariko igihe cyose 
tutazashobora kugeza ku bantu ibyokurya byiza, biryoshye, byubaka imibiri, kandi 
bidahenze, ntibizadushobokera kwerekana ukuri kw’ingenzi kw’ivugurura ry’ubuzima mu 
mirire. {IMN 231.2} 

[Gutera umwete iterambere ry’impano z’umuntu wese — 376] (IMN 231.3} 

409. Ahantu hose ukuri kwamamazwa, hakwiriye kwigishwa n’ibyigisho byerekeranye no 
gutegura ibyokurya bifitiye umubiri akamaro. Imana yifuza ko ahantu hose abantu bagomba 
kwigishwa gukoreshanya ubwenge ibiboneka aho batuye mu buryo bworoshye. Abigisha 
bafite ubuhanga bagomba kwerekera abantu uburyo bakoresha amahirwe atangaje bafite yo 
gukoresha ibiribwa byera mu gace batuyemo mu gihugu cyabo. Bityo abakene, kimwe 
n’abamerewe neza, bashobora kumenya uko bagira imibereho myiza. {IMN 231.4} 

Imvange z’Ibinyamavuta Zikwiriye Gukoreshwa mu Rugero 

410. Uhoraho yifliza ko abantu bo mu bice byose by’isi bagira ubuhanga mu byerekeranye 
no gukoresha ibihingwa biva mu butaka biboneka muri buri gace k’igihugu. Ibyo bihingwa 
bigomba kwiganwa ubuhanga bikagenzuranwa ubwitonzi, kugira ngo abantu bamenye uko 
bashobora kubivanga n’ibindi mu buryo bworoheje itegurwa ry’ibyokurya, ndetse n’uburyo 
budahenze mu kubikora no kubitwara. Nimureke twese tugerageze uko dushoboye kugira 
ngo ibyo tubigereho, dufashijwe n’Imana. Hariho ibyokurya byinshi bihenze ubwenge 
bw’umuntu bubasha kwiga kuvanga bitabaye ngombwa ko hategurwa ibihenze cyane 
kurushaho. {IMN 232.1} 

Mu myaka itatu ishize, nabonye urwandiko rwagiraga ruti, “Simbasha kurya ibyokurya 
by’ibinyampeke; kuko igifii cyanjye kitabishobora.” Hanyuma y’aho nabonye imitegurire 
myinshi ibasha gukoreshwa; Imwe muri yo ni uko hagomba kuboneka ibindi biribwa 
umuntu ashobora kuvanga n’ibinyamavuta, bikabasha kugira icyanga bikajyana, kandi 



ntibibe ngombwa kubikoresha ari byinshi. Ibinyamavuta bingana na purusa 10 kugeza kuri 
15 birahagije gukora iyo mvange. Ibi twarabigerageje kandi bigenda neza. {IMN 232.2} 

[Reba Ubunyobwa n’ibyokurya by’ibinyamavuta mu gice cya 22]. {IMN 232.3} 

Ibiryohera cyangwa Ibisuguti 

Hariho n’ibindi byavuzweho. Kimwe muri byo ni ibintu biryohera cyangwa ibisuguti. 
Birakorwa bitewe n’uko hariho ababikunda, bityo abantu benshi bakabigura nyamara 
badakwiriye kubirya. Na none hari ibikwiriye gukorwa kurushaho, kandi Imana izakorana 
n’abantu bose bashaka gukorana na Yo. {IMN 232.4} 

[Reba za gato ziryohereye, imigati yuzuyemo amasukari, n’ibisuguti — 507, 508] [IMN 
233.1} 

[Ibyokurya byitwa “ibyokurya byakorewe gufasha ubuzima”, bitica ubuzima — 530] [IMN 
233.2} 

411. Abakora gahunda y’imitegurire y’amafunguro mu binyamakuru by’ubuzima bagomba 
kubyitondera cyane. Bimwe mu byokurya bitegurwa mu buryo budasanzwe bigomba 
kurushaho gutegurwa neza, kandi gahunda yacu y’uburyo tubikoresha igahinduka. Bamwe 
bakunze gukoresha uko bishakiye ibinyamavuta nk’ubunyobwa mu mitegurire yabo. Benshi 
bakunze kunyandikira ngo, “Sinshobora gukoresha ubunyobwa; mbese nakoresha iki mu 
cyimbo cy’inyama?” Ijoro rimwe, nasaga nk’uhagaze imbere y’itsindary’abantu, mbabwira 
ko bakoresha bikabije ubunyobwa mu byokurya byabo; ko umubiri utazashobora 
kubwihanganira igihe bukoreshejwe nk’uko mu binyamakuru bimwe bategeka uko 
bugomba gutegurwa; ko niba bukoresheje mu buryo bukwiriye, ingaruka zaba zishimishije. 
[IMN 233.3} 

Imirimo ya Resitora Zifite Isuku mu Materaniro Makuru 

412. Mu materaniro makuru yacu, hakwiriye kubaho gahunda zituma abakene babona 
ibyokurya bifitiya umubiri akamaro, biteguwe neza kandi bidahenze. Hakwiriye kuboneka 
kandi resitora itegura amafunguro atunganye kandi aryoheye abantu, bikabera icyigisho 
benshi mu bo tudahuje ukwizera. lyi gahunda y’umurimo wacu ntigomba gutandukanywa 
n’indi miriro yo mu materaniro makuru. Buri shami ry’umurimo w’Imana rigomba kuba 
isanga n’ingoyi n’indi mirimo, kandi byose bigakorana mu buryo buhuje. {IMN 233.4} 

413. Mu mijyi yacu, abakozi babyifliza bagomba kwita ku byiciro binyuranye by’umurimo 
w’ivugabutumwa. Bakwiriye gushyiraho za resitora zirangwa n’isuku. Ariko uyu murimo 
ugomba gukoranwa ubushishozi. Abakora muri izi resitora bagomba guhora biga, 
bakamenya gutegura ibyokurya byiza kandi bifitiye umubiri akamaro. Buri resitora irangwa 



n’isuku igomba kubera ishuri abakozi bayikoreramo. Uwo murimo ushobora gukorwa ku 
buryo bwisanzuye mu mijyi kurusha mu byaro. Ariko muri buri gace kariho itorero hamwe 
n’ishuri ry’itorero, ni ngombwa ko hatangirwa inyigisho zerekeranye no gutegura 
amafunguro atunganye kandi yoroheje, bigafasha abantu bose bifuza kubaho bagendera ku 
mahame y’ivugurura mu by’ubuzima. Kandi umurimo nk’uwo ubasha gukorwa no mu duce 
twose za misiyoni zacu zikorera. {IMN 233.5} 

Resitora Zacu Zigomba Gukomera ku Mahame 

414. Mukeneye kwirinda buri gihe ikintu icyo aricyo cyose, nubwo cyasa nk’ikitangiza 
umubiri, cyashobora gutuma mureka amahame agomba igihe cyose kugenderwaho mu 
mirimo ya za resitora zacu. ... Ntitugomba gutegereza ko abantu bahugijwe no guhaza irari 
ryabo mu buzima bwabo babanza gusobanukirwa uburyo bwo gutegura ibyokurya byuzuye, 
biboneye, biryoshye, kandi biteguwe mu buryo bworoheje. Ubu ni ubumenyi bukwiriye 
kwigishwa muri buri kigo cyacu cy’ubuzima no muri resitora zacu zirangwa n’isuku. ... 
jlMN 234.1} 

Niba abagana za resitora zacu bagabanyuka bitewe n’uko twanga gutatira amahame nyakuri 
yacu, nimubareke bagabanuke. Tugomba gukomeza mu nzira y’Umwami Imana, niyo 
twavugwa nabi cyangwa neza. jlMN 234.2} 

Mbagejejeho ibi ngibi mu nzandiko mbandikiye ngo mbafashe kuguma mu murongo 
w’ukuri kandi mureke ibyatuma ibigo byacu by’ubuzima na za resitora bitatira amahame 
yacu. jlMN 234.3} 

Mwirinde Imvange Nyinshi Ziruhije 

415. Muri resitora nyinshi zo mu mijyi yacu, usanga abantu babasha guhura n’akaga ko 
kurya imvange z’ibyokurya byinshi ku igaburo bafata. Igifli kigira ibibazo iyo kigiyemo 
ibyokurya binyuranye mu igaburo rimwe. Gukoresha ibyoroheje ni kimwe mu bigize 
ivugurura ry’ubuzima. Umurimo wacu ubasha guhura n’akaga ko gutakaza izina wamaze 
gufata. jlMN 235.1} 

Niba duharanira kugira amagara mazima, ni ngombwa ko tugabanya irari/ipfa, tukarya 
twitonze, kandi tukirinda gukoresha ibyokurya byinshi binyuranye mu ifunguro rimwe. 
Tugomba guhora tuzirikana iyi nyigisho kenshi. Gukoresha ibyokurya byinshi binyuranye 
ku iflinguro rimwe ntibigendanye n’amahame y’ubuzima bwiza. Ntitugomba na rimwe 
kwibagirwa ko ibi bifite uruhare mu murimo w’imyizerere yacu, umurimo wo gutegura 
ibyokurya biva mu butaka, bigomba kugirira akamaro gakomeye imibiri yacu kurenza ikindi 
kintu cyose. jlMN 235.2} 



Inshingano ya Resitora Zirangwa n’Isuku 


416. Neretswe ko tudakwiriye kunyurwa no kuba dufite resitora imwe mu mugi wa 
Brooklyn. Hagomba gushyirwaho izindi mu duce tundi tw’umugi. Abantu batuye mu gice 
kimwe cy’umugi munini wa New York ntibamenya ibibera mu bindi bice by’uwo murwa 
munini cyane. Abagabo n’abagore barira muri za resitora ziri hirya no hino mu bice byinshi 
bazabona bidatinze ko ubuzima bwabo bugenda bumererwa neza. Igihe bazaba bamaze 
kugira icyizere, bazaba biteguye kwakira ukuri kw’ingenzi k’ubutumwa bw’Imana. {IMN 
235.3} 

Ahantu hose umurimo w’ivugabutumwa mu buvuzi ukomeje gukorwa mu mijyi yacu 
migari, hagomba gushingwa amashuri yigisha guteka; kandi aho umurimo w’ivugabutumwa 
mu by’uburezi urimo gutezwa imbere, na ho hagomba gushingwa za resitora zirangwa 
n’isuku, zizaba ahantu ho kwitoreza ibyo gutoranya no gutegura ibyokurya bifitiye umubiri 
akamaro. jlMN 235.4} 

417. Imana ifitiye ubutumwa abatuye imijyi yacu, kandi tugomba kwamamaza ubwo 
butumwa mu materaniro makuru yacu, mu mavuna dukora, ndetse no mu bitabo byacu. 
Ikindi kandi, tugomba gushinga za resitora zirangwa n’isuku mu mijyi, maze 
tukahabwiririza ubutumwa bwo kwirinda. Hakwiriye gutegurwa inama zigendana no 
gushinga izi resitora. Aho bishoboka hose, hagomba guteganywa icyumba cy’aho abayobozi 
bazajya batumirwa bakaza gutanga inyigisho n’amahugurwa ku buhanga mu byo Ubuzima 
bwiza no Kwirinda bya Gikristo, aho abantu babasha kubona inyigisho zerekeranye no 
gutegura indyo iboneye ndetse n’ibindi byigisho by’ingenzi bikenewe. Muri aya 
mahugurwa, hagomba guhuzwa gahunda z’amasengesho n’indirimbo hamwe n’ibiganiro, 
atari ku ngingo zirebana gusa n’iby’ubuzima no kwirinda, ahubwo bikanahuzwa n’ingingo 
za Bibiliya. Mu gihe abantu bigishwa uburyo bwo kwitungira amagara mazima, hazaboneka 
n’amahirwe menshi yo kubabibamo imbuto y’Ubutumwa bwiza bw’ubwami. {IMN 236.1} 

Intego Nkuru y’Umurimo wo Kwitungira Amagara Mazima mu by’Imirire 

418. Umurimo wo kwitungira amagara mazima mu by’imirire ubasha kwivugira ubwawo 
igihe ukozwe ku buryo Ubutumwa bwiza bwa Kristo bugezwa ku bantu. Ariko ndabwira 
abantu nkomeje kwirinda ibikorwa binyuranyije no guteza imbere ibyo gutegura indyo 
igamije gufasha imibiri. Ni ikosa rikomeye ku bagabo n’abagore kumara igihe kinini 
bakoresha impano zabo bategura ibyokurya, mu gihe badashyira umwete mu kugaburira 
abantu benshi umutsima w’ubugingo. Hari akaga gakomeye ku murimo wose utagamije 
kwereka abantu inzira ibahesha ubugingo buhoraho. {IMN 236.2} 



[Kugira ngo wige bimseho umurimo wo gutegura ibyokurya bigufasha kwitungira amagara 
mazima n’umurimo wa za resitora, reba Ibihamya by’Itorero, umuzingo wa 7, paje 110-131; 
n’ikindi gitabo cyitwa, Inama ku Kwitungira Amagara Mazima, paje 471-496]. {IMN 
236.3} 



IGICE CYA 16 - IBIGO MBONEZAMIRIRE 


Kwita ku Barwayi no Gutanga Ibyokurya Byiza 

419. Ni ngombwa gushinga ibigo mbonezamirire byita ku barwayi, aho aba barwayi 
bitabwaho n’abavugabutumwa bubaha Imana bakora mu bigo by’ubuvuzi, kandi 
bakabavura badakoresheje imiti. Ibigo nk’ibi bizajya biganwa n’abantu bahuye n’uburwayi 
bitewe n’ingaruka z’ingeso mbi mu mirire n’iminywere yabo, maze bahabwe indyo 
yoroheje, iboneye, kandi iryoshye bagomba kujya bakoresha. Ntigomba kuba indyo nkene. 
Imvange y’ibyokurya binyuranye kandi byuzuye igomba gutegurwa ku buryo bigaragara ku 
meza ko biteye ipfa. {IMN 237.1} 

420. Turifuza kubaka ikigo mbonezamirire kizajya kivura indwara hakoreshejwe ibyaremwe 
twishakira, kandi abantu bakazajya bagihugurirwamo uburyo bwo kwivura igihe barwaye; 
aho bazigishwa uko bagomba kureka ibiyobyabwenge, nk’ikawa, icyayi, inzoga, n’ibindi 
bikabura umubiri by’uburyo bwose, kandi tukigisha abantu kureka kurya inyama 
z’amatungo yapfliye. (IMN 237.2} 

Inshingano y’Abaganga, Abashinzwe imirire, n’Abaforomo 

421. Inshingano y’abaganga ni ukureba ko abarwayi babonye indyo yuzuye, kandi ikaba 
igomba gutegurwa ku buryo idateza ibibazo imikorere y’umubiri. (IMN 237.3} 

422. Abaganga bagomba kuba maso bagasenga, bakabona ko bari mu mwanya w’inshingano 
ikomeye cyane. Bagomba kwandikira abarwayi babo imirire ikwiranye n’ubuzima bwabo. 
lyo mirire cyangwa ibyo byokurya bigomba gutegurwa n’umuntu usobanukiwe neza ko afite 
uruhare rukomeye, nk’uko ibyokurya byiza bikenerwa kugira ngo bitange amaraso meza mu 
mubiri. jlMN 237.4} 

423. Uruhare rw’ingenzi mu nshingano z’umuforomo ni ukwita ku mirire y’umurwayi. 
Ntagomba kureka umurwayi ngo akomeze kuribwa cyangwa ngo acike intege bitewe no 
kubura ibyokurya, kandi ntanakwiriye kumuha ibyokurya byinshi bikabije ngo biremerere 
ingingo zigize igogora. Kumwitaho bisaba kumutegurira no kumuha ibyokurya byoroheye 
igogora, kandi akitondera cyane gushaka ibyo abona akeneye cyane, haba mu bwinshi no 
mu bifitiye umubiri akamaro. jlMN 237.5} 

Nimushake Uko Abarwayi Bamererwa neza, kandi mwite ku Byifuzo byabo byiza 

424. Abarwayi bagomba guhabwa ibyokurya bihagije, byuzuye, byoroshye kuribwa, 
biteguwe kandi bigabuwe mu buryo buteye ipfa, ku buryo bituma batabasha guhura 
n’igishuko cyo kwifuza kurya inyama. Ibyokurya bigomba kuba inzira yo kwigisha 
ivugurura mu by’ubuzima. Ni ngombwa kwita cyane ku mvange y’ibyokurya bihabwa 



abarwayi. Ni ingenzi cyane kugira ubumenyi bwo gutegura imvange z’ibyokurya byiza, 
kandi abantu bakabona ko ari ubwenge mvajuru. {IMN 238.1} 

Amasaha yo kurya agomba gutegurwa ku buryo abarwayi babona ko abashinzwe ibigo 
bitaye ku kumererwa neza kwabo n’ubuzima bwabo. Igihe bazaba bavuye mu bigo, 
ntibazagenda bafite ibyo bagaya kuri ibyo bigo. Ntabwo abarwayi bagomba na rimwe 
kubona ko amasaha yo kurya yashyizweho ku buryo bw’amategeko adakuka. {IMN 238.2} 

Niba kubwo kureka gutanga ibyokurya bya gatatu mubona bituma abarwayi banga kugana 
ibigo cyangwa bakigendera, inshingano yanyu irasobanutse. Tugomba kwibuka ko hari 
abantu bishimira kurya indyo ebyiri ku munsi gusa, ariko hari n’abandi barya dukeya kuri 
buri funguro, bigatuma bumva bakeneye icyo bafata nimugoroba. Ni ngombwa kurya 
ibyokurya bihagije kugira ngo umubiri n’imikaya bibone imbaraga bikeneye. Kandi 
dukwiriye kwibuka ko ubwonko bukura imbaraga mu byokurya twariye. Umugabane umwe 
w’umurimo w’ivugabutumwa mu by’ubuvuzi ugomba gukorwa n’abakozi bo mu bigo ni 
uwo kwerekana agaciro k’imirire yuzuye. {IMN 238.3} 

Birakwiriye ko mu bigo byacu nta kawa, icyayi, cyangwa inyama bigomba kuhatangirwa. 
Kuri benshi, iki cyemezo gikubiyemo impinduka no kwigomwa gukomeye. Gushyiraho 
ibindi byemezo bigendana n’impinduka nko kugabanya umubare w’amafunguro atangwa ku 
munsi, byamera kuri bamwe nko kubazanira ingorane kuruta kubazanira ibyiza. {IMN 
238.4} 

[Ku byerekeranye n’umubare w’amafimguro, reba igice cya 9: “Kurya ku Bihe 
Bidahinduka”] {IMN 239.1} 

Musabe Impinduka za Ngombwa Gusa mu Byerekeranye n’Ingeso n’Akamenyero 

425. Abakorana na bene ibi bigo bagomba kwibuka ko Imana ibasaba kwishyira mu mwanya 
w’abarwayi kugira ngo bumve uburyo babayeho. Tugomba kuba abafasha b’Imana mu 
kwerekana ingingo z’ingenzi zigize ukuri kw’iki gihe turimo, kandi tugomba kwirinda 
kwivanga bitari ngombwa mu ngeso n’akamenyero by’abagana ibigo byacu bishinzwe 
imirire, baba abarwayi cyangwa abashyitsi. Benshi muri aba bantu bagana ibyo bigo bitewe 
no gushaka ahantu baruhukira mu gihe cy’ibyumweru bike. Turamutse tubategetse, muri 
icyo gihe kigufi gutyo, ngo bahindure amasaha bafatiraho amafunguro, twaba tubateye 
ikibazo kitoroshye. Nimuramuka mugenje mutyo, ntimuzatinda kubona ko, nyuma 
y’igeragezwa rigendanye n’ibibazo, yuko mwakoze amakosa. Mugerageze uko mushoboye 
kose kumenya ingeso n’akamenyero by’abarwayi, kandi ntimubategeke guhindura izo ngeso 
mu gihe izo mpinduka zitagira inyungu zibazanira. {IMN 239.2} 



Umwuka uri mu kigo ugomba kuba unejeje kandi ushimishije abakigana, muri make ari 
umwuka urangwa n’ubusabane uko bishoboka kose. Abahagana bashaka ubufasha bagomba 
kumva ko baje “imuhira”, bakumva bari iwabo. Impinduka zihutiyeho mu mirire zituma 
bumva batamerewe neza. Kubona ko imieo yabo ibangamiwe bibatera kutiyumva aho hantu. 
Intekerezo zabo ntizituza, ibyo bigatuma ibintu birushaho kumera nabi, bityo bakabura 
imigisha babashaga kuhabonera iyo ibintu biza kugenda uko bikwiriye. Niba ari ngombwa 
guhindura ingeso zabo, ibyo mugomba kubikora mwitonze kandi mu buryo bushimishije, 
ku buryo abarwayi babona za mpinduka nk’imigisha aho kuzibona nk’ingorane. {IMN 
239.3} 

Mureke amabwiriza yanyu abe akwiriye ku buryo agendana n’umutimanama 
w’abadasanzwe bamenyereye kubona ibintu uko biri. Mu gihe mugerageza kumvikanisha 
amahame y’ukuri azana ivugurura n’impinduka mu mibereho y’abantu bagana ibigo 
bashaka ubuzima bwiza, nimubareke babone ko mutabashyiraho imitwaro uko mwishakiye. 
Nimubahe umudendezo bumve ko bakwiriye gukurikira inzira bihitiyemo ubwabo. jlMN 
240.1} 

Nimureke Impinduka mu Mirire Zigende Ziza Buhoro Buhoro 

426. Mu gihe cya nijoro, navuganaga namwe uko muri babiri. Nari mfite ibintu runaka byo 
kubabwira byerekeranye n’ikibazo cy’imirire. Navuganaga namwe nisanzuye, mbabwira ko 
mugomba kugira impinduka mu bitekerezo byanyu ku byerekeranye n’ibyokurya bigomba 
guhabwa abantu bo hanze baza bagana ikigo cyacu. Aba bantu bagize akamenyero ko kurya 
nabi, ibyokurya byiganjemo ibinure. Bagezweho n’ingaruka z’umururumba wabo. 
Bakeneye ivugurura mu mirire n’iminywere, ariko iryo vugurura ntirishobora guhita riba 
ako kanya. Impinduka zigomba kugenda ziza buhoro buhoro. Ibyokurya bitunga umubiri 
bahabwa bigomba kuba biryoshye kandi bitera ipfa. Mu mibereho yabo yose, nta 
gushidikanya ko bagiye barangwa no gufata amafunguro atatu ku munsi kandi bakarya 
ibyokurya bikungahaye ku binure. Ni ingenzi ko abo bantu mubakundisha kandi 
mukabagezaho ukuri kw’ivugurura ry’ubuzima. Ariko kugira ngo mubemeze gukoresha 
indyo ikwiriye, mugomba kubashyira imbere amahitamo yo gukoresha indyo ihagije, 
yuzuye, kandi iteye ipfa. Impinduka ntizikwiriye gushyirwaho huti huti, kugira ngo 
zidatuma batera umugongo ivugurura ry’ubuzima aho kuyoborwa na ryo. Ibyokurya 
bahabwa bigomba gutegurwa neza, kandi bigomba kuba bikungahaye ku buryo ari jyewe 
cyangwa wowe tubasha kubiryaho. ... {IMN 240.2} 

Ibi mbyanditse kuko nzi neza ko Umwami Imana abasaba kugira ubwenge bwo kumenya 
kwegera abo bantu mukabasanga aho bari, mu mwijima bakigenderamo no kuba 
abanyamururumba. Kubwanjye, nahisemo indyo yuzuye kandi yoroheje. Ariko ntabwo ari 



byiza guhita ubihatira abantu bo hanze, batwawe n’umummmba, ngo ubategeke gukoresha 
indyo mnaka ku buryo byabatera kwanga ivugumra ry’ubuzima. Imigirire nk’iyo ntizigera 
ibatera kwemera akamaro ko guhindura ingeso mu mirire n’iminywere. Mujye mubaha 
ibihamya. Mubigishe ku buryo babona akamaro ko gukoresha indyo yuzuye kandi yoroheje, 
impinduka ikazajya iza buhoro buhoro. Mubahe igihe cyo kwimenyereza bene iyo mirire no 
gushyira mu bikorwa inyigisho bahawe. Mukore, musenge, kandi mubayobore mu buryo 
bwa gicuti bushoboka. {IMN 240.3} 

Ndibuka igihe kimwe ahantu_, ubwo nari ndi mu bitaro by’aho hantu, nararikiwe 

kwicara ku meza hamwe n’abarwayi, no gusangira na bo, kugira ngo tumenyane. Nabonye 
ko hari ikosa bakora ryerekeranye no gutegura ibyokurya. Byashyirwaga hamwe ku buryo 
bitabaga biryoshye, ntibibe byafasha na bibiri bya gatatu by’ibyo umuntu akenera. Nabonye 
ko bitanshobokera gutegura ibyokurya byafasha ipfa nari mfite. Nagerageje kugira ibyo 
mpindura kuri iyo gahunda, kandi ndibwira ko byabagiriye umumaro. jlMN 241.1} 

Uburezi Bugomba Kugendana N’ivugurura 

Mu gihe dukorana n’abarwayi mu bigo byacu by’ubuvuzi, tugomba gutekereza impamvu 
z’ibyo dukora n’ingaruka zabyo. Tugomba kwibuka ko ingeso n’ibikorwa byo mu buzima 
bidapfa guhinduka mu kanya gato. lyo dufite umutetsi mwiza, tukagira n’ibyokurya bihagije 
kandi biboneye, dushobora kuzana ivugurura rikagera ku ntego nziza. Ariko iryo vugurura 
risaba igihe. Ni ngombwa gukoresha imbaraga igihe bigaragaye ko zikenewe. Tugomba 
kwibuka ko ibyokurya byabasha kunyura ivugurura ry’ubuzima bibasha kutaryohera na gato 
abamenyereye ibyokurya byuzuye ibirungo n’amavuta. Ni ngombwa gutanga inyigisho 
zisobanura impamvu ivugurura mu mirire ari ingenzi, kandi tukerekana ko gukoresha 
ibyokurya byuzuyey ibirungo n’amavuta bitera ingingo z’igogora ubwiyabire no kuribwa 
zikamererwa nabi. Nimwereke abantu impamvu yatumye twebwe nk’abizera duhindura 
imirire n’iminywere yacu. Mubasobanurire impamvu tudakoresha itabi n’ibinyobwa 
bisindisha byose. Mugaragaze mu buryo busobanutse kandi bwuzuye amahame y’ivugurura 
ry’ubuzima. Kandi hamwe n’ibi, mutegure ku meza ibyokurya bihagije byuzuye, biryoshye 
kandi byateguwe neza; Maze Umwami Imana azabafasha kwemeza abantu akamaro 
kihutirwa k’ivugurura, bibatere kubona ko iryo vugurura rizabazanira ibyiza biruta ibindi. 
Bazumva ko bakeneye kureka ya mirire bamenyereye, ariko bisaba ko mwihatira kubaha 
indyo iboneye kandi iryoshye ku buryo batazicuza bya byokurya bibi bari basanganywe. 
Mubereke ko uburyo mukoresha bwo kubavura no kubitaho buzabazanira inyungu gusa 
igihe bazaba bibonera ubwabo ko ari ngombwa guhindura ingeso mu mirire n’iminywere 
yabo. jlMN 241.2} 



427. Mu bigo mbonezamirire byaeu byose ni ngombwa ko abarwayi babonera mu cyumba 
cyo gufunguriramo ibyokurya bihagije. Ntabwo nigeze mbona ikintu kibi cyane mu kigo 
cyacu icyo aricyo cyose, ariko nabonye ko ku meza amwe n’amwe hadatangirwa 
amafunguro ahagije, aboneye, aryoshye kandi ateye ipfa. Kenshi abarwayi bo mu bigo 
nk’ibyo, igihe babaga bahamaze igihe runaka, barigenderaga bakabivamo mbere y’igihe, 
kuko babonaga ko ibyo babona bidahwanye n’igiciro kinini bazatanga ku icumbi, icyumba, 
n’imiti bibahenda. Birumvikana kandi ko ibyo bizakurikirwa n’amagambo yo kwivovota 
agatanga ipica mbi yangisha abandi ikigo. {IMN 242.1} 

Ugukabya k’Uburyo Bubiri 

Hari ugukabya k’uburyo bubiri tugomba kwirinda. Imana ifashe abantu bose bakorana 
n’ibigo byacu by’ubuzima kugira ngo bataba ibikoresho birwanirira imirire idafashije 
umubiri. Akenshi abagabo n’abagore bagana ibigo byacu usanga barabaswe n’irari ribi mu 
mirire n’iminywere. Ntimugomba guhita mubasaba guhindura iyo myifatire ako kanya. 
Bamwe muri bo ntibashobora guhita ako kanya bamenyerezwa gukoresha ivugurura 
ry’ubuzima mu mirire ku buryo bwuzuye nk’uko bikorwa mu miryango runaka yihariye. 
Mu kigo cy’ubuzima usangamo abantu bafite irari mu buryo bunyuranye. Bamwe bararikira 
imboga zitetswe neza, abandi bakumva kurya imboga bibagwa nabi ndetse bikabagiraho 
ingaruka. Abakene, abarwayi baribwa mu nda kubera igogora, na bo bakenera kubwirwa 
amagambo abakomeza. Imbaraga z’iyobokamana z’urugo rwa Gikristo zigomba 
kwigaragaza mu kigo cy’ubuzima. Ibyo bintu byose mugomba kubikoresha ku buryo 
bwitondewe kandi burangwa n’umwuka w’amasengesho. Umwami Imana azi ingorane ziri 
imbere yanyu kandi azababera Umufasha. ... (IMN 242.2} 

Muhinduranye Imirire 

Ejo nabandikiye ibintu nizera ko bitabateye urujijo. Ahari mbasha kuba naravuze byinshi 
byerekeranye n’akamaro ko gukoresha imirire ihagije mu bigo byacu. Nabonye ko mu bigo 
by’ubuzima byinshi byacu, ntihabaho guhinduranya ibyokurya mu buryo byagombye kandi 
ngo bitangwe mu buryo buhagije. Nk’uko mubizi, mu kugaburira abarwayi, ntitugomba 
kumuhorera indyo imwe gusa, ahubwo akenshi tugomba guhinduranya imirire, kandi 
tugategura ibyokurya mu buryo bunyuranye. Ndiringira nko Uhoraho azabaha ubushishozi 
bwose mukeneye kugira ngo mubashe gutegura neza ibyokurya. jlMN 243.1} 

428. Abagana ibigo byacu by’ubuzima ngo bahabonere ubufasha bagomba guhabwa 
ibyokurya bihagije kandi bitetswe neza. Ibyokurya bahabwa bigomba kuba bigizwe 
n’amoko atandukanye ku buryo bwarusha ndetse n’ibyo mu rugo. Bigomba kuba ari 
ibyokurya biteye amatsiko ku buryo bikurura ababibona. Iki kintu ni ingenzi cyane. Ikigo 



kizatera imbere biruseho niba gitangirwamo ibyokurya bihagije kandi biryoheye abantu. 
{IMN 243.2} 

Kenshi na kenshi nagiye mva ku meza mu bigo byacu by’ubuzima ntanyuzwe kandi nshonje. 
Navuganye n’abayobozi b’ibyo bigo mbabwira ko ibyokurya byabo bigomba kuba bihagije 
kandi biryoheye abantu. Nabasabye gukorana ubuhanga kugira ngo bakore igishoboka cyose 
ngo bazane impinduka nziza. Nabibukije ko ibishobora kuryohera abantu bamenyereye 
ibyiza by’ivugurura ry’ubuzima bitabasha kugwa neza abamenyereye kurya ibyokurya 
bikungahaye ku mavuta n’ibirungo, nubwo baba bifliza gushyira iherezo ku kamenyero 
nk’ako. Hari byinshi abantu bakwigira muri za resitora zifite isuku byerekeranye no 
gutegura no kugabura ibyokurya mu buryo bukwiriye. jlMN 244.1} 

Mwirinde Gukabya 

Nimutita cyane kuri iki kibazo, ababagana bazagabanuka aho kugira ngo biyongere. Mu 
byerekeranye n’ivugurura mu mirire, hari ingorane ikomeye mugomba kwitaho: kwirinda 
gukabya. jlMN 244.2} 

Ijoro rishize, ubwo nari nsinziriye nari ndimo kuvugana na Muganga_. 

Naramubwiye nti: Ugomba na none kwitondera ibyo gukabya mu mirire. Ntugomba kuba 
ku mpande z’ubuhezanguni, ku rwawe ruhande, cyangwa ku byerekeye ibyokurya bihabwa 
abarwayi no ku bakozi batanga ibyokurya mu kigo. Abarwayi bariha amafaranga ahagije ku 
buzima bwabo, bityo bagomba kubona ibyokurya bihagije. Bamwe muri bo bagera mu kigo 
bafite ubuzima bubasaba kwirinda bihagije mu mirire, bagakenera indyo yoroheje cyane, 
nyamara igihe ubuzima bwabo butangiye kumererwa neza, bagomba guhabwa ibyokurya 
bihagije kandi byubaka umubiri. jlMN 244.3} 

Ibyo mbandikiye ahari bibasha kubatangaza, ariko neretswe mu ijoro rishize ko ikigo cyanyu 
gikeneye kugira impinduka ku byerekeranye n’imirire, kandi ko iyo mpinduka izazana 
itandukaniro rinini ahabakikije hose. Mukeneye gukoresha imirire ihagije abagana ikigo 
cyanyu. jlMN 244.4} 

429. Mugomba kwirinda akaga ko gukabya mu mirire mu kigo mbonezamirire. 
Ntidushobora kwiringira ko ab’isi bahita bemera ako kanya ibyo abizera bacu bagiye biga 
imyaka n’imyaka. Ndetse no muri iki gihe, hari benshi mu bagabura bacu badakurikiza 
ivugurura ry’ubuzima, nubwo bwose babonye umucyo uhagije. Ntidushobora kwiringira ko 
abatumva akamaro ko kwirinda mu mirire, batigeze babigiramo ubumenyi ngiro, ko 
bashobora gutera intambwe imwe yo kureka umururumba mu mirire, bakiyemeza gukoresha 
indyo yoroheje basabwa n’ivugurura ry’ubuzima. {IMN 244.5} 



Abagana ibigo nderabuzima bagomba guhabwa indyo yuzuye kandi iboneye, yateguwe mu 
buryo iryohera abantu, bigendanye n’amahame nyakuri. Ntitugomba kwibwira ko abo 
barwayi babaho nk’uko tubayeho. Bizabasaba impinduka zikomeye. Kandi no muri twebwe 

hariho abantu bake cyane birinda cyane mu mirire nk’uko Muganga__avuga ko 

bisaba ubwenge bwo kubikurikiza. Ntabwo impinduka zigomba guhita zishyirwaho ku 
buryo buhutiweho, igihe abarwayi batarabyitegura. {IMN 245.1} 

Ibyokurya bihabwa abarwayi bikwiriye kuba ari byiza ku buryo bibatera kugira ipfa. Amagi 
abasha gutegurwa ku buryo bwinshi bunyuranye. Ntugomba kubabuza gato y’imvange 
y’indimu. {IMN 245.2} 

Ntabwo abantu bigishijwe bihagije uburyo bwo gutegura indyo iryoshye kandi yubaka 
umubiri, kandi usanga bidahabwa umwanya n’imbaraga mu bigo byacu. Ntitwifliza ko ibigo 
byacu bibura abarwayi. Ntitwabasha guhindura abagabo n’abagore ngo tubakuremo 
imibereho mibi bimenyereje niba tutabavuye ngo tubiteho uko bikwiriye. {IMN 245.3} 

Mugerageze kurushaho guteka neza bihagije, kandi ntimukizirike ku mafunguro aryohera 
bamwe mu bakabya mu bugorozi bw’iby’ubuzima. Abarwayi baramutse bahawe bene aya 
mafunguro gusa, bayazinukwa, bitewe n’uko yagezaho akababihira. Bene ubwo buryo 
ntibubasha gutuma abarwayi baza mu bigo byacu bemera kandi ngo bakire ukuri. Ni 

ngombwa ko inama Uwiteka yahaye Mwenedata na Mushiki wacu_ku 

byerekeranye no gukabya mu mirire ikurikizwa. Nahawe 

amabwiriza areba Muganga_, ko agomba guhindura imirire ye, maze akajya arya 

biruseho ibyokurya byubaka umubiri. Birashoboka kureka indyo ikize ku binure n’amavuta 
maze abantu bagakoresha ibyokurya biryoshye. Nziko ugukabya kose mu mirire kwazanwa 
mu kigo cyacu cy’ubuzima gushobora guteza akaga icyo kigo. ... {IMN 246.4} 

Hariho uburyo bwo kuvanga no gutegura ibyokurya bigatuma byombi bivamo indyo yuzuye 
kandi ifite intungamubiri. Abashinzwe ibyo guteka mu bigo byacu bakwiriye kumenya 
ubwo buryo bakabukoresha. Ibyo bigomba gukorwa hakurikijwe umucyo uva muri Bibiliya, 
kuko umubiri utagomba kugomwa indyo ikwiriye. Gutegura ibyokurya ku buryo burusha 
ubundi kuba bwiza bigomba kwiganwa ubuhanga. {IMN 246.1} 

[Andi magambo arebana no gukabya mu mirire itangwa mu bigo, reba ingingo — 324, 331]. 
{IMN 246.2} 

Ingaruka z’Ibyokurya Bidahagije cyangwa Bitaryoshye 

430. Bagomba kubona ... indyo zirusha izindi kuba nziza, z’ubwoko bwose kandi zifite 
intungamubiri. Abimenyereje guhaza irari n’indyo ikungahaye ku binure, igihe bageze mu 
bigo by’ubuzima byacu, bakabona indyo ya mbere igizwe n’ibyokurya byoroheje, bibwira 



ko ibyo babwiwe ko Abadiventisti barya indyo nkene kandi y’intiea ntikize, ari ukuri. Indyo 
imwe gusa irahagije kugira ngo izanire ikigo igisebo kirusha imbaraga zakoreshwa n’ibindi 
byiciro ngo bigarurire ikigo isura. Niba dushaka gushyikira abantu ngo tubazane tubageze 
aho bumva ko ivugurura ry’ubuzima mu mirire ari iryabo, tugomba kwirinda gutangira 
tubashyiriraho gahunda y’imirire idahinduka. Tugomba gutegura ku meza amafunguro 
twateguye neza agizwe n’ibyokurya byiza bihagije, biryoshye, byinshi ku buryo abantu 
bareka kwibwira ko ari intica ntikize itabamara inzara. Dukeneye kubona ibyokurya byiza 
byateguwe neza. {IMN 246.3} 

Inyama Ntizigomba Kuboneka mu Mirire Ikoreshwa mu Bigo Byacu 

431. Nahawe amabwiriza ku byerekeranye no gukoresha inyama mu bigo byacu. Inyama 
ntizigomba gukoreshwa, kandi zigomba gusimbuzwa n’indyo yuzuye, iryoshye, yateguwe 
ku buryo itera ipfa. jlMN 247.1} 

432. Mwenedata nawe Mushiki wanjye_, ndifuza ko mwita kuri izi ngingo nke 

neretswe kuva aho ibibazo byo gusimbuza inyama bitangiriye kuboneka ku meza yo mu 
bigo by’ubuzimabyacu. ... (IMN 247.2} 

Nahawe amabwiriza yuzuye n’Uhoraho ko inyama zitagomba kugaburirwa abarwayi mu 
byumba byo gufunguriramo byo mu bigo byacu. Nahawe umucyo ko nyuma y’uko abarwayi 
bamaze kwigishwa ibyo, babasha guhabwa inyama igihe bumva ko bazikeneye cyane, ariko 
icyo gihe, bakazirira mu byumba byabo bwite. Abakozi bo mu bigo bose bagomba kureka 
kurya inyama. Ariko, nk’uko twabivuze mbere, niba nyuma yo kumenya ko inyama 
zitagomba gutegurwa ku meza yo mu cyumba cyo gufunguriramo, abarwayi runaka 
bagakenera guhabwa inyama, muzibahe mufite ubushake bazirire mu byumba byabo. jlMN 
247.3} 

Bitewe n’akamenyero ka benshi ko kurya inyama, ntibitangaje ko baba bategereje kuzibona 
ku meza mu bigo byacu. Ntibikwiriye ko mugaragaza urutonde rw’ibiribwa bihari; kuko 
igihe babonye ko ku rutonde habuzemo inyama, bibangamira abagana ibigo byacu. jlMN 
247.4} 

Ibyokurya nibitegurwe ku buryo biryohera abantu kandi bitegurwe ku meza ku buryo bwiza. 
Ibyokurya byinshi bigomba gutegurwa kuruta ko byaba ngombwa ko hategurwa inyama. 
Bamwe babasha gukoresha amata n’amavuta y’inka. (IMN 247.5} 

Nta Mabwiriza yo Gukoresha Inyama 

433. Nahawe amabwiriza ko abaganga bakoresha inyama kandi bagategekera abandi 
kuzikoresha badakwiriye gukoreshwa mu bigo byacu, kuko bananirwa ku bushake kwigisha 
abarwayi kureka ikibatera uburwayi. Umuganga urya kandi agategeka abantu kurya inyama 



ntabwo atekereza ku ngamka izanwa n’iyo mpamvu. Aho gukora nk’uzanzamura imibereho 
ngo igubwe neza, aganisha umurwayi ku buzima bwo kubatwa n’umummmba w’irari ribi, 
bitewe n’umgero amuha. {IMN 247.6} 

Abaganga bakora mu bigo byacu by’ubuzima bakwiriye kuba abagorozi muri iyo gahunda 
ndetse no mu zindi. Benshi mu barwayi babaye indembe bitewe n’amakosa bakora mu 
mirire. Bakeneye kwerekwa inzira nziza. Ariko se muganga urya inyama yababera urugero 
ate? Kubwo ingeso ze mbi, aba ashyira inzitizi mu murimo we kandi agatesha agaciro 
ubuhanga bwe. jlMN 248.1} 

Mu bigo byacu, abarwayi benshi batekereza cyane ku kibazo cy’inyama, maze kubwo 
gushaka kurinda ubushobozi bw’intekerezo zabo n’imibiri yabo, baretse gukoresha inyama 
mu mirire yabo. Bityo, ibyo byatumye boroherwa indwara zamereraga nabi ubuzima bwabo. 
Benshi mu bo tudahuje ukwizera bahindutse abagorozi b’iby’ubuzima bitewe n’uko, kubwo 
ikibazo cy’inarijye, biboneye akamaro ko gukora ibyo. Benshi bahisemo gukurikiza 
ivugurura ry’ubuzima mu mirire n’imyambarire. Mbese Abadiventisti ni bo bakwiriye 
gukomeza gukurikiza imigenzereze irangwa no kutirinda? Mbese ntibakwiriye guha agaciro 
uyu muburo ngo, “Namwe iyo murya, cyangwa munywa, cyangwa mukora ikindi kintu 
cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana?” 1 Abakorinto 10:31. {IMN 248.2} 

Ibyo Kwitondera mu Gihe Utanga Amabwiriza yo Kureka Gukoresha Inyama 

434. Umucyo Imana yatanze ku byerekeranye n’indwara hamwe n’ikizitera ugomba 
gukwirakwizwa hose; kuko ibyo biterwa n’ingeso mbi z’umururumba, gukerensa, no 
kwirengagiza ibyerekeranye n’isuku igomba kugirirwa umubiri, usanga byarabase abantu. 
Akamenyero ko kugira isuku, kwita cyane ku kintu cyose cyinjizwa mu kanwa, bigomba 
kubahirizwa. {IMN 248.3} 

Ntimugomba gutanga amabwiriza mubwira abantu ko inyama zitazigera zikoreshwa na mba, 
ahubwo mugomba kubigisha bakabitekerezaho, maze mukabareka bakamurikirwa 
n’umucyo. Nimureke umutimanama wa buri muntu ukanguke ku byerekeranye no kubonera 
hamwe no kwirinda irari ryose ryangiritse. ... {IMN 248.4} 

Iki kibazo cyo kurya inyama kigomba kwitabwaho. Igihe umuntu ahinduye imirire akareka 
kurya inyama zikabura umubiri akazisimbuza ibyokurya by’ibimera, azabanza igihe cyose 
kumva agize intege nke kandi abuze imbaraga mu mubiri, kandi benshi iyo bibagendekeye 
bityo bihutira kubona impamvu yo kumva ko bakeneye gukomeza kurya inyama. Ariko iyi 
ni ingaruka igomba kukubera impamvu ituma ureka kurya inyama. {IMN 249.1} 



Guhinduranya ntibigomba gukorwa huti huti, cyane cyane ku bantu bakora imirimo ihoraho 
y’ingufli. Nimubanze mwigishe umutimanama, mwongerere imbaraga ubushake, icyogihe 
impinduka izagenda izana no kubyitegura hamwe n’ubushake. {IMN 249.2} 

Abarwayi b’igituntu bagenda begera igituro ntibagomba kugira impinduka bashyira mu 
mirire yabo, ahubwo bagomba kwitondera inyama bakoresha zikaba ari iz’amatungo afite 
ubuzima bwiza ku buryo bushoboka. Abarwayi barembejwe na kanseri ntibagomba 
kuvunwa n’ikibazo cyo kumenya niba babasha kurya inyama eyangwa ntibazirye. Mwirinde 
kubafatira icyemezo kijyanye n’icyo kibazo. Ntacyo byahindura ku buzima bwabo, ahubwo 
byateza ikibazo amahame yo gukoresha imirire y’ibimera. Mubaganirize; mwigishe 
intekerezo zabo, ariko ntimugire uwo muhata; kuko ivugurura nk’iryo rikozwe ku gahato 
nta kamaro rigira. ... {IMN 249.3} 

Birakwiriye kwereka abakeneye kwiga n’abaganga, na bo bakabyigisha abandi, ko 
inyamaswa uko yakabaye ifite uburwayi bukeya eyangwa bwinshi. Akenshi usanga inyama 
zirwaye. Indwara z’uburyo bwose usanga mu mubiri w’umuntu zibasha kuba ari 
uruhererekane rw’inyama z’inyamaswa zapfliye. Intege nke ziterwa no guhinduranya 
imirire y’inyama zizahita zishira, kandi abaganga bagomba kumenya ko batagomba 
gutegekera abantu gukoresha inyama zikabura umubiri kugira ngo bagire ubuzima bwiza 
n’imbaraga. Abazireka babanje kubitekerezaho, bakimenyereza impinduka, bazagira 
amagara mazima mu myakura n’imikaya. {IMN 249.4} 

435. Muganga_yambajije niba, mu bihe ibyo aribyo byose, mbasha guha inama 

umurwayi w’igifli utabasha kugira ikindi ashyira mu nda, akajya anywa isupu y’inkoko. 
Naramubwiye nti, “Hariho abantu baba barembejwe n’indwara y’igituntu, abongabo igihe 
basabye iyo supu, bakwiriye kuyihabwa. Ariko ngomba kubyitondera.” Uru rugero 
ntirugomba gutuma abantu babona nabi ikigo cy’ubuzima cyangwa ngo bibere urwitwazo 
abandi rwo kumva ko ubuzima bwabo na bwo bukeneye iyo mirire. Nabajije Muganga 

_niba afite bene abo barwayi mu kigo cy’ubuzima. Yaravuze ati, “Oya, ariko 

nrfite umubyeyi mu bitaro bya_, ufite intege nke eyane. Arushaho gucika intege 

akaba arembye cyane, ariko ashobora kurya inkoko itetse.” Naramubwiye nti, “Byaba byiza 
kumukura muri ibyo bitaro. ... Umucyo nahawe ni uko uwo mubyeyi muvuga aramutse 
ashatse ibyamwongerera imbaraga maze akagirira ipfa ibyokurya biboneye, ubwo burwayi 
bwe no kuremba cyane byashira.” {IMN 250.1} 

Yakoresheje cyane intekerezo; umwanzi yamufatiranye mu ntege nke z’umubiri; kandi 
intekerezo ze ntizikomeye bihagije ngo zibashe kongera kwihanganira ibibazo by’imibereho 
ya buri munsi. Akeneye umuti mwiza w’ibitekerezo, imbaraga mu kwizera, no gukorera 
umurimo Kristo. Akeneye kandi gukoresha imikaya imyitozo y’imirimo y’amaboko akorera 



hanze. Imyitozo ngorora mubiri ibasha kubera uwo mubyeyi kandi umugisha utangaje mu 
buzima bwe. Ntakwiriye kwieara ubusa, akwiriye kuba umuntu uguwe neza, umugore ufite 
amagara mazima, witeguye gukora inshingano ze neza kandi ku buryo bwuzuye. {IMN 
250.2} 

Umuti wose wahabwa uyu mubyeyi nta kamaro wagira aramutse adashyizeho uruhare rwe. 
Akeneye kongerera imbaraga imikaya ye n’imyakura akoresha umubiri we imirimo isaba 
imbaraga. Ntakwiriye kwieara ubusa, ahubwo akwiriye kugira ishyaka ryo gukora umurimo. 
jlMN 250.3} 

[Kwita ku mibereho idasanzwe — 699, 700] jlMN 25I.I} 

“Ntimukemere ko Zigera ku Meza” 

436. Nabonanye n’abaganga na Mwenedata_, maze mvugana na bo mu gihe kijya 

kungana n’amasaha abiri, mbafimgurira umutima wanjye. Nababwiye ko bahuye 
n’ibigeragezo, kandi bakaba baratsinzwe na byo. Mu gihe bari bahangayitswe no guteza 
imbere ibigo byabo, bateguraga inyama ku meza, kandi bakumva bafite ikigeragezo eyo 
kurushaho gukora ibindi, bagakoresha icyayi, ikawa n’ibiyobyabwenge... .Narababwiye nti: 
Ababaswe n’irari ry’inyama bazahura n’ikigeragezo, igihe bazaba bahujwe n’Ikigo cyita ku 
Buzima, bazumva imbaraga zabo zibahatira kutita ku mahame y’ubuzima. Ntabwo 
bagombaga guhabwa inyama. Ntibyari kuba ngombwa kubuza abantu kuzikoresha, kuko 
zitagombaga kugaragara ku meza. ... Urwitwazo bagize ni urwo gutegurira abarwayi 
inyama igihe cyose batarigishwa kuzireka. Nyamara uko abarwayi bashya bakomezaga 
kugenda baza, ni ko abaganga bakomezaga gutanga urwo rwitwazo rwo kubemerera 
gukoresha inyama. Oya; ntimukemere ko zigera ku meza na rimwe. Icyo gihe rero, 
muzabasha guhuza ibyigisho mutanga byerekeranye n’inyama hamwe n’ubutumwa 
mwahamagariwe kwamamaza. jlMN 251.2} 

Kugabura Icyayi, Ikawa, n’Inyama mu Byumba by’Abarwayi 

437. Mu bigo byacu ..., nta cyayi, nta kawa, cyangwa inyama bigomba kuhagaburwa, 
keretse bibaye bikozwe ku buryo budasanzwe, aho umurwayi by’umwihariko agize icyo 
yifuje guhabwa, maze icyo akeneye akagihererwa mu cyumba cye. jlMN 251.3} 

Icyayi, Ikawa, n’Inyama Ntibikwiye Gutegekerwa Umurwayi 

438. Abaganga ntibabereyeho gutegekera abarwayi kurya inyama, kuko bene iyo mirire ari 
yo ibatera uburwayi. Nimushake Uwiteka. Nimumubona muzagira umutima w’ubugwaneza 
kandi woroheje. Mwebwe ubwanyu, ntimukwiriye kubeshwaho n’inyama z’amatungo 
yapfuye, ntimukwiriye no guha intongo yazo abana banyu. Ntimuzategekere abarwayi 
gukoresha inyama, icyayi, ikawa, ahubwo muzajye mugirana na bo ibiganiro mu cyumba 



cy’umganiriro mubereke akamaro ko gukoresha indyo yoroheje. Muzakure mu mafunguro 
yanyu ibintu byose bibasha kwangiza imibiri. {IMN 251.4} 

Igihe abaganga bo mu bigo byaeu bamaze imyaka bigishwa n’Umwami Imana, hanyuma 
bakabwira cyangwa bagaha umgero abo bagomba kwitaho kujya bakoresha inyama, bene 
abo baganga baba bagaragaje ko badashoboye inshingano yo kuyobora ibigo byacu 
by’ubuzima. Umwami Imana ntatangira ubusa umucyo ku ivugumra ry’ubuzima ngo abafite 
inshingano n’abayobozi bawukerense. Uhoraho asobanukiwe n’icyo avuga, kandi ijambo 
rye rigomba kubahwa. Umueyo kuri ibi bibazo ugomba gutangwa. Ikibazo cy’imirire 
gikeneye kwigwaho mu buryo bwimbitse, n’ibyo abaganga bategeka abarwayi bigomba 
kuba bigendanye n’amahame agenga ubuzima bwiza. {IMN 252.1} 

[Reba Iterambere ry’Ivugumra ku Mirire mu Bigo by’Itorero ry’Abadiventisti b’Umunsi wa 
Karindwi — 720-725]. {IMN 252.2} 

Ibinyobwa Bisindisha Ntibigomba Gufungurirwa Abantu 

439. Ntitwubaka ibigo by’ubuzima kugira ngo bibe amahoteli. Mu bigo byacu by’ubuzima 
tuhakirira gusa abantu bifuza gukurikiza amabwiriza nyakuri, abemera ibyokurya tubasha 
kubategurira. Tubaye twemereye abarwayi kubonera mu byumba bacumbikamo ibinyobwa 
bisindisha, cyangwa tukabagaburira inyama, ntitwaba tubahaye ubufasha bakwiriye kubona 
igihe baje mu bigo byacu. Tugomba kumenyekanisha ko amahame yacu atemera ko bene 
ibyo bintu bikoreshwa mu bigo byacu na za resitora zaeu zirangwa n’isuku. Mbese icyifuzo 
cyacu si uko bagenzi bacu bagira imibereho izirana n’uburwayi ndetse n’ubumuga, kandi 
bagashimishwa n’ubuzima bwuzuye imbaraga? Nuko rero, nimureke tube abanyakuri ku 
mahame yacu nk’uko urushinge rwa busole ruhora rwerekana amajyaruguru. {IMN 252.3} 

Ibyokurya Biteguwe mu Buryo Buteye Ipfa 

440. Ntudushobora kwemeza abantu b’isi amahame yacu y’ivugurura ry’ubuzima uwo 
mwanya. Bityo rero, ntitugomba gutsimbarara mu gihe dushyiraho amategeko y’imirire ku 
barwayi. Igihe abarwayi baturutse hanze bagana ibigo byacu, bagomba kubahiriza imirire 
inyuranye n’iyo bari bamenyereye; kugira ngo bagende bumva impinduka buhoro buhoro, 
bakabona uburyo bwiza cyane bwo guteka ibyokurya bukurikije amahame y’ubuzima 
mbonera, kandi babone ko ameza yateguwe ibyokurya mu buryo buteye ipfa n’amatsiko. ... 
{IMN 253.1} 

Abatanga amafaranga yo kwishyura icumbi n’imiti bakwiriye guhabwa ibyokurya 
byateguwe neza cyane. Impamvu irumvikana. lyo abarwayi batabonye inyama, umubiri 
ugerwamo n’impinduka, ukumva umeze nk’uwacitse intege, maze abarwayi bagakenera 



ibyiyongera ku mirire yabo. Ibyokurya bategurirwa bikwiriye kuba biteguye ku buryo bitera 
ipfa, kandi bikaryohera ijisho. {IMN 253.2} 

Ibyokurya Bigenewe Abarwayi 

441. Indyo ihagije kandi inyuranye ni yo igomba guhabwa abarwayi, ariko uburyo bwo 
kubitegura no kubivanga bigomba kwitonderwa. Imirire yo mu kigo ntigomba gutegurwa 
kimwe n’iyo muri resitora. Hagomba kuba itandukaniro rinini hagati y’ibyokurya bigenewe 
abantu basanzwe bafite ubuzima bwiza, babasha kurya hafi y’ibintu byose, n’ibyokurya 
bigenerwa abarwayi. Hari akaga ko guhita ugabanyiriza ibyokurya abantu bari bamenyereye 
ibyokurya byinshi ku buryo byabatera umururumba. Indyo ikwiriye kuba ihagije. Ariko na 
none ikaba yoroheje. Nziko ibyokurya bibasha gutegurwa mu buryo bworoheje, kandi 
bikaryohera ababirya, ku buryo binashimisha n’abamenyereye ibyokurya byinshi. (IMN 
253.3} 

Mujye mutegura ku meza imbuto (amatunda) zihagije. Nanezezwa n’uko mubasha gutegura 
ku meza yo mu bigo byanyu amatunda akiri mashya musaruye mu mirima yanyu. Ibyo ni 
inyungu ikomeye cyane. jlMN 254.1} 

[Ntabwo buri wese abasha gukoresha imboga — 516] jlMN 254.2} 

Inyigisho Itangirwa ku Meza yo mu Kigo 

442. Mu mitegurire y’ibyokurya, ni ngombwa ko urumuri rwa zahabu rw’umucyo rukomeza 
kumurika, rukigisha abakikije ameza bose uburyo bwo kubaho. lyi nyigisho kandi igomba 
guhabwa n’abaza gusura Ikigo Nderabuzima, kugira ngo bahavane amahame nyakuri 
y’ubugorozi. (IMN 254.3} 

443. Gutegura ibyokurya by’abarwayi bo mu kigo bikwiriye kwitonderwa bihagije. Bamwe 
muri abo barwayi baba baturutse mu ngo usanga buri munsi ameza yabo yuzuye ibyokurya 
bikize ku binure, bityo bikaba bisaba imbaraga zikwiriye kugira ngo abo bantu bategurirwe 
ibyokurya bitunganye kandi biryoshye. jlMN 254.4} 

Kurarikira Abarwayi Gukurikiza Ivugurura Ry’ubuzima 

Uhoraho ashaka ko ikigo mukoramo kiba ahantu hashimishije biruseho kandi heza cyane ku 
isi. Ndashaka ko mwita cyane ku gutegurira abarwayi ibyokurya bitazanira akaga ubuzima 
bwabo, kandi bikaba bibasaba gukurikiza amabwiriza yacu agenga ivugurura ry’ubuzima. 
Ibi bishoboye gukorwa, kandi bigakomeza gukorwa, byahindura mu buryo bwiza intekerezo 
z’abarwayi. Byababera icyigisho kibereka akamaro ko kubaho imibereho irangwa n’isuku 
kuruta uko bari basanzwe babayeho. Maze igihe bavuye mu kigo, bazagenda bakivuga neza 
ku buryo abandi bantu bazifuza kukigana. jlMN 254.5} 



Ameza y’Abakozi 


444. Ntabwo mwita bihagije ku bakozi banyu ngo mubone ko ari umurimo uremereye 
mushinzwe wo kubaha amafunguro akwiriye kandi ahoraho. Aba bakozi bakenera 
ibyokurya bihagije kandi biboneye. Akenshi bakora ku buryo burengeje urugero; imbaraga 
zabo zigomba kubungwabungwa. Amahame abagenga agomba guhora yigishwa. Abakora 
mu kigo bose bagomba kubona amafunguro aboneye eyane, menshi bihagije, kandi 
abazanira imbaraga bihagije. Ameza abakozi banyu bafunguriraho ntagomba gutegurwaho 
inyama, ahubwo agomba kubaho imbuto nziza, impeke, n’imboga bihagije kandi biteguwe 
mu buryo bwiza bwuzuye. Kutita kuri ibi byazamuye cyane umusaruro w’ubutunzi 
mwifuza, ariko bigabanya imbaraga z’umubiri n’iz’umwuka z’abakozi banyu. Ibyo 
ntibyashimishije Imana. Muri rusange, imbaraga y’imirire ntituma amahame y’ivugurura 
yakirwa neza n’abicara ku meza y’abakozi. {IMN 255.1} 

Umutetsi ni Umubwirizabutumwa w’Umuganga 

445. Mushake umuntu w’umuhanga ku buryo bushoboka wo kubafasha mu byo guteka. lyo 
ibyokurya biteguwe ku buryo bibera umutwaro igifu, mujye mushaka icyabiteye. Ibyokurya 
bibasha gutegurwa ku buryo biba icyarimwe ibyokurya biboneye kandi biryoshye. jlMN 
255.2} 

446. Umutetsi wo mu kigo nderabuzima agomba kuba igihe cyose umugorozi 
w’iby’ubuzima. Nta muntu wavuga ko yahindutse igihe cyose irari rye n’imirire ye 
bitagendana n’ibyo yizera. {IMN 255.3} 

Umutetsi wo mu kigo nderabuzima agomba kuba umuntu watojwe neza umurimo 
w’ububwirizabutumwa mu by’ubuvuzi. Agomba kuba umuntu ufite ubushobozi, ubasha 
kwishakira ubunararibonye. Ntagomba kwizirika gusa ku gutegura amafunguro. Uhoraho 
aradukunda, ntashaka ko tuvunwa no gutegura amafunguro yangiza ubuzima. {IMN 255.4} 

Muri buri kigo, hariho abantu bamwe bitotombera ibyokurya, bavuga ko bitabanyuze. 
Bakeneye kwigishwa bakamenya akaga kagendana n’imirire yangiza ubuzima. Bishoboka 
bite ko ubwonko bwakora neza igihe igifu kirimo kuribwa? {IMN 255.5} 

447. Muri buri kigo cyacu, ni ngombwa kugira umuntu usobanukiwe neza umurimo wo 
guteka, umuntu ushyira mu gaciro, ubasha kwiga akamenya byinshi, kandi udashobora 
gushyira mu byokurya ibintu bigomba kwirindwa. {IMN 256.1} 

448. Mwaba mufite umutetsi ubasha gutegura amafunguro ashobora gukurura ipfa 
ry’abarwayi bakayabonamo impinduka inyuranye n’amafimguro bamenyereye? Ushinzwe 
guteka mu kigo nderabuzima agomba kuba ashoboye gutegura amafunguro akoresheje 



imvange zitanga ibyokurya biryoshye kandi biboneye, kandi izo mvange zigomba kuba 
ziryoshye nk’izo wowe nanjye twakwifuza kurya. {IMN 256.2} 

449. Umuntu ushinzwe umurimo wo guteka afite inshingano n’umwanya ukomeye. Agomba 
guhugurwa agatozwa umuco wo kuzigama kandi akazirikana ko nta cyokurya kigomba 
gupflishwa ubusa. Kriso yaravuze ati: “Nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu 
gipfa ubusa” Yohana 6:12. Reka iyo nama ikurikizwe n’umuntu wese ufite icyiciro arimo. 
Abarezi bagomba gucengerwamo n’isomo ryo gucunga neza, maze bakaryigisha abakozi, 
atari mu magambo gusa, ahubwo no mu bikorwa. jlMN 256.3} 



IGICE CYA 17 - IBYOKURYA NK’UMUTI WA BURI MUNSI 


Imiti y’Ubuvuzi yo mu Byaremwe 

450. Ni ingenzi cyane kumenya akamaro k’imirire mu gihe abantu bahuye n’uburwayi. 
Abantu bose bakwiriye gusobanukirwa uko bagomba kwirwanaho. {IMN 257.1} 

451. Hariho uburyo bwinshi bwo gukora umwuga w’ubuvuzi; ariko uburyo bumwe rukumbi 
ni bwo bwemerwa n’Ijuru. Imiti itangwa n’Imana ni ikomoka ku bikoresho byoroheje byo 
mu byaremwe bitangiza umubiri kandi ntibiwuce intege bitewe n’ubushobozi bw’ibigize iyo 
miti. Umwuka mwiza n’amazi, isuku, imirire iboneye, ubuzima butunganye, no kwiringira 
Imana kutajegajega, ni imiti ituma ibihumbi by’abantu bapfa igihe bayibuze. Nyamara 
abantu benshi babona ko iyi miti itakigezweho bitewe n’uko imikoreshereze yayo isaba 
akazi abantu batishimira. Umwuka mwiza, imyitozo ngororamubiri, amazi meza, isuku, 
icumbi ryiza kandi rifite isuku, byose bibasha kuboneka kandi bidahenze, mu gihe imiti 
iduhenda, kubwo kuyitangaho ibiguzi ndetse n’ingaruka igira ku mibiri yacu. {IMN 257.2} 

452. Umwuka mwiza, umucyo w’izuba, kwirinda, ikiruhuko, imyitozo ngororamubiri, 
imirire iboneye, gukoresha amazi meza, kwiringira ubushobozi bw’Imana, iyi ni yo miti 
nyakuri. Buri muntu akwiriye kumenya imiti ikoreshwa yo mu byaremwe n’uburyo bwo 
kuyikoresha. Birakwiriye kugira ubumenyi bw’amahame agendana no kuvura umurwayi 
kandi ubwo bumenyi bukagendana no guhugurirwa kubushyira mu bikorwa. {IMN 257.3} 

Gukoresha imiti yo mu byaremwe bisaba kubyitaho cyane hamwe n’umuhati benshi 
batiteguye gukoresha. Imikorere y’ubuvuzi bukoresha ibyaremwe no gusana umubiri igenda 
izamuka buhoro buhoro, bigatuma abantu batihangana babona ko iyo mikorere itinda. Ku 
rundi ruhande, kureka ingeso zigirira nabi umubiri bisaba ubwitange. Ariko iyo umuntu 
akomeje kwihangana, abona ko ibyaremwe, igihe umurimo wabyo udakomwe mu nkokora, 
bikora umurimo mwiza kandi ukoranywe ubuhanga. Abihangana bakagendana n’amategeko 
y’ibyaremwe bazasarura ingororano yo kugira umubiri uzira umuze n’intekerezo nzima. 
{IMN 257.4} 

453. Akenshi abaganga bagira inama abarwayi yo gukora ingendo bakajya gusura ibindi 
bihugu, gusura amasumo y’imigezi, cyangwa bakambuka inyanja, kugira ngo bongere 
gusubizwamo ubuzima. Nyamara, kuri purusa 90, baramutse bakoresheje imirire irangwa 
no kwirinda, bagakora imyitozo mizima kandi banezerewe, bakongera gusubirana ubuzima 
bwiza, bakunguka igihe n’amafaranga. Imyitozo, no gukoresha umwuka n’umucyo w’izuba 
uhagije kandi ku buryo bwisanzuye, ari yo migisha ijuru ryahaye abantu bose, akenshi byaha 
amagara mazima n’imbaraga umurwayi wazahaye. {IMN 258.1} 




Ibintu Twebwe Ubwacu Tubasha Kwikorera 

454. Ku byerekeranye n’ibyo twebwe ubwacu tubasha kwikorera, hari ikintu tugomba 
kwitaho. Ngomba kwimenya ubwanjye, ngomba kumenya igihe cyose uburyo ngomba 
kwita kuri iyi ngando, ariyo mubiri Imana yampaye, kugira ngo nywurinde ukomeze 
kugubwa neza. Ngomba kurya ibyokurya bigwa neza kandi bikamerera neza cyane umubiri, 
kandi nkitondera cyane imyambaro nambara kugira ngo itabangamira ugutembera 
kw’amaraso mu mubiri. Singomba kwivutsa umwuka n’imyitozo ngororamubiri. Ngomba 
kugerwaho n’imirasire y’izuba uko bishoboka kose. Ngomba kugira ubwenge butuma 
mpinduka igisonga cy’umubiri wanjye. {IMN 258.2} 

Ndamutse ninjiye mu cyumba gikinze ndimo kwahagira no gututubikana naba mbaye 
umuntu utagira ubwenge; Ndamutse nicaye ahantu umuyaga mwinshi uturuka nkiteza 
ubukonje naba mbaye igisonga kibi cy’umubiri wanjye. Ndamutse nicaye mu bukonje 
ngakonjesha amaguru n’ibirenge bigatuma amaraso azamuka akagera mu bwonko no mu 
ngingo z’imbere mu mubiri naba mbaye umuntu utagira ubwenge. Ngomba igihe cyose 
kurinda ibirenge byanjye mu gihe cy’ubukonje. Ngomba kurya ibyokurya biboneye ku gihe 
kidahinduka, bigatuma ngira amaraso meza cyane ashoboka, kandi singomba gukora akazi 
ntaruhuka niba binshobokera kubikora. Kandi igihe nishe itegeko ry’Imana mu mubiri 
wanjye ngomba kwihana ngahinduka, maze nkiyemeza gukoresha imiti Imana yaduhaye: 
umwuka mwiza, amazi meza, umucyo w’izuba, kuko ariyo miti y’ingenzi kandi ivura neza. 
Amazi abasha gukoreshwa ku buryo butandukanye kugira ngo yoroshye uburibwe. Igice 
cy’ikirahuri cy’amazi meza kandi ashyushye umuntu anyoye mbere yo kurya ntagira na 
rimwe icyo atwara umubiri, ahubwo agirira umubiri akamaro. jlMN 258.3} 

Kwizera n’Uburyo Bukwiriye bwo Kurya no Kunywa 

455. Abarwayi nibakore ibishoboka byose bimenyereze kurya, kunywa, kwambara, no 
gukora imyitozo uko bikwiriye, kugira ngo bongere kugira amagara mazima. Mujye 
mwigisha abarwayi baza mu bigo byacu by’ubuvuzi kumenya gukorana n’Imana ngo bagire 
ubuzima bwiza. “Kuko Imana ari yo dukorera, namwe mukaba umurima w’Imana n’inzu 
yayo” (1 Abakorinto 3:9). Imana yaremye imyakura n’imihore kugira ngo ikoreshwe. 
Kudakoresha umubiri ni byo biwuzanira uburibwe n’uburwayi. {IMN 259.1} 

456. Abasuzuma abarwayi bagomba gukora umurimo wabo w’ingenzi bakorana n’Imana, 
kugira ngo imigisha yayo ibabashishe gukoresha uburyo ibahera ubuntu ari na yo yageneye 
abantu bayo. lyo migisha ikubiyemo umwuka mwiza, isuku, imirire iboneye, kugira igihe 
cyo gukora n’icyo kuruhuka, no kunywa amazi. {IMN 259.2} 



Imiti yo mu Byaremwe mu Bigo Nderabuzima 

457. Neretswe ko tugomba gushyiraho ikigo nderabuzima kidatangirwamo imiti y’ibinini, 
ahubwo gikoresha uburyo bworoheje bw’ubuvuzi bushingiye ku byaremwe, mu kuvura 
abarwayi. Muri icyo kigo, abantu bakwiriye kwigishwamo uburyo bukwiriye bwo 
kwambara, guhumeka, no kurya; mbese bakigishwa uburyo bagomba kwirinda indwara 
kubwo gukoresha akamenyero keza mu kubaho kwabo. {IMN 259.3} 

458. Mu bigo nderabuzima byacu, tugomba gushyigikira gukoresha imiti yoroheje. 
Ntidutera umwete wo gukoresha ibinini, kuko bihumanya amaraso. Muri ibyo bigo, 
hagomba gutangwa amabwiriza yerekeranye n’uburyo abantu barinda ubuzima bwabo 
bakoresha isuku mu mirire, mu minywere, no mu myambarire. jlMN 260.1} 

459. Ikibazo cy’ubugorozi mu by’ubuzima ntikivugwaho uko bikwiriye n’uko 
byakagombye kuba. Imirire yoroheje, no kwirinda gukoresha imiti, ari byo bituma umubiri 
wisubira ugasubirana imbaraga usanganywe, byaha ibigo byacu kuba ingirakamaro mu 
kuvura no gukiza abarwayi. jlMN 260.2} 

Umuti w’Imirire 

460. Kugira umururumba wo kurya kenshi kandi byinshi biremereza ingingo z’urwungano 
ngongozi bigatera umubiri gucika intege n’umuriro. Amaraso arahumana, maze indwara 
z’ubwoko bwose zigafata umubiri. Umuganga araza maze akandikira umurwayi imiti ibasha 
kumworohereza mu gihe runaka, ariko ntishobore gukiza indwara. Ubwoko bw’iyo ndwara 
bushobora no kwihinduriza, ariko akaga kagakomeza kwiyongera nk’inshuro cumi. Umubiri 
ugerageza gushaka kwikiza iyo myanda y’uburozi yawuzuyemo, ariko igihe ubaye 
udakomwe mu nkokora, ufashwa n’imigisha mvajuru isanzwe, ariyo umwuka mwiza 
n’amazi meza, maze umuntu akabasha gukira vuba kandi ku buryo bwuzuye. (IMN 260.3} 

Abaribwa bene ubwo buryo bashobora ubwabo kwikorera ibyo abandi batabasha 
kubakorera. Bakwiriye gutangira kworoshya umutwaro baba bashyize mu mubiri wabo. 
Bakwiriye gukuraho impamvu ibitera. Mwigomwe kurya mu gihe gito, maze muhe igifu 
amahirwe yo kuruhuka. Mugabanye umuriro uri mu mubiri mukoresha amazi mu buryo 
bwitondewe. Ibyo bizafasha imikorere y’umubiri kwikiza imyanda iwurimo. Ariko akenshi 
abo bantu baribwa baba bahindutse abarwayi. Ntibifuza gukora ibibasaba kwigomwa ngo 
bihanganire kwigomwa kurya igihe runaka. ... {IMN 260.4} 

Gukoresha amazi bishobora kugira ikintu gito bimara, niba umurwayi atiyumva ko akwiriye 
gukurikiza amabwiriza agenga imirire ategekewe. {IMN 261.1} 

Abantu benshi barangwa n’imibereho yo kugomera amategeko agenga ubuzima, kandi 
bakagira ubujiji bwo kudasobanukirwa n’isano iri hagati y’akamenyero kabo mu mirire, 




iminywere, n’imikorere bifitanye no gukomeza kugira ubuzima buzira umuze. Ntibazabasha 
kongera gusubirana imibereho myiza bari bafite kugeza igihe imikorere y’umubiri 
izivumbagatanya bitewe no gukoreshwa nabi, bagasigara baribwa, bafite ububabare mu 
mubiri. lyaba n’icyo gihe abo barwayi babashaga gutangira gukora igikwiriye, bagakoresha 
imiti yoroheje birengagije: amazi meza, n’imirire ikwiriye, imikorere y’umubiri yabona 
ibiyifasha ikeneye, yari yabuze mbere. lyi mikorere ibaye ikurikijwe, umurwayi yakira vuba 
atabanje kuzahara. {IMN 261.2} 

461. Gukabya mu mirire akenshi ni yo ntandaro yo kurwara, kandi icyo imikorere y’umubiri 
ikenera kuruta ibindi ni ugukizwa umutwaro uba waremereye umubiri kubwo iyo mirire. 
Mu ndwara nyinshi, umuti mwiza ni uwo kureka ifunguro rimwe cyangwa abiri kugira ngo 
ingingo zigize igogora zavunitse zibashe kuruhuka. Gukoresha imbuto iminsi runaka ni 
umuti mwiza uzana impinduka z’agatangaza ku bantu bakoresha intekerezo. Ibihe byinshi 
gufata igihe gito cyo kwigomwa kurya, kigakurikirwa no kurya ibyokurya biringaniye kandi 
byoroheje, bituma habaho gukira no kongera gukora neza kw’imikorere y’umubiri. 
Kwigomwa kurya kw’igihe kingana n’ukwezi cyangwa abiri byabasha kwemeza abantu 
benshi bajya bahura n’uburibwe butewe n’imirire ikabije ko inzira yo kwigomwa ari yo nzira 
yo kongera kugira amagara mazima. jlMN 261.3} 

Kwirinda Bidahinduka ni Umuti w’Indwara 

462. lyo umuganga abonye ko umurwayi afite uburwayi buterwa n’imirire idakwiriye, 
cyangwa iminywere cyangwa iyindi migenzereze imeze gutya, maze ntamuhe inama yo 
kubyirinda, ntacyo aba amariye uyu murwayi. Abanywi b’ibisindisha, abataye umutwe, 
abasinzi, n’abica imibiri yabo, abo bose muganga agomba kubabwira yeruye ko ububabare 
bwabo buterwa n’icyaha. Abasobanukiwe n’amahame y’ubuzima bagomba gukorana 
umwete bakarwanya ibintu byose bitera indwara. Mu guhora abona abarwayi n’abataka 
iruhande rwe, ni buryo ki muganga yakomeza gutuza? Mbese byaba ari byiza kandi birimo 
impuhwe abaye atigishije gahunda idakuka yo kwirinda nk’umuti ukomeye w’indwara? 
jlMN 262.1} 

Ibyokurya Byiza Cyane Bikenewe 

463. Abaganga bagomba kuba maso basenga, bakazirikana ko bafite inshingano y’ingenzi 
ku buryo bukomeye. Bagomba gutegekera abarwayi imirire y’ibyokurya byiza bakwiriye 
gufata. Ibyo byokurya bigomba gutegurwa n’umuntu usobanukiwe n’akamaro afite 
gakomeye, kandi akamenya ko ibyokurya byiza ari byo bibasha gutanga amaraso meza. 
jlMN 262.2} 

[Imyerayo ni ikiribwa cyoroshya mu mubiri — 614, 615] jlMN 262.3} 

[Agaciro ko kwivura ukoresheje amagi — 628, 629, 631]. jlMN 262.4} 



IGICE CYA 18 - AMATUNDA, IBINYAMPEKE, N’IMBOGA 


UMUGABANE WA I — AMATUNDA 

Umugisha Uboneka mu Gukoresha Amatunda Akiri Mashyashya 

464. Ndashimira Imana cyane kuko igihe Adamu yaburaga urugo rwe rwa Edeni, Uhoraho 
ntiyahagaritse kuduha amatunda. {IMN 263.1} 

465. Uhoraho yifuza ko abantu batuye mu bihugu bibonekamo umusaruro w’amatunda akiri 
mashyashya mu gihe kinini cy’umwaka, barushaho kuzirikana umugisha babonera muri ayo 
matunda. Uko dukenera kurya itunda risaruwe ku giti, ni ko umugisha tubona urushaho 
kwiyongera. jlMN 263.2} 

466. Byatubera byiza tubaye tugabanyije ibyo guteka tugakoresha amatunda menshi agifite 
umwimerere wayo. Nimureke twigishe abantu kurya uko babishoboye kose amatunda akiri 
mashya y’imizabibu, ibinyomoro, pome z’ubwoko bwose, inkeri, n’ubundi bwoko bwose 
bw’amatunda bashobora kubona. Kugira ngo muyabike amare igihe, mujye muyashyira mu 
gikoresho nk’ikirahure cy’icyuma. {IMN 263.3} 

[Amatunda ni ikiribwa cy’ingenzi cyane, gituma ibyo guteka cyane bigabanuka — 546] 
{IMN 263.4} 

467. Ku bantu bagira uburwayi bw’igugarirwa ry’igifu, mujye mutugura ku meza yanyu 
amatunda y’ubwoko bunyuranye, ariko atari menshi ku igaburo rimwe. {IMN 263.5} 

468. Turatanga inama yihariye yo gukoresha amatunda kuko atuma abantu bagira amagara 
mazima. Ariko si byiza kurya amatunda nyuma yo kurya ibyokurya bindi bisanzwe. {IMN 
263.6} 

469. Amatunda n’ibinyampeke biteguwe neza kandi ku gihe eyabyo bigira akamaro kanini, 
bibaye ari byiza eyane, bidafite akamenyetso na gato ko kubora, ahubwo bikaba bimeze 
neza, bidafite uburwayi eyangwa kubora. Benshi bapfa bazize kurya amatunda yaboze 
n’imboga zaboze bigera mu gifu bigakora umusemburo, ibyo bigatuma amaraso ahumanywa 
n’ubwo burozi ntitumenye intandaro yabyo. {IMN 264.1} 

470. Abitegura gukora umurimo w’Imana bakwiriye kwimenyereza gukoresha amatunda 
menshi, yoroheje, kandi meza. {IMN 264.2} 

[Amatunda n’ibinyampeke: ibyokurya by’abitegura kwimurirwa mu ijuru — 488, 515]. 
{IMN 264.3} 



Amatunda ni Umugabane w’Ibyokurya Bifitiye Akamaro Umubiri 

471. Ibinyampeke, amatunda, ibinyamavuta, n’imboga ni byo byokurya Umuremyi 
yadutoranyirije. Igihe ibi byokurya biteguwe mu buryo bworoshye kandi busanzwe uko 
bishoboka, biba byuzuye intungamubiri kandi bigatuma umubiri urushaho kugira amagara 
mazima. Bizanira umubiri imbaraga, ubushobozi bwo kwihangana, n’imbaraga 
z’intekerezo, bidashobora kubonerwa mu byokurya byateguwe mu buryo buhanitse kandi 
bukabura umubiri. {IMN 264.4} 

[Imbuto, ibinyampeke, imboga hamwe n’amata n’ikimuri, bigize indyo nzima ku mubiri — 
487] jlMN 264.5} 

[Imboga ku meza yo kwa Ellen G. White — Umugereka 1:4, 8, 15] jlMN 264.6} 

472. Ibyangombwa byose imibiri yacu ikenera tubisanga mu byokurya bigizwe 
n’ibinyampeke, amatunda, imboga, n’ibinyamavuta. Nidusanga Umwami Imana twicishije 
bugufi mu mitima azatwigisha uburyo dukwiriye gutegura indyo yuzuye itagira 
akamenyetso nakamwe k’inyama. {IMN 264.7} 

[Amatunda ni umugabane w’indyo ikwiriye — 483, 486, 513] {IMN 264.8} 

[Ibyaremwe byuzuyemo amatunda, ibinyamavuta, n’ibinyampeke — 485] {IMN 264.9} 

[Amatunda ni indyo izanira umubiri amagara mazima — 399, 400, 403, 404, 407, 810] 
{IMN 265.1} 

Amatunda ni Ibyokurya Bitabara Umubiri mu Gihe Runaka 

473. Gukabya mu mirire akenshi ni yo ntandaro y’uburwayi, kandi icyo umubiri uba 
ukeneye kurenza ibindi icyo gihe ni ugukurwaho umutwaro utari ngombwa uba wikorejwe. 
Inshuro nyinshi mu gihe umubiri uhuye n’ubwo burwayi, umuti w’ingenzi kurusha iyindi ni 
uko umurwayi yigomwa kurya akareka indyo imwe cyangwa ebyiri, kugira ngo ingingo 
z’urwungano ngogozi zaremerejwe na wa mutwaro w’ibyokurya zibashe kubona amahirwe 
yo kuruhuka. Akenshi iyo amatunda yonyine akoreshejwe nk’ibyokurya mu minsi mike 
bituma imikorere y’ubwonko yoroherwa umubiri ukamererwa neza. Inshuro nyinshi igihe 
umuntu afashe igihe gito cyo kureka rwose kurya, agakurikizaho gufata utwokurya dukeya 
kandi tworoheje, bigira akamaro ko korohereza umubiri ukongera ugasubirana imbaraga. 
Kwigomwa kurya mu gihe cy’ukwezi cyangwa abiri byabasha kwemeza bene abo barwayi 
ko inzira yo kwigomwa ari yo nzira yo kugira amagara mazima. {IMN 265.2} 



Gusimbuza Ibyangiza Umubiri 


474. Mu bigo byacu by’ubuvuzi hagomba gutangirwa ibyigisho bisobanutse byerekeranye 
no kwirinda. Abarwayi bagomba kwerekwa akaga kazanwa no gukoresha ibinyobwa 
bisindisha, n’umugisha uzanwa no kwirinda mu buryo bwuzuye eyangwa kwifata kuzuye. 
Bagomba gusabwa kureka ibintu byose byangije imibiri yabo, maze bakabisimbuza kurya 
amatunda menshi ku buryo buhagije. Babasha gukoresha cyane amacunga, indimu, 
ibinyomoro, pome, n’andi moko anyuranye bashobora kubona; kuko isi yuzuyemo 
iby’Imana yahaye umuntu, iyo ashyizeho umwete wo kuyibyaza umusaruro. {IMN 265.3} 

475. Ntimukarye umunyu mwinshi, mwirinde gukoresha ibyokurya byo mu bikopo 
n’ibyokurya byuzuye ibirungo. Murye imbuto nyinshi, ibyo bizatuma umwuma utera inyota 
mu gihe cyo kurya urangira rwose. jlMN 265.4} 

[Imbuto zibasha gusimbura inyama — 149, 312, 320, 492, 514, 649, 795] jlMN 266.1} 

[Imbuto zibasha gusimbura ibiribwa n’ibinyobwa bifatwa nyuma y’amafunguro — 546] 
jlMN 266.2} 

[Imbuto ntizishimirwa n’abantu bamenyereye ibyokurya bikize ku binure n’ibirungo — 
563] jlMN 266.3} 

[Imbuto zibasha gusimbuzwa ikoreshwa rikabije rya za porice — 490, 499] jlMN 266.4} 

Kubika Amatunda no Kuyumisha 

476. Ahantu hose hera amatunda cyane, akwiriye kubikirwa kuzakoreshwa mu gihe kitari 
iey’umwero wayo, akabikwa mu bintu bipfiindikirwa bidahura na mikorobi eyangwa 
akumishwa. Amatunda matoya nka gaperi, inkeri z’ubwoko bwose, ashobora kwera ahantu 
henshi kandi akagirira abantu akamaro kanini, nyamara usanga bamwe batayakoresha, 
ndetse ntibahe agaciro ibyo kuyahinga. jlMN 266.5} 

Mu buryo bwo kubika amatunda igihe kinini, ibyiza ni ukubibika mu birahuri aho kubishyira 
mu bikopo by’ibyuma bimeze nk’ibati. Birakwiriye ariko ko ayo matunda aba ameze neza. 
Mukoreshe isukari nke kandi muyateke mu gihe gikwiriye kugira ngo azabashe kumara 
igihe abitswe. Igihe rero ateguwe atyo, asimbura neza amatunda agisoromwa. jlMN 266.6} 

Aho mubasha kubona amatunda (imbuto) nk’imizabibu, ibinyomoro, pome z’ubwoko 
bwinshi, n’andi ameze nkayo ku gieiro eyiza, mushobora kuyakoresha eyane mu mafunguro 
ya buri munsi, kandi aba meza ku buzima bw’abakora imirimo isaba imbaraga kuko asubiza 
intege mu mubiri. jlMN 266.7} 



477. Umutobe wa pome ubitse neza mu kirahuri uba ufite uburyohe kandi ukagirira akamaro 
umubiri. Ahashobora kuboneka imizabibu n’andi moko ya pome, umutobe wabyo waba 
mwiza cyane mu gihe cy’impeshyi. {IMN 266.8} 

478. Niba mubasha kubona pome, mwaba mufite amahirwe yo kugira imbuto mukeneye 
n’igihe nta zindi mubashije kubona. ... Sinibwira ko ari ngombwa kugira amoko menshi 
y’imbuto, nyamara igihe mudashoboye kubona pome, birakwiriye ko mubika andi matunda 
igihe aboneka. Pome ziruta ubundi bwoko bw’amatunda abasha guhita asarurwa. {IMN 
266.9} 

Akwiriye Kuribwa Akimara kuva mu Karima cyangwa mu Murima 

479. Hari undi mugisha tubasha kubonera mu guhinga amatunda mu bigo byacu 
by’ubuzima. Ubwo buryo butuma tubasha kwibonera amatunda atarangwamo kubora, kandi 
tukayisarurira ku biti agifite uburyohe karemano, tukayazana ku meza. {IMN 267.1} 

480. Abagize imiryango n’abashinzwe ibigo bakwiriye kwiga kurushaho kubyaza 
umusaruro ubuhinzi n’ubutaka. lyaba nibura abantu bamenyaga agaciro k’ibisarurwa mu 
butaka, byera mu gihe cy’umwero wabyo, barushaho gushyira umwete mu guhinga ubwo 
butaka. Abantu bose bakwiriye kumenya agaciro kihariye k’amatunda n’imboga mbisi 
bisaruwe mu karima no mu mirima isanzwe. Uko umubare w’abarwayi n’uw’abanyeshuri 
ugenda wiyongera mu bigo, ni ko hakenerwa ubundi butaka. Hagomba guterwa ibiti 
by’imizabibu, igatuma ikigo kibona umusaruro mwinshi w’imizabibu. Amacunga atewe mu 
turima duto agira akamaro kanini cyane. {IMN 267.2} 

[Akamaro k’amatunda y’imizabibu n’imboga biteguwe ku meza — 519] {IMN 267.3} 
[Imbuto n’imboga ku ifiinguro rimwe — 188, 190, 722] {IMN 267.4} 

[Ellen White yakoreshaga amatundaku meza — Umugereka 1:4,9,15,22,23] {IMN 267.5} 
[Imbuto mu bigo nderabuzima — 441] {IMN 267.6} 

[Abakozi bo mu bigo bakwiriye gukoresha imbuto — 444, 651] {IMN 267.7} 

[Imbuto zikoreshwa mu gihe cy’amateraniro makuru — 124, 765] {IMN 267.8} 

[Zigomba gukoreshwa nk’ifiinguro rito ry’abashyitsi — 129] {IMN 267.9} 

[Ni umugabane w’imirire yuzuye, indyo iryoshye — 204, 503] {IMN 267.10} 

[Ellen White atanga inama yo gukoresha itomate — Umugereka 1:16, 22, 23]. {IMN 
267.11} 



UMUGABANE WA II — IBINYAMPEKE 


Ibyokurya Twatoranyirijwe n’Umuremyi 

481. Ibinyampeke, amatunda, ibinyamavuta, n’imboga ni byo byokurya twatoranyirijwe 
n’Umuremyi wacu. Ibi byokurya, iyo biteguwe mu buryo bworoheje kandi busanzwe uko 
bishoboka kose, ni iby’agahebuzo mu kutwubakira imibiri no kutuzanira amagara mazima. 
Tubikuramo imbaraga, ubushobozi bwo kwihangana, imbaraga z’ubwenge, bitaboneka mu 
byokurya biteguwe mu buryo bukomeye kandi bikabura umubiri. {IMN 268.1} 

[Ibigendana n’ibi, reba 111] {IMN 268.2} 

482. Abarya inyama baba barya ibinyampeke n’imboga byabanje kuribwa n’amatungo. 
Kuko amatungo akura ibiyatunga muri ibi byokurya. Ubuzima buri muri ibi binyampeke 
n’imboga buhita bujya mu itungo; natwe tukabubona turimo kurya inyama z’ayo matungo. 
Mbega ukuntu byaba agahebuzo tubaye tubiriye mu buryo butaziguye, tugahitamo kurya 
ibyokurya Imana yaduhaye ngo bidutunge! {IMN 268.3} 

[Abantu bagomba kugaruka ku mirire y’imbuto, imboga, n’ibinyampeke — 515]. {IMN 
268.4} 

Umugabane w’Imirire Ikwiriye 

483. Ni ikosa kwibwira ko imbaraga z’imikaya zizanwa no kurya inyama. Abantu bashobora 
kubaho neza, umubiri ukabona ibyo ukeneye byose, bitabaye ngombwa ko hakoreshwa 
inyama. Ibinyampeke, imbuto (amatunda), ibinyamavuta, n’imboga, bifite ibyangombwa 
fatizo bitunga umubiri bikenewe mu kurema amaraso meza. {IMN 268.5} 

484. Ibyangombwa bitunga umubiri dukenera byose tubasha kubibona mu binyampeke, mu 
matunda, mu mboga, no mu binyamisogwe. Nitwegera Uhoraho twicishije bugufi, 
azatwigisha uburyo bwo gutegura ibyokurya biboneye, bitagira umwanda uterwa n’inyama. 
{IMN 268.6} 

[Ibiribwa bifite ibyangombwa fatizo bitunga umubiri — 513]. {IMN 269.1} 

Aboneka Ari Menshi Cyane 

485. Mu byaremwe tuhabona amatunda, ibinyamavuta, n’ibinyampeke, biba ari byinshi 
cyane ku buryo umwaka uko ugenda usimbura undi, umusaruro wabyo uba ukwirakwiriye 
mu bihugu byose, bitewe n’uburyo bworoshye bwo gukora ingendo. Ibi bituma ibyinshi mu 
byokurya byari bizwi ko bihenze bikabije kandi bidapfa kubonwa n’umuntu ubonetse wese, 
ubu bibasha kuboneka ku bantu bose kandi bigakoreshwa buri munsi. {IMN 269.2} 



486. Turamutse twiteganyirije bihagije, mu bihugu byose twahabona ibintu byabera byiza 
ubuzima bwacu. Ingano, umuceri, ibigori, ingano za sayiri, kimwe n’ibishyimbo, amashaza, 
n’imboga byoherezwa hirya no hino. Ibingibi, iyo ubyongeyeho imbuto zo mu gihugu 
cyangwa izituruka mu bindi bihugu, hamwe n’amoko anyuranye y’imboga zera muri buri 
karere, bitanga amahirwe yo guhitamo imirire yuzuye wakoresha mu mwanya wo gukoresha 
inyama. {IMN 269.3} 

[Ibyaremwe bibonekamo ibinyampeke byinshi cyane — 503] jlMN 269.4} 

Ibinyampeke Biteguwe Neza 

487. Imbuto, impeke, n’imboga iyo biteguwe neza mu buryo bworoheje, ukabirinda ibirungo 
n’ibinure by’ubwoko bwose, igihe biteguranywe n’amata cyangwa amavuta yayo, usanga 
ari ibyokurya byiza cyane ku buzima. Biha umubiri intungamubiri, bigatanga imbaraga zo 
kwihangana, n’imbaraga z’intekerezo bitabasha kuboneka mu byokurya bikabura umubiri. 
jlMN 269.5} 

[Reba ibigendana n’ibi ku ngingo ya 137] {IMN 269.6} 

488. Ibinyampeke n’amatunda biteguwe bitarimo ibinure, kandi ku buryo busanzwe uko 
bishoboka, biba ari indyo ikwiriye gutegurwa ku meza y’abantu bose bavuga ko biteguye 
kwimukira mu ijuru. {IMN 269.7} 

[Twiyigishe ubwacu uko twabaho dukoresha imbuto, impeke, n’imboga — 514] [IMN 
270.1} 

[Ibinyampeke ni ibyokurya bizanira umubiri amagara mazima — 399, 400, 403, 404, 407, 
810]. [IMN 270.2} 

Iporici 

489. Ibinyampeke bikoreshejwe mu gutegura iporici cyangwa “potaje” cyangwa se igikoma 
bikwiriye gutekwa umwanya uhagije. Ariko ibyokurya byoroheje cyangwa by’amazi biba 
ari indyo yuzuye buhoro kurutwa n’ibyokurya bikomeye, bisabaumwanya w’igogora. {IMN 
270.3} 

490. Abantu bamwe bizera bakomeje ko imirire myiza ari igizwe cyane na porici cyangwa 
isupu yo mu bwoko bwayo. Kurya cyane iporici bishobora kutamerera neza ingingo 
z’urwungano ngogozi; kuko imeze cyane nk’ibisukika. Mwihatire cyane kurya imbuto, 
imboga, n’umugati (cyangwa umutsima w’ingano). {IMN 270.4} 

[Kurya iporici nyinshi ni ikosa — 499] [IMN 270.5} 



Igikoma cy’Imvange ya Porici cyangwa Igikoma cy’Ingano [Graham Gruel] 

491. Mushobora gutegura igikoma cy’ingano zuzuye cyangwa porici y’ingano. Niba ifii 
y’izo ngano ifashe cyane, uyiyungurure maze wongeremo amata mu kivange cy’ingano 
gishyushye. Ibi usanga biryoshye cyane kandi bigatuma umubiri umererwa neza. Ni indyo 
nziza y’amateraniro makuru. {IMN 270.6} 

Ibijya mu Mwanya w’Inyama 

492. Igihe uretse gukoresha inyama, ugomba kuzisimbuza indyo inyuranye igizwe 
n’ibinyampeke, ubunyobwa, imboga, n’imbuto, bifite akamaro ko mu buryo bubiri: kubaka 
umubiri bitewe n’intungamubiri nyinshi, n’uburyohe bwabwo. ... Inyama zibasha 
gusimbuzwa indyo yuzuye kandi igizwe n’ibiribwa bidahenze. (IMN 270.7} 

[Ibyokurya bijya mu mwanya w’inyama — 765, 795] jlMN 271.1} 

[Inyama ntizikenerwa ahaboneka amatunda, impeke, n’ububemba — 138] jlMN 271.2} 

[Ibinyampeke bibasha kongerwa mu byokurya byoroheje by’abashyitsi — 129] jlMN 
271.3} 

[Gukoresha ibinyampeke ku meza y’abakozi bo mu bigo by’ubuzima — 444, 651] jlMN 
271.4} 

[Byakoreshejwe ku meza yo kwa E. G. White — Umugereka 1:15-23] jlMN 271.5} 
[Abarwayi bagomba kwigishwa akamaro k’ibinyampeke — 767] jlMN 271.6} 



UMUGABANE WA III — UMUGATI 


Imbaraga y’Ubuzima 

493. lyobokamana rizayobora ababyeyi mu buryo bwo gutegura umugati w’ingirakamaro 
cyane. ... Umugati ugomba gutekwa ugashya neza cyane, imbere n’inyuma. Imiterere 
y’ubuzima bw’igifli isaba ko uba woroshye kandi uhiye. Umugati ni wo utanga imbaraga 
z’ubuzima, bityo rero umutetsi agomba kuwutekana ubuhanga buhanitse. {IMN 271.7} 

Gutegura Umugati Mwiza Bikubiyemo Imyizerere Yacu 

494. Bamwe mu bakora imirimo yo mu rugo ntibabona ko gutegura ibyokurya neza ari 
inshingano basabwa n’imyizerere yabo; niyo mpamvu usanga batagerageza kwiga uburyo 
bwo gutegura neza umugati. Batuma umugati urura mbere yo kuwuteka, maze bitewe n’uko 
umutetsi atabyitayeho akawongeramo umunyu n’ibindi birungo kugira ngo agerageze 
kuwuryoshya nyamara ibyo ugasanga bitumye wa mugati umerera nabi igifu. Guteka 
umugati mwiza bisaba isuku n’ubuhanga. Ariko ikirenze ibyo, gutegura umugati mwiza 
bisaba gukoresha imyizerere yacu kuruta uko bamwe babyibwira. jlMN 271.8} 

495. Ni inshingano y’iby’umwuka kuri buri Mukristokazi wese kwiga guteka umugati 
mwiza, uryoshye, woroshye, akoresheje ifarine yuzuye (y’ingano). Abagore bagomba 
kujyana abana babo b’abakobwa mu gikoni, bakabigisha umwuga wo guteka. (IMN 272.1} 

[Ni ngombwa kugira ubumenyi bwo guteka umugati — 822] jlMN 272.2} 

Gukoresha Umusemburo bita ‘Soda’ mu Mugati 

496. Gukoresha umusemburo w’ifu bita ‘soda’ mu gukora umugati ni bibi kandi nta kamaro 
bifitiye umubiri. Uwo musemburo utera uburibwe mu gifu kandi akenshi ukazana uburozi 
mu mikorere yose y’umubiri. Benshi mu batetsi bizera ko batabasha gukora umugati mwiza 
badakoresheje umusemburo witwa ‘soda’, ariko iri ni ikosa. lyaba biyemezaga kwigora 
bakiga inzira nziza bakoresha, bajya bakora umugati ufitiye umubiri akamaro, ufite 
uburyohe busanzwe, kandi urushijeho kumerera neza umubiri. jlMN 272.3} 

[Mu gukoresha umunyu n’ibirungo mu mugati — Reba “Soda n’Umusemburo w’ifli,” 565, 
569] jlMN 272.4} 

Gukoresha Amata mu Mugati Urimo Umusemburo 

Mu gihe mukora umugati urimo igitubura, ntimugakoreshe amata ngo muyasimbuze amazi. 
Gukoresha amata ni ukongera amafaranga, kandi agatuma umugati utamerera neza bihagije 
umubiri. Umugati urimo amata ntukomeza uburyohe bwawo igihe kirekire nyuma y’uko 



umaze gutekwa, nk’uko bigenda ku mugati uvanze n’amazi, kandi wihutira guteza aside mu 
gifu. {IMN 272.5} 

Umugati Ushyushye Urimo Umusemburo 

Umugati ugomba kuba woroshye kandi uryoshye. Ntugomba kugira akantu na gato katuma 
urura cyangwa ugira aside. Udusate twawo tugomba kuba dutoya, bityo tukaba duhiye, 
bigatuma uko bishoboka kose uduce tw’imisemburo tuba twapfuye. Igihe umugati 
ushyushye, cyangwa ukiri mushya, umugati uwo ariwo wose urimo umusemburo ukomerera 
umubiri mu igogora. Ntugomba kuzanwa ku meza. Aya mabwiriza ariko ntareba imigati 
idasembuwe. Utugati duto tw’ingano tudafite igitubura, kandi twatetswe neza mu ifuru, tuba 
twiza ku mubiri kandi tukagira uburyohe. ... {IMN 273.1} 

Imigati Itetse Inshuro Ebyiri 

Imigati itetse inshuro ebyiri, ni bumwe mu bwoko bw’imigati yoroshye mu igogora kandi 
iryoha cyane. Umuntu ashobora no gukata imigati isanzwe, maze udusate twayo 
akatwumisha mu ifuru ishyushye kugeza igihe tutabonekamo uruhumbu na ruke. Hanyuma 
igashyirwa ahantu humutse, maze iyo migati ikaba yabikwa igihe kirekire kurusha imigati 
isanzwe. Igihe ushatse kuyirya, urabanza ukayishyushya, maze ugasanga ifite uburyohe 
nk’imigati mishyashya. {IMN 273.2} 

[Imigati itetswe inshuro ebyiri ni ibyokurya byiza ku mugoroba — 273] {IMN 273.3} 

[Ni ibyokurya Ellen White yakundaga gukoresha — Umugereka 1:22] [IMN 273.4} 

Guhitamo Imigati Imaze Igihe Kuruta Imigati Mishyashya 

497. Umugati umaze iminsi ibiri cyangwa itatu ni mwiza cyane ku buzima kuruta umugati 
mushyashya. Umugati wokejwe mu ifuru ni umwe mu byokurya byiza cyane kurusha indi 
ndyo. [IMN 273.5} 

Ibibi byo Gukoresha Umugati Urura 

498. Akenshi abantu babona ko umugati w’ingano uremereye, ukagira akantu ko kurura, 
ugasa nk’udahiye neza. Ibi biterwa no kuba abantu badashaka kwiga ngo bamenye akamaro 
ko guteka umugati. Rimwe na rimwe, dusanga ko udusate tw’imigati, ibisuguti byorohereye, 
n’ibindi nk’ibyo biba bimeze nk’aho bitatetswe neza ngo bishye. Abatetsi icyo gihe 
bakubwira ko babasha kubikora neza bakurikije uburyo bari basanzwe bakoresha mbere, 
ariko mu by’ukuri, usanga ko abagize imiryango baba badakunda umugati wuzuye, 
bakumva ko kuwukoresha bitabamara inzara. [IMN 273.6} 



Nabonye ubwanjye ko ibi bidatangaje. Uburyo mwahisemo bwo gutegura ibyokurya ni bwo 
butuma bibaryohera cyangwa ntibibaryohere. Kurya ibyokurya nnk’ibyo bishobora 
kubateza uburwayi bwo kugugarirwa. Aba batetsi b’abaswa, kimwe n’abishimira kurya 
ibyokurya bateguye, bazabona ko ibyo binyuranye n’amabwiriza agenga ivugurura 
ry’ubuzima bwiza. {IMN 274.1} 

Igifu ntigifite ubushobozi bwo guhindura umugati utetse nabi, urura kandi uremereye ngo 
kiworoshye ube umugati mwiza; ariko umugati utetse nabi ubasha guhindura igifu cyari 
kimerewe neza kigafatwa n’uburwayi. Abarya ibyokurya nk’ibi bazi ko bituma bacika 
intege. Ibi se ntibifite ikibitera? Bamwe muri abo bantu bavuga ko ari abagorozi mu 
by’ubuzima, ariko ugasanga atari bo. Ntibazi guteka. Bateka imigati ya gato, ibirayi, 
umugati wuzuye, mu buryo bumwe, nta guhindura, maze umubiri ukabura ikiwukomeza. 
Bibwira ko gutanga umwanya wo kwiga ngo bagire ubumenyi bwimbitse mu byo guteka 
ibyokurya byiza kandi biryoshye ari uguta igihe. ... {IMN 274.2} 

Mu ngo nyinshi, usanga abantu barahindutse abarwayi b’igugara, kandi intandaro y’ubwo 
burwayi bwabo akenshi ikaba ishiingiye mu kurya imigati itagira intungamubiri. Nyiri urugo 
abona ko bene iyo migati itagomba kujugunywa, akayizana ku meza ngo iribwe. Ariko se 
birakwiriye ko umugati mubi uhabwa abantu ho ibyokurya? Mwakwemera ko ujya mu gifu 
ngo kiwuhinduremo amaraso? Mbese igifu gifite ubushobozi bwo kuryoshya umugati urura, 
uremereye, kandi wumye, kikaworoshya kandi ukaba mushya? ... {IMN 274.3} 

Abagore n’ababyeyi batigeze babona inyigisho ikwiriye kandi ntibagire n’ubumenyi mu 
byoguteka usanga buri gihe bategurira abagize imiryango yabo ibyokurya biteguye nabi, 
kandi buhoro buhoro, ku buryo budashidikanywa, bikica ingingo z’urwungano ngogozi, 
ibyo bikarema amaraso mabi mu mubiri, atuma umuntu ahora akenshi agira indwara 
zandura, bikanatera gukenyuka imburagihe. Abantu benshi bagiye ahacecekerwa bitewe no 
kurya imigati iremereye kandi irura. Bambwiye iby’umukobwa watetse imigati iremereye 
kandi irura. Kugira ngo batabimenya maze ahishe ikosa rye, yayijugunyiye ingurube nini 
ebyiri. Mu gitondo cy’umunsi wakurikiyeho, nyiri urugo asanga za ngurube zapfliye; mu 
gushaka kumenya icyabiteye, yabonye udusate twa ya migati. Ahita akoresha anketi, maze 
wa mukobwa yemera ko ari we wabikoze. Ntiyumvaga ko hari icyo iyo migati izatwara izo 
ngurube. Niba umugati uremereye kandi urura ubasha kwica ingurube zirya inzoka n’indi 
myanda y’uburyo bwose, ni iyihe ngaruka yabaho ku rugingo ruzima nk’igifu cy’umuntu? 
{IMN 274.4} 

Akamaro ko Gukoresha Umugati n’Ibindi Byokurya Bikomeye 

499. Igihe abantu biyemeje guhindura imirire, bakareka inyama bakazisimbuza ibyokurya 
biva ku bimera, bakwiriye kwitonda cyane bagategura ku meza ibyokurya biteguranywe 



ubwenge kandi bitetswe neza. Kurya poriei nyinshi ni ikosa. Ahubwo, mukwiriye kwihata 
ibyokurya bikomeye kandi bisaba gukacangwa, kuko ari byo by’ingenzi. Muri urwo rwego, 
gutegura ibyokurya bizanira umubiri amagara mazima ni umugisha. Umugati mwiza 
w’ingano n’utundi tugati duto twibumbabumbye, biteguye mu buryo bworoheje ariko 
bwitondewe, bigirira umubiri akamaro. Umugati ntugomba na rimwe kugira ikintu cyo 
kurura. Ugomba gutekwa ku buryo ushiramo ururenda cyangwa amakakama n’ubutohe 
bwawo. Niyo mpamvu ari ngombwa kwirinda gukoresha umugati worohereye kandi 
urenduka. {IMN 275.1} 

Ku bashobora kuzikoresha, imboga nziza zateguwe mu buryo bwiza ku mubiri, ziruta iporici 
n’ibikoma. Amatunda agendanye n’umugati watetswe neza mu minsi nk’ibiri cyangwa itatu 
bigirira akamaro umubiri kuruta gukoresha umugati ukiri mushyashya. Ibingibi, iyo biriwe 
neza, umuntu akacanga neza yitonze, bitanga ibintu byose umubiri ukeneye. jlMN 275.2} 

[Umugati mwiza ukoreshwa mu mwanya w’ibyokurya bikungahaye — 312] jlMN 276.1} 

Utugati Dushyushye 

500. Kurya utugati dushyushye n’inyama binyuranye rwose n’amahame y’ivugurura 
ry’ubuzima buzira umuze. (IMN 276.2} 

501. Utugati duto dushyushye turimo umusemburo bita soda, bakadusiga amavuta cyangwa 
marigarine, usanga abantu batwishimira; nyamara ingaruka yatwo ni uguca intege ingingo 
z’urwungano ngogozi, zikahangirikira. jlMN 276.3} 

502. Twasubiye muri Egiputa aho gukomeza tujya i Kanani. Mbese ntidukwiriye guhindura 
umurongo duha ibintu? Ntidukwiriye gutegura ku meza yacu indyo yoroheje, yuzuye kandi 
ifitiye akamaro imibiri yacu? Ntitwareka kurya utugati dushyushye, two kuduteza gusa 
indwara y’igugara? {IMN 276.4} 

[Impamvu y’indwara y’igugara — 720] {IMN 276.5} 

Imigati Mito Iryohereye 

503. Utugati dushyushye dukoranywe umusemburo witwa soda cyangwa igitubura cy’ifu 
ntidukwiriye kuzanwa ku meza ngo turibwe. Ibigize utu tugati ntibikwiriye gushyirwa mu 
gifli. Imigati ishyushye y’ubwoko bwose irushya igogora. Imigati mito imeze nka keke, ifite 
intungamubiri kandi ikagira uburyohe, ibasha gukorwa mu ifarini yuzuye, ikavangwa 
n’amazi ndetse n’amata. Ariko biragoye kwigisha abizera bacu kuyitegura mu buryo 
bworoheje. lyo tubwiye abantu gukoresha bene iyi migati, incuti zacu ziravuga ngo, “Nibyo 
rwose, tuzi kuyikora.” Nyamara biratubabaza iyo tubonye bakoze iyo migati ku buryo 
usanga yuzuyemo igitubura cyangwa ifite ugusharira gutewe n’amata bakoresheje hamwe 



no kumra. Ibi byerekana ko habuze ivugumra rizima. Ifarini yuzuye, ivanze n’amata hamwe 
n’amazi meza ifite imyunyu ngugu mike, bikora utugati twiza tutigeze turya. lyo amazi afite 
imyunyu ngugu myinshi, mubasha gukoresha amata menshi aryohereye, cyangwa 
mukongeramo igi mu gitsima cyangwa igifote. lyo mikati iryohereye ikwiriye kotswa mu 
ifuru ishyushye cyane kandi ifite umuriro ukomeza kwaka. {IMN 276.6} 

Mu gukora utugati duto, bisaba gukoresha amazi mezza n’amata, cyangwa amavuta make; 
ubikoramo ikivange cyegeranye kandi kibumbye, ukagikatamo utubumbe duto tumeze 
nk’udusuguti. Utwotse ku ziko ry’amashyiga y’ifuru. Usanga tworohereye kandi turyoshye. 
Dusaba ko umuntu aturya akacanga yitonze, bigafasha amenyo n’igifli. Ibyo birema amaraso 
meza, kandi bikongerera imbaraga umubiri. Umugati nk’uyu, igihe uwuriye hamwe 
n’amatunda, imboga n’ibinyampeke byinshi kandi biboneka hose, nta ndyo yahwana na yo. 
jlMN 277.1} 

Umugati w’Ingano Wuzuye Uruta Kure Umugati w’Umweru 

504. Umugati w’ifarini yera ntushobora guha umubiri ibyangombwa ukenera biwubaka 
nk’ibiboneka mu mugati w’ingano wuzuye. Gukomeza gukoresha umugati w’ifarini yera 
ntibishobora gutuma umubiri ukomeza kugubwa neza. Bituma mwembi mugira umwijima 
ufite intege nke. Gukoresha ifarine yera byongera ububabare bw’umubiri. {IMN 277.2} 

505. Mu gukora umugati, ifarini yera yoroshye siyo nziza cyane ikwiriye gukoreshwa. 
Kuyikoresha si byiza ku buzima kandi biranahenze. Umugati w’ifli yorohereye uba ubuze 
ibyangombwa byubaka umubiri dusanga mu mugati w’ifarini yuzuye y’ingano. Ni yo ihora 
itera abantu kugira impatwe n’ubundi bubabare bw’umubiri. {IMN 277.3} 

[Ifarini yuzuye ni nziza ku mubiri — 171, 495, 499, 503] {IMN 277.4} 

[Ibinyampeke bigomba gukoreshwa uko bimeze — 481] [IMN 277.5} 

[Umugati wuzuye ni wo ukwiriye gukoreshwa mu materaniro makuru — 124] [IMN 277.6} 

[Ni inshingano y’idini kwigisha abantu gukora umugati mwiza bakoresheje ifarini yuzuye 
y’ingano — 392] {IMN 277.7} 

Ibinyampeke Bikoreshwa mu Mugati Bibasha Kuba Binyuranye 

506. Gukoresha ifli y’ingano igihe cyose si byiza ngo abantu bahorere iyo ndyo. Imvange 
y’ingano, porici, n’ubundi bwoko bw’ingano ni ingenzi cyane mu kuzanira umubiri 
intungamubiri ziyongereye kurusha iziboneka mu ngano ziba zakuwemo ibyangombwa 
byubaka umubiri. {IMN 278.1} 



Utugati Turyohereye 


507. Kenshi ku meza yaeu tuhategura utugati turyohereye na keke. Uko tugabanya kurya 
ibyokurya biryohera ni ko imibiri yaeu irushaho kumererwa neza; ibi byokurya biryohera 
bitera igifu gukora nabi, bigatuma ababyimenyereza babura imbaraga zo kwihangana, 
ntibitegeke, kandi bagahorana uburakari. {IMN 278.2} 

508. Ni byiza kudakoresha isukari mu tugati duto duteka (ibisuguti). Bamwe bakunda eyane 
bene utwo tugati, ariko tumerera nabi ingingo z’urwungano ngogozi. jlMN 278.3} 

[Utugati turyohera (ibisuguti) — 410] jlMN 278.4} 

[Umugati umera nk’udafite icyanga ku bantu bimenyereje ibyokurya bikungahaye ku 
birungo kandi bikaranze — 563] jlMN 278.5} 



UMUGABANE WA IV - IMBOGA 


Imboga mbisi, Ziteguwe mu Buryo Bworoheje 

509. Abantu bose bagomba kumenya akamaro ko gukoresha imbuto n’imboga mbisi 
zisaruwe mu murima. {IMN 278.6} 

[Mwihatire cyane kurya imboga — 490] jlMN 279.1} 

[Nta ndyo yahwana no gukoresha imboga — 503] jlMN 279.2} 

510. Amatunda, ibinyampeke, n’imboga, biteguwe mu buryo bworoheje, ntibishyirwemo 
ibirungo n’amavuta y’ubwoko bwose, bigatekanwa n’amata cyangwa amavuta yayo, biba 
ari ibyokurya birushije ibindi kugirira umubiri akamaro. Bizanira umubiri intungamubiri, 
kandi bikawuha ubushobozi bwo kwihangana n’imbaraga z’intekerezo bitaboneka mu 
byokurya bikabura umubiri. jlMN 279.3} 

[Amatunda, ibinyampeke, n’imboga ni ibyokurya byiza byo kuzimanira abashyitsi — 129] 
jlMN 279.4} 

[Gukoresha imboga zatangiye kubora birimo akaga — 469] jlMN 279.5} 

[Imboga zihumanywa no kuzitegurana n’amavuta — 320] jlMN 279.6} 

[Imboga zigize imirire Umuremyi yatoranyirije umuntu — 471] jlMN 279.7} 

[Zigize ibyokurya bihesha umubiri amagara mazima — 403, 404, 407, 810] jlMN 279.8} 

511. Ku bashobora kuzikoresha, imboga nziza ziteguwe mu buryo buhesha umubiri amagara 
mazima ziba nziza cyane kurenza kurya porici cyangwa za potaje n’ibikoma. {IMN 279.9} 

512. Imboga zigomba kuryoshywa n’amata cyangwa amavuta y’inka, cyangwa ikindi 
kimeze nk’ibyo. {IMN 279.10} 

Ni Umugabane w’Ibyokurya Byuzuye 

513. Ibinyampeke bisanzwe, amatunda yo ku biti, imboga, byose bifite intungamubiri 
zikenewe mu kurema amaraso meza. Ibingibi ntabwo inyama zishobora kubikora. {IMN 
279.11} 

[Mu mirire ikwiriye — 483, 484, 486] [IMN 279.12} 

Imboga Nyinshi 

514. Tugizwe n’ibyo turya. Mbese dukwiriye guha imbaraga ibyifuzo bya kinyamaswa turya 
ibyokurya biva ku nyamaswa? Aho kumenyereza irari gukunda ibyokurya nk’ibyo. 



birakwiriye ko dutangira ubu kwimenyereza kubeshwaho n’amatunda, ibinyamavuta, 
n’imboga. ... Ibyokurya byoroheje binyuranye, bizanira umubiri amagara mazima kandi 
biwubaka, bishobora kuboneka, bitarimo inyama. Abagabo b’intarumikwa bagomba kurya 
imboga nyinshi, imbuto, n’ibinyampeke. {IMN 280.1} 

[Ku meza y’abakozi — 444, 651] jlMN 280.2} 

[Gusimbuza inyama — 492, 649, 765, 795] jlMN 280.3} 

[Gusimbuza ibyokurya bikungahaye ku binure — 312] jlMN 280.4} 

[Indyo igizwe n’inyama ishyira imboga ku mwanya wa kabiri — 482] jlMN 280.5} 

515. Uhoraho yifiiza kugarura ubwoko bwe ku mirire igizwe n’amatunda, imboga, 
n’ibinyampeke. (IMN 280.6} 

Bamwe Ntibashobora Gukoresha Imboga 

516. Mu kigo nderabuzima, haboneka ipfa rinyuranye rigomba guhazwa. Abantu bamwe 
bifuza kurya imboga zateguwe neza kugira ngo bahaze ibyifuzo byabo byihariye. Abandi 
ntibabasha kurya imboga ngo bibure kubagiraho ingaruka. jlMN 280.7} 

Ibinyabijumba, Ibirayi n’Ibijumba 

517. Ntidutekereza ko ibirayi cyangwa ibijumba bitetse ifiriti ari byiza ku buzima, kuko biba 
byinjiwemo n’amavuta babitekanye, yaba makeya cyangwa menshi. Ibirayi cyangwa 
ibijumba byokeje mu ifuru cyangwa byatogoshejwe, bigashyirwamo amavuta n’umunyu 
muke, ni byo byokurya birushijeho kuba byiza. Ibisigaye kuri ibyo birayi cyangwa ibijumba 
bibasha guteguranwa n’utuvuta dukeya hamwe n’akunyu gakeya, bikongera kunyuzwa mu 
ifuru, aho kubiteka ifiriti, ugasanga biryoshye cyane. jlMN 280.8} 

Ibishyimbo ni Indyo Nziza 

518. Ibindi byokurya byoroheje kandi byiza, ni ibishyimbo byatogoshejwe cyangwa 
byatetswe mu ifuru. Ubivanga n’amazi make, ukongeramo amata cyangwa amavuta y’inka, 
maze ukabikoramo isupu. jlMN 281.1} 

Guhinga no Kubika Imboga 

519. Abantu benshi ntibumva akamaro ko kugira akarima ko guhingamo imbuto n’imboga, 
kugira ngo babashe kujya babyitegurira ku meza yabo. Nahawe amabwiriza yo kubwira buri 
muryango na buri torero ngo: “Imana izajya ibaha umugisha igihe mukorera agakiza kanyu 
mutinya kandi muhinda umushyitsi, ngo hato mutabura ubwenge bwo kumenya kurinda 
imibiri yanyu, maze mugahindura umugambi Imana yabateguriye.” {IMN 281.2} 



[Bose bagomba kwigishwa agaciro ko gukoresha imbuto n’imboga mbisi zikiva mu mirima 
— 480] {IMN 281.3} 

520. Ni ngombwa guteganya uburyo bwo kwibikira ibigori byumye. Ibihaza bishobora 
kumishwa, mukazabikoresha neza mu gihe kitari icy’umwero wabyo, ku mpeshyi, 
mukabikoramo imigati cyangwakeke. jlMN 281.4} 

Imboga Rwatsi n’Inyanya mu Mirire ya Ellen G. White 

521. Muvuga ibyo imirire yanjye. Sinihambiriye ku kintu kimwe kugira ngo nshobore kurya 
ikintu icyo aricyo cyose. Ariko ku byerekeranye n’imboga rwatsi, ntimukwiriye 
guhangayika; kuko nkurikije ubumenyi mfite, ahantu mutuye mubasha kuhasanga imboga 
zihagije nshobora gukoresha nk’imboga rwatsi. Nshobora gukoresha amababi y’ibyatsi 
biribwa byo mu gasozi [yellow dock, dandelion, mustard], n’ibya sinapi. Aho mushobora 
kuhabona byinshi kandi bifite akamaro kanini kurusha ibyo tubasha kubona hano muri 
Ositraliya. Kandi habaye hatagize ikiboneka kindi, mwaba mufite ibinyampeke. jlMN 
281.5} 

522. Nabuze kuryoherwa [appetite] mbere gato y’uko njya mu murimo mu Burasirazuba. 
Ariko ubu yaragarutse. Ndasonza cyane iyo isaha yo kurya igeze. Imboga rwatsi mfite, iyo 
ziteguwe neza, zivanze n’amavuta yatetswe agashiramo mikorobi n’umutobi w’indimu, 
biraryoha cyane. Ku iflinguro rimwe mbasha kurya potaje y’inyanya n’ibindi, nkarya 
n’imboga rwatsi ku rindi funguro. Nongeye kubasha kurya ibirayi. Ibyokurya byanjye byose 
biba bifite icyanga. Nabaye nk’umuntu wakize marariya inzara yari yaramwishe, none ndi 
mu kaga ko kurya nkarenza urugero! jlMN 282.1} 

523. Inyanya mwanyoherereje zari nziza kandi ziryoshye cyane. Mbona ari ibyokurya 
bimbera byiza cyane nkwiriye gukomeza gukoresha. jlMN 282.2} 

[Reba Umugereka 1:16, 22, 23] jlMN 282.3} 

524. Twahinze ibigori n’amashaza biduhagije kandi tugasangira n’abaturanyi. Twumisha 
ibigori byo kuzakoresha ku mpeshyi; hanyuma tukabishya maze tukabiteka. Bigira isupu 
iryoshye cyane kandi bikaribwa no mu bindi. ... {IMN 282.4} 

Mu gihe cy’umwero wazo, tubona imizabibu myinshi, ibinyomoro, na pome, n’inkeri, 
n’imizabibu tukabyitegurira ubwacu. Twihingira kandi inyanya nyinshi. Sinicuza ngo mbe 
nakwifuza ibyokurya birenze ibyo ntegura ku meza yacu. Ibyo ntibyanezeza Imana. 
Dusangira n’abashyitsi bacu, bakarya ibyo turiye, kandi bakishimira ibyokurya byacu. 
{IMN 282.5} 

[Ibigori byakoreshejwe na E.G. White — Umugereka 1:22, 23] {IMN 282.6} 



[Kwitonda mu gihe dukoresha ibigori n’amatunda — 188, 190] {IMN 282.7} 

[Kwitonda igihe dukoresha imboga n’ibyokurya turenza ku mafimguro — 189, 722] jlMN 
282.8} 

[Mu mirire ya E.G. White — Umugereka 1:4, 8, 15]. jlMN 282.9} 


{ 242 ) 



IGICE CYA 19 - IBYOKURYA BIHEREKEZA AMAFUNGURO 


UMUGABANE WA I — ISUKARI 

525. Isukari si nziza ku gifu. Itera umusemburo mu gifu, bigatera igihu mu bwonko kandi 
bigatuma umubiri ukora nabi. {IMN 283.1} 

526. Akenshi abantu bakunze gukoresha isukari nyinshi mu mirire yabo. Keke, gato, imigati, 
imitobe, konfitire, byose bifite imbaraga zo kubuza umubiri gukora neza igogora. 
By’umwihariko, hari ibyangiza umubiri birimo, gato na keke zigizwe cyane n’amata, amagi, 
n’isukari. Gukoresha amata avanze n’isukari bigomba kurekwa rwose. (IMN 283.2} 

[Reba amata n’isukari — 533, 536] jlMN 283.3} 

[Koresha isukari nke gusa mu gukora umutobe w’imbuto — 476] jlMN 283.4} 

[Isukari nke ni yo yemewe — 550] jlMN 283.5} 

527. Isukari iremerera umubiri; ibuza imikorere myiza y’imashini y’umubiri wacu. {IMN 
283.6} 

Ndababwira urugero rumwe rw’umuntu wari utuye mu karere ka Montcalm, muri Leta ya 
Mishigani. Yari umugabo wiyubashye. Yari afite igihagararo kirenga metero imwe na 
mirongo inane kandi ameze neza. Nararikiwe kujya kumusura igihe yari arwaye. Nari 
nabanje kuganira na we mbere ku byerekeranye n’imibereho ye. Naramubwiye nti, “ntabwo 
nkunda ukuntu amaso yawe agaragara.” Yakunze kurya isukari nyinshi. Mubaza impamvu 
yabyo. Ambwira ko yaretse inyama, kandi ko atari azi ikizazisimbura hamwe n’isukari. 
Imirire ye ntiyari imunyuze, bitewe gusa n’uko umugore we atari azi guteka. {IMN 283.7} 

Bamwe muri mwe mwohereza abana banyu b’abangavu ku ishuri kwiga ubumenyi bwo mu 
ishuri mbere y’uko biga guteka, kandi ibi byagombye kugirwa nyambere. Aha turahabona 
urugero rw’umugore utari uzi guteka; ntiyari yarize uko bategura ibyokurya bifitiye umubiri 
akamaro. Uyu mugore akaba n’umubyeyi yari afite ibintu by’ingenzi abura mu burere bwe; 
maze ingaruka ikaba guteka nabi ibyokurya bidafitiye akamaro umubiri, bigasimburwa no 
gukoresha isukari nyinshi, ari byo biteza uburwayi imikorere y’umubiri wose. Ubuzima 
bw’uyu mugabo bwari bwarabaye igitambo cyo guteka nabi bitari ngombwa. {IMN 283.8} 

Ubwo najyaga gusura uwo mugabo wari urwaye, nagerageje kubereka ukuntu bashobora 
guhindura imibereho yabo, maze buhoro buhoro, atangira kwijajara. Ariko yaje gukoresha 
nabi imbaraga ze kandi atarabasha, akajya arya ibyokurya bikeya ariko bitamereye neza 
umubiri, arongera asubizwayo. Ubu noneho yari ageze aho atagifite igaruriro. Umubiri we 
wafashe ishusho y’umuntu wajojomye cyane kubwo kwangirika. Yapfuye azize imirire 



mibi. Yari yagerageje gusimbuza isukari ngo ayikoreshe mu mwanya w’indyo isanzwe 
nziza, ahubwo irushaho kwangiza ubuzima bwe. {IMN 284.1} 

Haba ubwo akenshi njya ku meza ya bene data na bashiki bacu maze nkitegereza ukuntu 
bakoresha amata n’isukari nyinshi. Ibi bimerera nabi umubiri, bigateza ubwiyabire ingingo 
z’urwungano ngogozi, maze bikagera no ku bwonko. Ikintu cyose kibuza imikorere myiza 
y’ingingo z’imashini y’umubiri kigira ingaruka itaziguye no ku bwonko. Kandi nkurikije 
umucyo nahawe, igihe isukari ikoreshejwe ku bwinshi iteza akaga karuta ako gukoresha 
inyama. Impinduka zo guhinduranya imirire zigomba gukorwa mu buryo bwitondewe. lyi 
nyigisho ikwiriye kwigishanywa ubwenge ku buryo idatuma abayumva bareka ivugurura 
kandi bakumva batishimiye na gato ubufasha n’inyigisho tubaha. (IMN 284.2} 

[Utugati turyohereye n’ibisuguti — 410, 507, 508] jlMN 284.3} 

528. Ntitugomba kumenyera gushyira mu kanwa ikintu cyose kibasha guteza umubiri wacu 
kugubwa nabi, kabone n’ubwo twaba tugikunze cyane. Kubera iki? Kuko turi ab’Imana. 
Mufite ikamba muharanira, ijuru mutegereje, n’ikuzimu mugomba guhunga. Nuko rero, mu 
Izina rya Kristo, ndabasaba nti: Mbese mwaba mwaramurikiwe n’umucyo mwiza kandi 
uboneye, maze mukawutera umugongo hanyuma muvuga muti: “Nkunze iki cyangwa 
nkunze kiriya?” Imana irararikira buri wese muri mwe gutangira kugira imigambi yo 
gukorana na Yo mu murimo wayo w’urukundo, wo kwerereza, kubahisha, no kweza 
ubugingo, umubiri, n’umwuka, kugira ngo dushobore kuba abakorana n’Imana. ... {IMN 
284.4} 

Ni ngombwa rwose gushyira ku ruhande ibiryohera. Mureke bene ibyo biryohera bizanwa 
ku meza ngo biherekeze amafunguro. Ntabwo imibiri yanyu ibikeneye. Mugomba kugira 
intekerezo nzima zibashoboza gutekereza nk’uko Imana ibishaka. {IMN 285.1} 

[Reba Umugabane wa 3 — Gato, keke, imigati igizwe n’isukari n’amata] {IMN 285.2} 

[Ntimugahe bombo abana — 346] [IMN 285.3} 

Kugurisha Ibiribwa Barenza ku Mafunguro mu Materaniro yo Hanze 

529. Hashize imyaka mbonye ubuhamya bugamije gucyaha abateguye amateraniro makuru 
yacu bazaniraga abizera bacu kandi bakabagurisha za fromaje n’ibindi bintu byangiza 
umubiri, kandi bakahagurishiriza za bombo, mu gihe nakoreshaga umuhati wanjye nigisha 
urubyiruko n’abantu bakuru kugerageza kubika amafaranga bapfushaga ubusa mu isanduku 
igamije kubwiriza ubutumwa, bityo abana babo bakigishwa icyigisho cyo kwigomwa. [IMN 
285.4} 




530. Nabonye umucyo ku byerekeranye n’ibyokurya bizanwa mu materaniro makuru yacu. 
Rimwe na rimwe abantu bazana mu materaniro yo hanze ibyokurya bitagendanye 
n’amahame agenga ivugurura ry’ubuzima. {IMN 285.5} 

Niba dushaka kugendera mu mucyo Imana yaduhaye, tugomba kwigisha abizera bacu, abato 
n’abakuze, kwigomwa bakareka ibyo byokurya abantu barira guhaza irari ryabo gusa. 
Tugomba kwigisha abana bacu kureka ibyo bintu bidafite akamaro, nka za bombo, shikarete, 
gato nto z’imvange y’amata n’ibisukari [ice cream], n’ibindi biribwa biryohera, kugira ngo 
bige kuzigama amafaranga bapfushaga ubusa kubwo irari ryabo, bakayashyira mu 
dusanduku two kwigomwa, dukwiriye kuba muri buri rugo. Muri ubwo buryo, babasha 
kuzigama amafaranga menshi yakoreshwa kubwo umurimo w’Imana. {IMN 285.6} 

Benshi mu bizera bacu bakeneye kwigishwa amahame y’ivugurura ry’ubuzima. Hari abantu 
benshi bategura kandi bagakora ibyokurya byo gufasha ubuzima, kandi bakabitegekera 
abantu nk’aho byujuje ubuziranenge kandi bitangiza ubuzima. Ariko mfite ubuhamya 
butandukanye n’ubwo abo bantu. Mu kuri ibyo bintu ntibiba ari bitaraga, kandi abantu 
ntibakwiriye kurarikirwa kubirya. Tugomba gukomeza kuguma rwose ku ndyo igizwe 
n’amatunda, ubunyobwa, ibinyampeke, n’imboga. {IMN 286.1} 

Ntimukemerere abantu kuzana mu materaniro makuru yacu ibyokurya cyangwa ibintu 
biryohera binyuranyije n’umucyo twahawe w’ubugorozi mu by’ubuzima. Ntitugahe urwaho 
ikigeragezo cy’umururumba ngo tuvuge ko amafaranga ava muri ibyo byokurya akoreshwa 
mu gukemura ibigendana n’umurimo mwiza. Tugomba kwirinda dukomeje ikigeragezo cyo 
kwikunda. Ntitukiyemeze gukora igiteje ikibazo abantu ngo dushake kuvuga ko kigamije 
kuzana ikintu cyiza. Buri wese nagerageze kwiga ubusobanuro bwo kuba 
ababwirizabutumwa barangwa no kwigomwa, b’abanyamwete, kandi bafite amagara 
mazima. {IMN 286.2} 

Isukari mu Mirire ya Ellen G. White 

531. Ibyokurya byose usanga byoroheje kandi biboneye kuko bidapfa kuvangwa mu buryo 
bupfuye kuboneka bwose. Nta sukari igera ku meza yacu. Isupu idutunga igizwe na pome, 
itetswe ku ifuru, igashyirwamo ibiyiryoshya ku buryo bukwiriye mbere y’uko izanwa ku 
meza. {IMN 286.3} 

532. Twakunze igihe cyose gukoresha amata makeya n’isukari nkeya. Ibi ntitwigeze 
tubireka, haba mu nyandiko zacu cyangwa no mu byo tubwiriza. Twibwira ko amatungo 
azagera aho akarwara cyane ku buryo tugomba kureka ibyo bintu, ariko igihe ntikiragera 
ngo tureke burundu gukoresha amata n’isukari ku meza. {IMN 287.1} 




UMUGABANE WA 2 — AMATA N’ISUKARI 


533. Ku byerekeranye n’amata n’isukari, ubu nzi abantu batewe ubwoba n’ubugorozi mu 
by’imirire, bavuga ko ibyo ntacyo bibarebaho, kuko ubwo bugorozi bubabuza 
kwikoreshereza uko bishakiye ibyo bintu. Impinduka zigomba gukoranwa ubwitonzi 
bukomeye; kandi tugomba kubikomeza twigengesereye kandi tukabikorana ubwenge. 
Tugomba gukoresha inzira tubona ko ishobora kwemerwa n’abagabo n’abagore 
b’abanyabwenge mu gihugu. Kunywa amata menshi n’isukari nyinshi icyarimwe ni ibintu 
byangiza ubuzima mu buryo bukomeye. Byinjiza mu mubiri imyanda. Amatungo dukama 
ntabwo ibihe byinshi aba ari meza. Ashobora kuba arwaye. Inka ibasha kuba isa neza mu 
gitondo igapfa nimugoroba. Bityo ikaba yari irwaye mugitondo, n’amata yayo akaba 
ahumanye, ariko ukaba utari ubizi. Ibyo amatungo arya biba birwaye. Inyama ziba zirwaye. 
lyaba amatungo yabashaga kuba ari mazima, natanga inama ko abantu barya inyama kuruta 
uko banywa amata menshi n’isukari. Ibyo ntibyakwangiza umubiri nk’uko amata n’isukari 
biwangiza. Isukari ituma umubiri ukora nabi; ibangamira imikorere yose y’imbaraga 
z’umubiri. {IMN 287.2} 

534. Haba ubwo akenshi njya ku meza ya bene data na bashiki bacu maze nkitegereza ukuntu 
bakoresha amata n’isukari nyinshi. Ibi bimerera nabi umubiri, bigateza ubwiyabire ingingo 
z’urwungano ngogozi, maze bikagera no ku bwonko. {IMN 287.3} 

[Reba ibyavuzwe mbere, ingingo ya 527] {IMN 287.4} 

535. Abantu bamwe bavanga amata n’isukari nyinshi mu gikoma cy’ibigori, bibwira ko 
bigendanye n’ivugurura ry’ubuzima. Ariko imvange y’isukari n’amata bibasha gutera 
umusemburo mu gifu, bityo bikaba byangiza umubiri. {IMN 288.1} 

536. Mu buryo bwihariye, gato y’imvange y’amagi n’isukari byangiza umubiri. Nimureke 
gukoreshereza rimwe amata n’isukari. {IMN 288.2} 

[Amavuta aribwa bita, ice cream — 530, 540] {IMN 288.3} 

[Gusomeza amata keke cyangwa amavuta y’amata — 552] {IMN 288.4} 



UMUGABANE WA 3 — GATO NA KEKE Z’UBURYO BWINSHI 


537. Ibyokurya biherekeza ibindi [desserts] bigira umwihariko wo gutegurwa umwanya 
muremure, ibyinshi muri byo biba ari ibyiea ubuzima. {IMN 288.5} 

Ikigeragezo cyo Kurya Birenze Urugero 

538. Ku meza y’ingo nyinshi, mu gihe igifli kiba cyabonye ibyo gikeneye ngo gikore uko 
bikwiriye umurimo gishinzwe wo kugeza mu mubiri ibiwutunga, bakurikizaho kuzana ku 
meza indi sahane, irimo gato, keke, amavuta aribwabita ‘kreme’, n’ibindi bisosi byuzuyemo 
ibitubura n’ibibihumuza. ... Abantu benshi, nubwo baba bariye bakijuta, bashaka kurenza 
urugero maze bagafata ibindi bintu byo kurenza ku biryo biba biteretswe imbere yabo 
nk’ikigeragezo, nyamara imibiri iba idakeneye na mba. ... lyaba ibyakoreshwaga muri ubwo 
buryo bwo kurenza ku byokurya byafashishwaga abandi, byahindukira bose umugisha. 
jlMN 288.6} 

539. Kuko byabaye akamenyero, bikagendana no guhaza irari ribi mu mirire, abantu usanga 
buzuza mu nda zabo gato zitandukanye, keke z’uburyo bwinshi, n’ibindi binyamasukari 
bimeze nk’ibyo. lyo bukeye, usanga abo bantu babaswe n’irari babyuka bafite umwuka 
mubi, n’ururimi rwuzuye imyanda. Ntibaba bafite amagara mazima maze bagatangazwa no 
kumva bafite uburibwe, isereri, umutwe, n’izindi ndwara zinyuranye. (IMN 288.7} 

540. Umuryango muntu wimenyereje irari ry’ibyokurya bikungahaye ku mavuta 
n’amasukari, kugeza ubwo byabaye akamenyero ko abantu bagomba kuzuza mu gifii 
ibinyamasukari. By’umwihariko usanga mu nama no mu bihe by’imyidagaduro abantu 
barwanira guhaza umururumba w’inda ku buryo butagira rutangira. Amafunguro ya ku 
manywa n’aya nimugoroba afatanwa umururumba, ugasanga agizwe cyane n’inyama zikize 
ku birungo, za gato zuzuye amasukari, keke, amavuta ya ‘kreme’, n’ibindi. {IMN 289.1} 

541. Bitewe n’uko ari umugenzo, abantu benshi b’abakene babeshejweho n’imirimo yabo 
ya buri munsi batagaguza amafaranga cyane bagura ibinyamasukari binyuranye nka za keke, 
gato, n’ibindi biribwa bigezweho byo kuzimanira abashyitsi, bikaba nta kindi bimara usibye 
kumerera nabi ababiriye; igihe kandi ayo mafaranga abo bantu bapfushije ubusa bagombaga 
kuyikenuza bakayaguramo imyambaro yabo n’iy’abana babo. Iki gihe bakoresha bategura 
ibyokurya bimerera nabi igifii cyagombye gukoreshwa bigisha abana ibyigisho by’umwuka 
n’ibibafasha mu mibereho yabo. {IMN 289.2} 

[Ibimeze nk’ibi, ubisanga ku ngingo ya 128] {IMN 289.3} 

[Ibyokurya bikungahaye ku binure biteza akaga ko gukabura umubiri — 203] {IMN 289.4} 



Ntibigize Umugabane w’Ibyokurya Byiza kandi Byubaka Umubiri 

542. Abantu bamwe bazi uburyo bwo gukora za gato z’ubwoko bwinshi ariko ibi si 
ibyokurya byiza byo kuzana ku meza. Gato zigizwe n’amasukari z’ubwoko butandukanye 
ziteza akaga ingingo z’igogora; nonese ni kuki twashyira ikigeragezo imbere y’abantu bari 
ku meza tubategurira ibintu nk’ibyo byangiza ubuzima? {IMN 289.5} 

543. Inyama na gato biteguranywe ibirungo by’ubwoko bwose si ibyokurya byiza kandi 
ntibyubaka umubiri. jlMN 289.6} 

544. Ibirenzwa ku byokurya [desserts] byo mu bwoko bw’amavuta ya kreme bizanira 
umubiri ibibi kurusha ibyiza. Imbuto, igihe zibashije kuboneka, ni zo zigize imirire myiza 
cyane kurusha ibindi. jlMN 290.1} 

545. Akenshi abantu bakunze gukresha isukari mu byokurya. Gato, keke, na za konfitire ni 
byo ntandaro y’igogora ribi. Amavuta ya kreme agizwe n’amagi, amata, n’isukari ni akaga 
ku buryo bwihariye. Nimuzibukire rwose gukoresha imvange y’amata n’isukari. {IMN 
290.2} 

546. Abashinzwe ubugorozi mu by’imirire nibite cyane ku guha agaciro ibyo bemera kandi 
bavuga. Nibazibukire rwose ikintu cyose kimerera nabi ubuzima. Nimurye ibyokurya byo 
mu byaremwe kandi biboneye. Imbuto cyangwa amatunda ni zo z’ingenzi kuruta byose 
kandi zigabanya akazi ko guteka. Nimuzibukire za keke, gato, n’ibindi binyamasukari 
bizanwa nk’amafimguro arenzwa ku byokurya bisanzwe kuko ari ikigeragezo ku irari. 
Mufate ibyokurya bike kuri buri bwoko bw’amafunguro yanyu, kandi murye mufite imitima 
ishima. {IMN 290.3} 

Ibyokurya Bikeya Biherekeza Ibindi Ntabwo Bibujijwe 

547. Gato ntoya ibasha gutangwa nk’ibyokurya biherekeza ibindi, ariko iyo umuntu ariye 
udusate tubiri cyangwa dutatu twayo agamije gusa guhaza irari ridasanzwe, aba yiyambuye 
amahirwe yo gukorera Imana. Abantu bamwe, iyo bamaze kwiyarurira ibyokurya byinshi, 
barenzaho ibibiherekeza [desserts], atari uko bari babikeneye, ahubwo bitewe n’ipfa 
bibateye. lyo ubahaye akandi gasate, ntibihanganira ikigeragezo cyo kudafata aka gatatu, 
bityo uko yongera uwo mutwaro ukajya kuremereza igifu. Umuntu ukora nk’ibyo aba 
atarimenyereje ubwe kwitegeka no kwigomwa. Kubatwa n’irari biba byaramuhindukiye 
akamenyero ku buryo adatekereza akaga bizamugezamo. {IMN 290.4} 

548. Kandi iyo yifuzaga imyambaro n’ibyokurya by’inyongera, n’ibindi byoroheje ariko 
bifite intungamubiri, ntiyabihabwaga. Umubiri we wakeneraga amafunguro afite 
ibyangombwa birema amaraso; ariko ntiyayabonaga. Amata n’isukari biringaniye, umunyu 
muke, umugati w’umweru uvanze n’igitubura ngo uhindure ibara, ifarini yuzuye iteguwe 



mu buryo bunyuranye n’andi maboko atari aye, gato yoroheje irimo inkeri, imvange 
y’umueeri n’inkeri, ibinyomoro, n’imizabibu, biteguwe mu bihe bigenda bisimburana, 
n’andi mafunguro mbasha kuvuga, byari kumubera igaburo rihagije kumara ipfa ry’umubiri 
we. {IMN 290.5} 

549. Ibyokurya bihabwa abarwayi bigomba kuba ari byiza ku buryo bibatera amatsiko. 
Amagi abasha gutegurwa mu buryo bunyuranye. Gato ikoranywe n’indimu ikwiriye 
gukoreshwa. jlMN 291.1} 

[Ellen G. White yakoreshaga gato ikoranywe n’indimu — Umugereka 1:22] jlMN 291.2} 

550. Ibyokurya biherekeje ibindi bigomba gutegurwa ku meza bikagaburwa mu mwanya 
umwe n’ibyokurya bisanzwe; kuko akenshi, usanga bizanwa ku meza igifli cyamaze kuzura, 
ugasanga biraremerera umubiri. jlMN 291.3} 

Mu Kugira Intekerezo Nzima n’Imibiri Ifite Imbaraga 

551. Ndifiiza ko twese twahinduka abagorozi mu by’ubuzima. Sinshyigikiye ibyo gukoresha 
ibiryohereye nka gato z’imvange y’amata, amavuta, n’isukari. Izo mvange ni mbi; umuntu 
urya cyane bene ibyo biryohereye, kandi akarya n’ibyokurya by’ubwoko bwinshi, 
ntashobora kugira intekerezo nzima cyangwa ngo ingingo z’urwungano ngogozi ze zikore 
neza. lyo dukoze ibyo, maze tugahura n’ubukonje, imikorere y’umubiri wose imera nabi 
kandi igacika intege, kuko umubiri uba utagifite ubushobozi bwo kwihangana, nta 
n’imbaraga zo kurwanya indwara. Nahitamo inyama aho kurya za keke cyangwa gato 
zigizwe n’amasukari, amata n’amavuta bikuzwe na benshi. (IMN 291.4} 

552. Abashinzwe iby’ivugurura ry’ubuzima bajye bibuka ko igihe batanze gahunda 
y’imirire inyuranye n’ivugurura ry’ubuzima bashobora kwangiza ubuzima bwa benshi. Mu 
guhitamo imirire igomba gukoreshwa yerekeranye n’ibiherekeza ibyokurya nka za kreme 
n’ibiryohera, hakwiriye kubaho kubyitondera cyane. Niba mwateguye kurya [dessert] keke 
ifite isukari hamwe n’amata cyangwa amavuta ya kreme, ingaruka ni uko bizarema 
umusemburo mu gifii, maze bigakongeza ibice by’ibinyantege nke by’umubiri. Bizagira 
ingaruka ku bwonko. Kuva muri ako kaga bizoroha niba abantu bashakiye igisubizo ku 
cyateye ikibazo, maze bakareka gukoresha ibyokurya nk’ibyo biteza akaga ingingo 
z’igogora bikanateza uburibwe bw’umutwe. Bitewe n’imirire idakwiriye, abagabo 
n’abagore basigara batagifite ubushobozi bwo gukora umurimo bashinzwe bitabagizeho 
ingaruka kandi bagombye gukoresha gusa ibyokurya byoroheje. jlMN 291.5} 

553. Niringira ko nta n’umwe ukeneye kurwara yitegura amateraniro makuru, abaye 
yiyemeje gukurikiza amategeko agenga ubuzima bwiza mu mitegurire y’amafunguro. 
Abantu baramutse birinze za keke cyangwa gato, ahubwo bagateka imigati yuzuye. 



bagashaka cyane amatunda, abitse neza cyangwa akimara gusoromwa, ntibahura 
n’uburwayi mu gihe cyo gutegura amateraniro, habe no kurwara mu gihe cy’amateraniro. 
{IMN 292.1} 

554. Byaba byiza eyane kureka ibiryohereye. Nimureke rwose ibyokurya biryohereye 
bizanwa ku meza nk’ibiherekeje ibindi [desserts]. Ntimubikeneye. Mukeneye kugira 
intekerezo nzima kugira ngo mutekereze nk’uko Imana ishaka. Tugomba gutangira 
kugendana n’amahame agenga ivugurura [ubugorozi] ry’ubuzima. {IMN 292.2} 

[Keke, gato, n’ibindi biryohera bizanwa ku meza mu mafunturo ya nimugoroba — 233] 
{IMN 292.3} 

[ Imyiteguro yo kwakira abantu mu birori — 128] {IMN 292.4} 

[Gutoza irari kwemera imirire yoroheje — 245] {IMN 292.5} 

[Kwigomwa kurya bifasha gutsinda umururumba — 312] {IMN 292.6} 

[Nubwo za gato, ibirungo, n’ibindi bigomba kurekwa, ibyokurya bigomba guteguranwa 
ubwitonzi — 389] {IMN 292.7} 

[Keke eyangwa gato ntibigomba gutegurwa mu byokurya bikoreshwa mu materaniro 
makuru — 57] {IMN 293.1} 

[Mu rugo kwa White ntibakoreshaga ibyokurya bikize ku mavuta na za ‘desserts’ — 
Umugereka 1:4, 13] {IMN 293.2} 

[Kugabanya ibyokurya bikabura umubiri na za ‘desserts’ ni ingenzi cyane — 193] {IMN 
293.3} 

[Ibyokurya biherekeza ibindi bigaburanywe n’imboga — 722] {IMN 293.4} 

[Ibinyamasukari biteza ingorane igifu kandi bigakabura imikaya — 356] {IMN 293.5} 

[Desserts zigira ingaruka mu mirire y’abana — 288, 350, 355, 360] {IMN 293.6} 

[Ibyokurya bikungahaye ku binure si byiza ku bakozi bakora imirimo yo kuguma hamwe — 
225] {IMN 293.7} 

[Kugirana isezerano n’Imana ryo kwitandukanya n’imirire ikungahaye ku binure — 41] 
{IMN 293.8} 



IGICE CYA 20 - IBIRUNGO, N’IBINDI 


UMUGABANE WA I — INSENDA N’IBIRUNGO 

555. Ibimngo, kenshi bikunze gukoreshwa n’abantu bose bo ku isi, byica igogora. {IMN 
293.9} 

556. Umugabane munini w’ibintu byose bikoreshwa nk’ibyokurya cyangwa ibyokunywa, 
bikaryaryata igifu, bigahumanya amaraso, kandi bigakabura imikaya, bishyirwa mu 
muryango w’ibyo bita ibikabura n’ibiyobyabwenge. Kubikoresha biteza akaga kagaragara. 
Abagabo bashaka ubushyuhe buzanwa n’ibikabura, kuko mu gihe mnaka, bizana 
ibinezaneza. Ariko igihe cyose bigira inkurikizi. Kubikoresha igihe cyose biganisha ku 
gukabya, kandi bigira imbaraga yo gusigingiza umubiri no kuwusazisha. jlMN 293.10} 

Muri iki kinyejana gifite umuvuduko, kuboneka kw’ibyokurya bidakabura umubiri ni byo 
abantu bakwiriye kwishimira. Ibirungo bifite imiterere yangiza umubiri. Umsenda, piripiri, 
n’ibindi bimngo nk’ibyo, biryaryata mu gifu, bigateza ubushyuhe mu maraso kandi 
bikayahumanya. Akenshi usanga igifii cy’umunywi w’inzoga cyarababuwe n’umuriro 
kubwo ingamka z’ibisindisha yimenyereje. Igifii cyababuwe n’umuriro nk’icyo ugisangana 
kandi umuntu ukoresha cyane ibirungo. Kubyimenyereza usanga bituma umuntu 
atakishimira ibyokurya bisanzwe. Umubiri uba urarikiye ikintu kimshaho kuwukabura. 
jlMN 294.1} 

557. Ibimngo n’insenda bikoreshwa mu gutegura ibyokurya bigomba kuribwa bifasha mu 
igogora nk’uko icyayi, ikawa, n’inzoga biba byitezweho gufasha umukozi gukora imirimo 
ye. lyo ingamka zabyo z’ako kanya zirangiye, bica intege mu mubiri bitagera n’ubwihebe 
mu muntu bitewe n’ibikabura umubiri byabanje kuwutera imbaraga yo hejum. Imikorere 
yose y’umubiri ihita icogora. Amaraso arahumana, maze uburibwe, kubyimbirwa, 
n’umuriro bigakurikiraho. {IMN 294.2} 

Insenda Zitera Uburyaryate mu Gifu n’Ibyifuzo Bidasanzwe 

558. Ameza yacu akwiriye gutegurwaho gusa ibyokurya biboneye, bidafite ibintu biteza 
uburibwe ubwo aribwo bwose. Kurarikira ibinyobwa bisindisha bihabwa imbaraga 
n’ibyokurya byateguranywe n’ibimngo n’insenda. Ibi biteza umubiri intege nke n’umuriro, 
bigatuma wifuza kunywa ngo uhoze uburibwe. Mu ngendo nyinshi nagiye nkora nzengumka 
uyu mugabane, sinigeze njya muri za resitora, mu modoka zigendana ibyokurya, no mu 
mahoteli, bitewe gusa n’uko ntashobora kurya ibyokurya bihatangirwa. Ibyokurywa batanga 
biba byuzuyemo umunyu n’umsenda, bigatera umuntu kugira inyota ikabije. ... Biraryana 
kandi bigatwika agahu korohereye k’igifii. ... Ibyokurya nk’ibi ni byo usanga bigezweho 
mu iki gihe, bikagaburirwa n’abana. Ingamka yabyo ni uguteza uburakari n’inyota itabasha 



kumarwa n’amazi. ... Ibyokurya byagombye gutegurwa ku buryo bworoheje bushoboka, 
bikarindwa ibirungo n’insenda, ndetse n’umunyu mwinshi. [Ibyokurya bifite ibirungo bitera 
kugira inyota yo kunywa mu gihe cyo kurya — 570] 559. Abantu bamwe bamenyereje irari 
ryabo ku buryo badashobora kurya igihe cyose batabonye ibyokurya bararikiye. lyo babonye 
ibyokurya bifite ibirungo n’insenda, babiryana umururumba maze bagaha umurimo igifii, 
bakakimenyereza bene iyo mirire kugeza ubwo kitishimira ibyokurya bidakabura umubiri. 

560. Ibyokurya bikungahaye ku birungo, urukarango, amavuta, gato, n’ibinyamasukari 
bikunze guhabwa abana; bene ibi byokurya biryana mu gifu, bikagitera kurushaho kwifuza 
ibindi bifite imbaraga zo gukabura. Uko kugira irari bikomeza kubatera kwifuza ibyokurya 
bidakwiriye, kandi ababyeyi bakemerera abana gukomeza kubirya, ariko kandi bakanabirya 
hagati y’amafunguro; maze baba bageze mu kigero cy’imyaka cumi n’ibiri cyangwa cumi 
n’ine, bagatangira kurwara indwara bita igugara. Ahari mwabonye abantu bahuye 
n’uburibwe bw’igifii bitewe n’uko babaye imbata z’inzoga. Uko bigendekera abo bantu ni 
ko bigendekera n’abakoresha ibirungo bikabije. lyo igifli kimeze gityo, inyota yo kwifiiza 
kurya ibyokurya bimeze nk’ibyo igenda irushaho kwiyongera bikabije. [Ibimeze nk’ibi 
ubasha kubisanga ku ngingo ya 355] 

Kubikoresha Bitera Umubiri Gucika Intege 

561. Haariho abantu bavuga ko bizera ukuri, batanywa itabi, ikawa, icyayi, nyamara bakaba 
baratwawe no gushaka guhaza irari ryabo mu bundi buryo. Bararikira bikomeye inyama, 
n’isosi yayo yuzuye ibirungo. Irari ryabo ryabaye ribi kandi kugeza ubwo badashobora 
kunyurwa no kurya inyama gusa, keretse zatetswe mu buryo bukaze bwangiza umubiri. Ibyo 
bikabura igifii, ingingo z’urwungano ngogozi zikaremererwa, maze igifu kikarwana no 
kwikuraho uwo mutwaro cyashyizwemo. lyo kibirangije, kiba kinaniwe, bigatera umubiri 
wose gucika intege. Abantu benshi bibwira rero ko ibyo bitewe no gusonza, maze aho guha 
igifu umwanya wo kuruhuka, bongera kurya ibindi byokurya, bikaba nk’ibigabanyije 
akanya runaka za ntege nke. Nyamara uko bemerera guhaza iryo rari, ni ko rirushaho 
kubasaba byinshi. {IMN 295.3} 

562. Insenda zibanza kubabura agahu koroshye k’igifii, ariko amaherezo zikica imyanya 
yumviriza y’aka gahu. Amaraso arashyuha, ibyifuzo bya kinyamaswa bigahaguruka, maze 
ubushobozi bw’intekerezo n’ubwenge bugacogora, bigahinduka imbata z’ibyifuzo bibi. 
Umubyeyi agomba kwiga ukuntu ategura amafunguro yoroheje nyamara kandi yubaka 
imibiri y’abagize umuryango we. {IMN 296.1} 

563. Abantu bamenyereje irari ryabo kurya inyama uko bishakiye, hamwe n’isosi yuzuye 
ibirungo, ndetse n’ibindi byokurya bikungahaye ku mavuta n’isukari nka gato n’ibindi 
bishyirwa mu macupa, ntibashobora guhita bahinduranya imirire ngo bishimire ibyokurya 



biboneye kandi byubaka umubiri. Irari ryabo riba ryarangiritse ku buryo batishimira kurya 
indyo iboneye igizwe n’amatunda, umugati wuzuye, n’imboga. Ntibumva ko bakeneye 
imirire itandukanye n’imirire bimenyereje. {IMN 296.2} 

564. Dukurikije umucyo w’agaciro gakomeye twakomeje guhabwa ku byerekeranye 
n’ubuzima, ntidushobora kujenjekera ubuzima ngo tubeho ntacyo twitayeho, turye kandi 
tunywe uko twishakiye, twemere gukoresha ibikabura imibiri yacu, ibiyobyabwenge 
n’ibirungo. Nimureke tuzirikane inshingano dufite y’ubugingo buri imbere yacu bugomba 
gukira cyangwa kurimbura, kandi ko ibi bigaragaza ingaruka ikomeye y’ukuntu twebwe 
ubwacu twita ku kibazo cyo kwirinda. Ni ingenzi cyane ko twebwe ubwacu dukora neza 
uruhare rwacu, kandi tugasobanukirwa neza ibyo tugomba kurya no kunywa, n’uburyo 
tugomba kubaho turinda ubuzima bwacu. Twese dushyizwe ku munzani wo guhitamo niba 
twemera amahame agenga ivugurura ry’ubuzima cyangwa niba dukurikiza irari ryacu. 
jlMN 296.3} 

[Abigisha/abagorozi b’ibyo kwirinda bagomba kwereka abantu akaga ko gukoresha 
ibirungo n’insenda — 747] jlMN 297.1} 

[Nubwo gukoresha ibiryohereye bigizwe n’amasukari, insenda, n’ibindi bigomba kurekwa, 
ibyokurya bigomba guteguranwa isuku — 389] jlMN 297.2} 

[Igihe twatakaje dutegura ibyokurya bikungahaye ku birungo n’insenda, byica ubuzima, 
bigahindura ingeso kandi bikijimisha intekerezo — 234] jlMN 297.3} 

[Insenda n’ibirungo bihabwa abana — 348, 351, 354, 360] jlMN 297.4} 

[ Ibyokurya bikungahaye ku mavuta bitera umururumba no kugira umuriro — 351] jlMN 
297.5} 

[Gukoresha salade n’ibirungo ku mwana ugira uburakari, bigateza n’uburibwe — 574] 
jlMN 297.6} 

[Ibirungo n’insenda ntibishobora gutanga amaraso meza — 576] jlMN 297.7} 

[Mu kureka ibyokurya bikungahaye kandi bifite ibirungo, n’ibindi, abakozi babasha 
gushyira mu bikorwa ivugurura ry’ubuzima — 227] jlMN 297.8} 

[Ibyokurya byuzuye insenda bikabura ibyifuzo bya kinyamaswa — 348] jlMN 297.9} 

[Ibyokurya byo mu materaniro makuru ntibigomba kubamo insenda n’amavuta — 124] 
jlMN 297.10} 

[Mu rugo rwa White ntibakoreshaga insenda — Umugereka 1:4] jlMN 297.11} 



[Ibyokurya byuzuye insenda n’ibimngo bikabura imikaya bigaeogoza ubushobozi 
bw’intekerezo — 356] {IMN 297.12} 

[Ibyiza dusanga mu byokurya bitagira insenda — 119] jlMN 297.13} 

[Ibyokurya byoroheje, bitagira insenda ni byo byiza cyane — 487] jlMN 297.14} 
[Abakoresha ibyokurya birimo insenda bakwiriye guhabwa umucyo — 779]. jlMN 297.15} 



UMUGABANE WA II — UMUSEMBURO WITWA ‘SODA’ N’IGITUBURA 


565. Gukoresha umusemburo w’ifu bita ‘soda’ mu gukora umugati ni bibi kandi nta kamaro 
bifitiye umubiri. Uwo musemburo utera uburibwe mu gifu kandi akenshi ukazana uburozi 
mu mikorere yose y’umubiri. Benshi mu batetsi bizera ko batabasha gukora umugati mwiza 
badakoresheje umusemburo witwa ‘soda’, ariko iri ni ikosa. lyaba biyemezaga kwigora 
bakiga inzira nziza bakoresha, bajya bakora umugati ufitiye umubiri akamaro, ufite 
uburyohe busanzwe, kandi urushijeho kumerera neza umubiri. {IMN 298.1} 

566. Utugati dushyushye dukoranywe umusemburo witwa soda cyangwa igitubura cy’ifu 
ntidukwiriye kuzanwa ku meza ngo turibwe. Ibigize utu tugati ntibikwiriye gushyirwa mu 
gifli. Imigati ishyushye y’ubwoko bwose irushya igogora. (IMN 298.2} 

Imigati mito imeze nka keke, ifite intungamubiri kandi ikagira uburyohe, ibasha gukorwa 
mu ifarini yuzuye, ikavangwa n’amazi ndetse n’amata. Ariko biragoye kwigisha abizera 
bacu kuyitegura mu buryo bworoheje. lyo tubwiye abantu gukoresha bene iyi migati, incuti 
zacu ziravuga ngo, “Nibyo rwose, tuzi kuyikora.” Nyamara biratubabaza iyo tubonye 
bakoze iyo migati ku buryo usanga yuzuyemo igitubura cyangwa ifite ugusharira gutewe 
n’amata bakoresheje hamwe no kurura. Ibi byerekana ko habuze ivugurura rizima. Ifarini 
yuzuye, ivanze n’amata hamwe n’amazi meza ifite imyunyu ngugu mike, bikora utugati 
twiza tutigeze turya. lyo amazi afite imyunyu ngugu myinshi, mubasha gukoresha amata 
menshi aryohereye, cyangwa mukongeramo igi mu gitsima cyangwa igifote. lyo mikati 
iryohereye ikwiriye kotswa mu ifuru ishyushye cyane kandi ifite umuriro ukomeza kwaka. 
jlMN 298.3} 

567. Mu ngendo nkora, mbona imiryango myinshi y’abantu bose bafite ubububare 
bw’indwara zitewe n’ingaruka z’imitekere mibi. Usanga ari inshuro nke cyane bategura ku 
meza yabo imigati myiza, iryoshye kandi ituma bagira amagara mazima. Ibisuguti 
by’imihondo, n’imigati ikomeye kandi idahiye, byica ingingo z’urwungano ngogozi 
z’abantu ibihumbi n’ibihumbi. (IMN 298.4} 

568. Bamwe mu bakora imirimo yo mu rugo ntibabona ko gutegura ibyokurya neza ari 
inshingano basabwa n’imyizerere yabo; niyo mpamvu usanga batagerageza kwiga uburyo 
babikora. bwo gutegura neza umugati. Batuma umugati urura mbere yo kuwuteka, maze 
bitewe n’uko umutetsi atabyitayeho akawongeramo umunyu n’ibindi birungo kugira ngo 
agerageze kuwuryoshya nyamara ibyo ugasanga bitumye wa mugati umerera nabi igifu. 
jlMN 299.1} 

569. Aho tugenda hose tubona abantu bafite uruhu rwahindutse rugafata ibara ry’umuhondo, 
kandi tukumva bataka uburwayi bw’igugara. lyo tugiye ku meza yabo, tukarya ibyokurya 



byabo, dutangazwa no kubona ko imitekere yabo itigeze ihinduka mu gihe cy’amezi ashize, 
ndetse ahari n’imyaka ishize bategura mu buryo bumwe, nkanibaza ukuntu aba bantu 
bagihumeka. Umugati n’ibisuguti bakoresha biba bivanze n’igitubura cy’umuhondo. Ibyo 
bakabikorera kwirinda imvune nyinshi; ariko kubwo gukerensa no kwibagirwa, akenshi 
umugati utangira kurura mbere y’uko wotswa, maze mu gushaka kwirinda ingaruka mbi, 
bongeramo igitubura cyinshi kigizwe n’imyunyu, bigatuma wa mugati ubiha kandi ntube 
mwiza mu gifu cy’umuntu. Uyu musemburo w’umunyu ntukwiriye na gato kuribwa ngo 
ushyirwe mu gifli. Ingaruka uzana ni mbi bikomeye. Uryaryata agahu k’igifu, ukagatera 
ibisebe, amaherezo ugahumanya imikorere yose y’umubiri. Bamwe bagira bati: “Ntabwo 
byanshobokera gukora umugati mwiza cyangwa gato nziza ndakoresheje igitubura bita soda 
cyangwa umusemburo w’umunyu.” Nyamara wabishobora uramutse ushatse kubyiga. 
Mbese ubuzima bw’abagize umuryango wawe ntibufite agaciro gakomeye ku buryo 
ukwiriye kwiyemeza kwiga uburyo bwo guteka n’uburyo ugomba kurya? {IMN 299.2} 



UMUGABANE WA III — UMUNYU 


570. Ntimukarye umunyu mwinshi, mwirinde gukoresha ibyokurya bifite urusenda na 
kokombre zirimo vinegre, mwihatire eyane kurya imbuto, bizatuma mutongera gukenera 
kunywa amazi mu gihe murimo kurya. {IMN 300.1} 

571. Ibyokurya bigomba gutegurwa ku buryo bitera ipfa kandi bifite intungamubiri. 
Ntitugomba kuvutsa umubiri ibyo ukeneye. Nkoresha umunyu mukeya, kandi ni ko 
kamenyero kanjye, kuko umunyu, aho kugirira nabi umubiri, ufitiye akamaro amaraso. 
jlMN 300.2} 

572. Igihe runaka, Muganga_yagerageje kwigisha umuryango waeu guteka dukurikije 

amabwiriza y’ivugurura mu by’ubuzima, nk’uko we yabyumvaga, atubwira kureka 
gukoresha umunyu eyangwa ikindi kintu kirungo kiryoshya ibyokurya. Ibyo narabigerageje, 
ariko umubiri utangira gueika intege, ku buryo numvise ngomba guhindura, maze ntangira 
gukoresha indi gahunda inyuranye kandi yaje kugenda neza eyane. Ibi mbibabwiye kuko nzi 
yuko hari akaga kabategereje. Ibyokurya bigomba gutegurwa ku buryo biba bifite 
intungamubiri umubiri ukeneye. Umubiri ntugomba kuvutswa ibyo ukeneye. ... {IMN 
300.3} 

Nkoresha umunyu mukeya, kandi ni ko kamenyero kanjye, kubera ko, nkurikije umueyo 
nahawe n’Imana, umunyu, aho kugirira nabi umubiri, ufitiye akamaro amaraso. Ibibazo 
bindi bigendanye n’ibi jyewe ntabwo nzi, ahubwo mbahaye amabwiriza nk’uko nayahawe. 
{IMN 300.4} 

[Umunyu muke ugomba gukoreshwa — 548] {IMN 300.5} 

[Mwirinde kongera umunyu mu byokurya — 558] {IMN 300.6} 

[Ellen White yakoreshaga umunyu — Umugereka 1:4] [IMN 300.7} 



UMUGABANE WA IV — UDUHAZA DUTO NA VINEGRE 


573. Muri iki kinyejana gifite umuvuduko, kuboneka kw’ibyokurya bidakabura umubiri ni 
byo abantu bakwiriye kwishimira. Ibirungo bifite imiterere yangiza umubiri. Urusenda, 
piripiri, n’ibindi birungo nk’ibyo, biryaryata mu gifii, bigateza ubushyuhe mu maraso kandi 
bikayahumanya. {IMN 300.8} 

574. Igihe kimwe nari niearanye ku meza n’abana bari hasi y’imyaka eumi n’ibiri. Batangira 
kugabura inyama ku bwinshi, maze umwana w’umukobwa warakaye asaba ko bamuha 
uduhaza. Bamuha icupa ririmo utwo duhaza (pickles), twavanzwemo ibirungo byinshi, 
urusenda, hamwe n’imbuto za sinapi, arabirya cyane. Uwo mwana yari yarabaye iciro 
ry’umugani kubera imyifatire ye yo guhangayika no kurakara, kandi iyi mirire igizwe 
n’ibirungo yari yaramenyerejwe ni yo yamuteraga bene iyo myifatire. jlMN 301.1} 

575. Ntidukwiriye kurya keke n’uduhaza duto kuko bizana mu mubiri amaraso mabi. {IMN 
301.2} 

576. Ingingo zikora amaraso mu mubiri ntizishobora guhindura insenda, twa keke dutoya, 
uduhaza duto, n’inyama z’amatungo arwaye ngo bireme amaraso meza mu mubiri. {IMN 
301.3} 

[Ibirebana n’ibi mwabisanga ku ngingo ya 336] {IMN 301.4} 

577. Ntimukarye umunyu mwinshi, mwirinde gukoresha uduhaza duto n’ibyokurya byuzuye 
ibirungo. Murye imbuto nyinshi, ibyo bizatuma umwuma utera inyota mu gihe cyo kurya 
ushirarwose. {IMN 301.5} 

[Uduhaza duto dutera uburyaryate mu gifu tukarema amaraso mabi — 556] {IMN 301.6} 

VINEGERE 

578. Salade ziteguranywe n’amavuta na vinegere zitera umusemburo mu gifli, zikaburizamo 
igogora ry’ibyokurya, maze bikabora cyangwa bikabyara umwuka mubi; ingaruka y’ibyo ni 
uko amaraso abura intungamubiri, ahubwo akuzuramo imyanda, maze umwijima n’impyiko 
bigatangira kugira ibibazo. {IMN 301.7} 

[Ubuhamya bwanjye bwo kurwanya gukoresha vinegere — Umugereka 1:6] [IMN 301.8} 




IGICE CYA 21 - IBINURE 


UMUGABANE WA I — AMAVUTA Y’INKA 
Ivugurura Rikomeze Kujya Mbere 

579. Reka ivugumra mu mirire rikomeze kujya mbere. Abantu nibigishwe uburyo bategura 
ibyokurya badakoresheje amata cyangwa amavuta y’inka. Mubabwire ko igihe kigiye kuza 
bidatinze bakabona ko gukoresha amagi, amata, n’amavuta ya kereme cyangwa amavuta 
y’inka biteje akaga, bitewe n’uko indwara zifata amatungo zigenda ziyongera ku mgero 
rw’ukuntu indwara z’abantu na zo ziyongera. Bitewe n’icyaha cy’umuntu wacumuye, igihe 
kiri hafi cyane ubwo amatungo n’inyamaswa zose zaremwe bizaniha bibabazwa n’indwara 
zateje iyi si umuvumo. {IMN 302.1} 

Imana izaha ubwoko bwayo ubushobozi n’ubwenge bwo kumenya gutegura ibyokurya 
bitunganye bitarangwamo ibi bintu. Abizera bacu nibareke rwose gukoresha imirire iyo 
ariyo yose idatunganye. jlMN 302.2} 

[Yakobo na Ellen White bashyize imbaraga mu nyigisho z’ubuzima batanga “ubuhamya 
bufasha” ku byerekeranye no kwirinda gukoresha “ikawa, icyayi, inyama, ikimuri, insenda,” 
n’ibindi., mu mwaka wa 1871 — 803] jlMN 302.3} 

580. Amavuta y’inka agira ingamka nkeya iyo ariwe asizwe ku mugati kumta iyo atetswe; 
ariko, itegeko, ni uko icyiza ari ukureka kuyakoresha ahantu hose. jlMN 302.4} 

[Ibisuguti bikozwe n’umusemburo witwa ‘soda’ n’amavuta y’inka — 501] jlMN 302.5} 

Kuyasimbuza Amavuta ya Elayo, aya Kereme, Ubunyobwa, n’Ibyokurya Bitanga Amagara 
Mazima 

581. Amavuta ya elayo (cyangwa amavuta ya olive) ashobora gutegurwa neza ku buryo 
aribwa akagira ingamka nziza kuri buri funguro. Atanga inyungu nyinshi iyo akoreshejwe 
mu mwanya w’ikimuri. Avura impatwe, kandi ku bagira igifu kigira uburibwe, n’ibisebe, 
ayo mavuta ni umuti mwiza kurusha imiti iyo ariyo yose. Aruta kure andi mavuta yose 
akomoka ku matungo n’inyamaswa. (IMN 303.1} 

582. lyo ateguwe neza, amavuta ya elayo, kimwe n’ay’ubunyobwa, bisimbura amavuta 
y’inka n’inyama. Gutekesha ayo mavuta bimta kure amavuta y’amatungo cyangwa ikimuri. 
Amavuta ya olive yoroshya mu mubiri. Kuyakoresha bifitiye akamaro kanini abarwayi 
b’igituntu, kandi avura uburyaryate bw’igifli cyangwa igifu gifite ibisebe. jlMN 303.2} 

583. Umurimo w’ubuzima mu bijyanye n’imirire ukeneye uburyo n’ubufatanye buhoraho 
bw’abizera bacu, kugira ngo uwo murimo ushobore kugera ku ntego ugamije. Umugambi 



wawo ni ukugeza ku bantu ibyokurya bibasha kujya mu mwanya w’inyama, hamwe n’amata 
n’ikimuri bigenda biteza ingorane nyinshi uko amatungo arushaho kurwara. {IMN 303.3} 

[Kuyasimbuza amavuta ya kereme — 586, 610] jlMN 303.4} 

Amavuta y’Inka si Meza ku Bana 

584. Akenshi abana bemererwa kurya inyama, urusenda, amavuta y’ikumuri, fromaje, 
inyama z’ingurube, n’imigati yuzuye amavuta n’isukari, hamwe n’ibirungo. Ababyeyi 
usanga kandi babareka bakaryagagura ibyokurya bidafitiye akamaro umubiri. Ibi bintu 
bikora umurimo wo kwangiza igifu, bikabyimbisha imyakura bikayikoresha ku buryo 
budasanzwe, maze bigacogoza ubwonko. Ababyeyi ntibabona ko baba babiba imbuto 
izazana indwara n’urupfu. (IMN 303.5} 

[Amavuta y’inka akabura umubiri — 61] jlMN 303.6} 

[Abana bayakoresha uko bishakiye — 288, 356, 364] jlMN 304.1} 

[Akwiriye kurekwa gukoreshwa — 389] jlMN 304.2} 

Kuyakoresha Uko Wishakiye Byica Inzira y’Igogora 

585. Amavuta y’inka ntakwiriye gukoreshwa ku meza yacu; kuko bitera bamwe 
kuyakoresha uko bishakiye, maze akica inzira y’igogora. Ariko wowe ubwawe, ubasha 
rimwe na rimwe gukoresha makeya, ukayasiga ku mugati, niba ibi bituma ibyokurya 
birushaho kuryoha. Ibi ntibizabateza akaga nk’ako mwagira muyatekesha ibyokurya bitagira 
uburyohe. jlMN 304.3} 

Igihe Amavuta Meza y’Inka Adashobora Kuboneka 

586. Nkoresha amafunguro abiri ku munsi, kandi kugeza ubu nkurikiza umucyo nahawe mu 
myaka mirongo itatu n’itanu ishize. Sindya inyama. Kubwanjye, namaze gukemura ikibazo 
cy’amavuta y’inka. Sinyakoresha. Iki kibazo gikwiriye gukemurwa ahantu hose abantu 
bashobora kubona amavuta meza. Dufite inka zikamwa ebyiri nziza, injerisi, na holisiteyini. 
Dukoresha amavuta ya kereme, kandi twese akatunyura. jlMN 304.4} 

[Mu rugo rwa White bakoresha amavuta ya kereme mu cyimbo cy’amavuta y’inka — 
Umugereka 1:20, 23] jlMN 304.5} 

[Gukoresha ikimuri mu rugo rwa White — Umugereka 1:4] jlMN 304.6} 

[Amavuta y’inka ntaza ku meza yo kwa White, ariko akoreshwa mu guteka — Umugereka 
1:14] jlMN 304.7} 



[Amavuta y’inka ntaza ku meza ya White, ntabwo na Ellen G. White ayakoresha — 
Umugereka 1:5, 8, 9, 16, 20, 21, 22, 23]. {IMN 304.8} 

Ntibikwiriye Gushyirwa mu Cyiciro kimwe n’Inyama 

587. Amata, amagi, n’amavuta y’inka ntibikwiriye gushyirwa mu eyieiro kimwe n’inyama. 
Mu bihe runaka, gukoresha amagi bigira akamaro. Igihe ntikiragera ngo abantu bavuge ko 
gukoresha amata n’amagi bigomba kurekwa burundu. Hariho imiryango ikennye ihorera 
eyane ibyokurya bigizwe n’umugati n’amata gusa. Bakoresha imbuto nke eyane, kandi 
ntibabasha kwigurira ibyokurya byo mu bwoko bw’ububemba. Mu kwigisha ivugurura mu 
by’ubuzima, kimwe n’ubundi butumwa twigisha, tugomba gusanga abantu aho bari. 
Ntitubasha kugira umudendezo wo kubigisha ibyigisho by’ingenzi byerekeranye 
n’ivugurura ry’ubuzima mu by’imirire niba tutabigisha uburyo bwo gutegura imirire myiza, 
yubaka umubiri, kandi idahenda, igendana n’ivugurura ry’ubuzima. {IMN 304.9} 

Reka Abandi Batekereze Uko Babyumva 

588. Tugomba kwibuka ko abatuye isi batekereza mu buryo butandukanye, kandi ko 
tutagomba kwibwira ko buri wese abona ibintu nk’uko tubibona ku byerekeranye n’ibibazo 
byose by’imirire. Abantu ntibagendera mu nzira imwe uko bikwiriye. Jyewe sindya amavuta 
y’inka, ariko hari abo mu muryango wanjye bayakoresha. Ntagera ku meza yanjye; ariko 
ibyo ntibintera ikibazo kuko bamwe mu muryango wanjye bahitamo kuyakoresha rimwe na 
rimwe. Benshi muri bene data bakoresha ku meza amavuta y’inka kandi babitekerejeho, 
kandi sinumva ko ngomba kubibabuza. Ibi bintu ntibigomba na gato guteza amakimbirane 
muri benedata. Simbona ko ari ngombwa gukoresha amavuta y’inka mu gihe aho ndi 
haboneka amatunda menshi n’amavuta ya kereme adafite mikorobi. {IMN 305.1} 

Abakunda Imana kandi bayikorera bagomba kwemererwa gukurikiza ibyo bemera. Tubasha 
kutagira urwitwazo rwo gukora nk’uko bagenza, ariko ntitugomba kwemera ko intekerezo 
zitandukanye ziduteza amacakubiri. {IMN 305.2} 

589. Mbona ko mugerageza gukoresha amahame agenga ivugurura ry’ubuzima. 
Mugerageze kwiga kuzigama muri buri kintu cyose, ariko ntimukibuze ibyokurya umubiri 
ukeneye. Ku byerekeranye n’ibyokurya byo mu bwoko bw’ububemba, hari benshi 
badashobora kubukoresha. Niba umugabo wawe akunda amavuta y’inka, umureke ayarye 
kugeza ubwo azasobanukirwa ko atari meza ku buzima bwe. {IMN 305.3} 

Kwirinda Ubwaka 

590. Mu kwigisha amahame y’ubugorozi mu by’ubuzima, hari akaga gaterwa n’uko abantu 
bamwe bifuza ko habaho impinduka nyamara zikaba zibasha kubera mbi abandi aho kugira 
ngo zibabere nziza. Ubugorozi mu by’ubuzima si ikintu kigomba gukorwa huti huti mu 



buryo buhutaza abandi. Nk’uko bimeze iki gihe, ntidushobora kuvuga ko amata n’amagi 
n’amavuta y’inka bigomba kurekwa burundu. Tugomba kwitondera kuzana impinduka, 
kuko bitewe n’inyigisho zifite ubukana, hariho abantu bamwe babasha gufata uruhande 
rw’ubwaka kandi babigendereye. Imiterere y’imibiri yabo ibasha kuba inkomyi y’ubugorozi 
mu by’ubuzima; kuko bake cyane ni bo babasha kumenya gusimbuza uko bikwiriye ibyo 
bagenda bareka. {IMN 306.1} 

591. Nubwo twatanze imiburo ivuga iby’akaga k’indwara ziterwa no gukoresha amavuta, 
n’akaga abana bato bagira bitewe no gukoresha amagi ku buryo burenze urugero, na none 
ariko ntidukwiriye kubona ko byaba ari ukwica amahame igihe dukoresheje amagi y’inkoko 
nzima zorowe neza kandi zikagaburirwa neza. Amagi afite ibyangombwa bikenewe mu 
guhagarika uburozi runaka. jlMN 306.2} 

Abantu bamwe, mu kureka gukoresha amata, amagi, n’amavuta, baba bavutsa umubiri 
intungamubiri zihagije. Ingaruka ni uko bagira intege nke ntibabashe gukora akazi. Ibi biteza 
umugayo ivugurura ry’ubuzima, bityo umurimo twashyizemo imbaraga ngo ushinge imizi 
ugacogozwa n’ibidafite umumaro Umwami Imana itategetse, n’imbaraga z’itorero 
zikadindira. Ariko Imana izatabara ikome mu nkokora ingaruka z’izo ntekerezo zifunze. 
Ubutumwa bwiza bugamije guhuza inyokomuntu, bugahuriza hamwe umukire n’umukene 
bombi bagahurira ku birenge bya Yesu. jlMN 306.3} 

592. lyo inyigisho z’ubugorozi mu by’ubuzima zigishijwe, abakene baravuga ati, “Nonese 
twarya iki? Ntidushobora kubona uburyo bwo kwigurira ibinyamavuta.” lyo mbwiriza 
ubutumwa bwiza abakene, nahawe amabwiriza ko ngomba kubabwira kurya ibyokurya 
birushijeho kugira intungamubiri. Simbasha kubabwira ngo, “Ntimugomba kurya amagi 
cyangwa amata, cyangwa amavuta ya kereme. Ntimugomba gukoresha amavuta y’inka mu 
gihe mutetse ibyokurya.” Ubutumwa bugomba kubwirwa abakene, ariko igihe ntikiragera 
cyo kubategekera indyo bagomba kurya ku buryo budasubirwaho. ... {IMN 307.1} 

Imana Izatanga Icyerekezo 

Ariko ndashaka kuvuga ko ubwo igihe kizaba kigeze cy’uko bitazaba bigikwiriye gukoresha 
amata, amavuta ya kereme, amavuta y’inka, n’amagi, Imana izabihishura. Nta bwaka 
bugomba kuzanwa mu bugorozi bw’iby’ubuzima. Ikibazo cyo gukoresha amata n’amavuta 
y’inka n’amagi bizirangiza ubwabyo. Ariko magingo aya, iki si ikibazo kigomba kutuvuna. 
Nimureke ukwirinda kwanyu kumenywe n’abantu bose. {IMN 307.2} 



UMUGABANE WA II - AMAVUTA Y’INGURUBE N’IBINURE 


593. Abantu benshi ntibiyumvisha ko ari inshingano yabo, bityo ntibashyire umwete mu 
gutegura ibyokurya uko bikwiriye. Nyamara hari uburyo bwo kubikora, bworoheje, butuma 
tugira amagara mazima, kandi hatabayeho gukoresha amavuta y’ingurube, ay’inka, 
cyangwa gukoresha inyama. Ubuhanga bugomba kugendana n’uburyo bworoheje. Abagore 
bagomba gusoma, maze buhoro buhoro bakagenda bashyira mu bikorwa ibyo basomye. 
{IMN 307.3} 

[Amavuta y’ingurube agomba kwirindwa ku buryo bwose — 317] jlMN 307.4} 

594. Amatunda, ibinyampeke, n’imboga, biteguwe mu buryo bworoheje, ntibishyirwemo 
urusenda n’ibinure by’ubwoko bwose, iyo bivanze n’amata cyangwa amavuta ya kereme, 
biba ari ibyokurya birushijeho kuba byiza ku buzima. jlMN 307.5} 

595. Ibyokurya bigomba gutegurwa mu buryo bworoheje, ariko kandi bwiza cyane ku buryo 
bitera abantu ipfa ryo kubirya. Mugomba kwirinda ibinure mu byokurya byanyu. 
Bihumanya uburyo bwose mukoresha muteka ibyokurya. jlMN 308.1} 

596. Ababyeyi benshi bategura ku meza amafimguro ameze nk’umutego ku bagize 
umuryango. Bose, abato n’abakuze babasha kwiyarurira inyama uko babyumva, amavuta 
y’inka, fromaje, ibifite amavuta menshi, urusenda, n’ibirungo. Ibi bintu bikora umurimo wo 
kwangiza igifli, gukabura imyakura, no gucogoza imbaraga z’ubwonko. Ingingo zishinzwe 
gukora amaraso ntizibasha guhindura ibyo bintu mo amaraso meza. Amavuta y’ibinure 
yatetswe mu byokurya atuma igogora ryabyo ridashoboka. jlMN 308.2} 

597. Ntitwibwira ko ibirayi bitetse ifiriti ari byiza ku buzima, kuko biba byacengewemo 
n’amavuta y’ibinure menshi cyangwa make igihe birimo gutekwa. Ibirayi bitetswe mu ifuru 
[byokejwe] cyangwa bibijijwe, bigateguranwa n’amavuta ya kereme n’akunyu gakeya, biba 
ari ibyokurya byiza ku buzima. Ibirayi n’ibijumba bisigaye bishobora guteguranwa 
n’amavuta makeya ya kereme hamwe n’akunyu gakeya, bikongera kunyuzwa mu ifuru, 
ariko ntibitekwe ifiriti; usanga biryoshye cyane. jlMN 308.3} 

598. Nimureke abantu baza ku meza yanyu bahasange ibyokurya bitetse neza, bifite isuku, 

kandi biryoshye. Mwitondere imirire yanyu n’iminywere yanyu, Mwenedata_, kugira 

ngo mudakomeza kugira umubiri urangwa n’uburwayi. Mwihatire kurira igihe, kandi murya 
gusa ibyokurya bidafite ibinure. jlMN 308.4} 

599. Indyo yuzuye, itarimo urusenda, inyama n’ibinure by’ubwoko bwose, izakuzanira 
umugisha, kandi ikize umugore wawe umutwaro munini w’ububabare, imvune, no kubura 
ibyiringiro. jlMN 308.5} 



600. Ibinyampeke n’amatunda biteguwe ku buryo bitagira ibinure, kandi mu buryo 
busanzwe uko bishoboka kose, ni byo byokurya bikwiriye gutegurwa ku meza y’abantu 
bavuga ko bitegura kuzamurwa bakavanwa kuri iyi si bakajya mu ijuru. {IMN 309.1} 

[Nta mavuta y’ingurube yigeze akoreshwa mu rugo rwa White — Umugereka 1:4] jlMN 
309.2} 

[Ibyokurya byo mu materaniro makuru bikwiriye kuba byoroheje kandi bitarimo ibinure — 
124] jlMN 309.3} 

[Imvange z’ibyokurya byuzuyemo amavuta ntizakoreshwaga mu rugo rwa White — 
Umugereka 1:21] jlMN 309.4} 



UMUGABANE WA III — AMATA N’AMAVUTA YA KEREME 


Bigize Indyo Yubaka Umubiri kandi Ifite Uburyohe 

601. Imana yageneye umuntu uburyo bwinshi bwo guhaza inzara ye y’ibyokurya. 
Yakwirakwije iruhande rwe imyaka y’ubutaka, imuha ibyokurya byinshi by’amoko 
atandukanye bifite uburyohe kandi byuzuye intungamubiri. Data w’umunyabuntu wo mu 
ijuru yatubwiye ko ibyo dufite uburenganzira bwo kubirya. Imbuto, impeke n’imboga, 
biteguwe mu buryo bworoheje, bitarimo ibirungo n’amavuta y’ubwoko bwose, bivanze 
n’amata cyangwa amavuta y’inka, biba ari ibyokurya by’intungamubiri byo mu rwego rwo 
hejuru. Biha umubiri intungamubiri ukeneye, kandi bigaha ubushobozi n’imbaraga 
intekerezo tutabasha kubonera mu byokurya bifite ibikabura umubiri. {IMN 309.5} 

602. Ibyokurya bigomba gutegurwa ku buryo bitera ipfa kandi bifite intungamubiri. 
Ntitugomba kuvutsa umubiri ibyo ukeneye. Nkoresha umunyu mukeya, kandi ni ko 
kamenyero kanjye, kuko umunyu, aho kugirira nabi umubiri, ufitiye akamaro amaraso. 
Imboga zikwiriye guteguranwa uburyohe zigashyirwamo amata makeya cyangwa amavuta 
ya kereme, cyangwa ikindi kimeze nkabyo. ... {IMN 309.6} 

Abantu bamwe, mu kureka gukoresha amata, amagi, n’amavuta, baba bavutsa umubiri 
intungamubiri zihagije. Ingaruka ni uko bagira intege nke ntibabashe gukora akazi. Ibi biteza 
umugayo ivugururary’ubuzima. ... {IMN 309.7} 

Igihe kizaza ubwo tuzaba tugomba kureka bimwe mu byo kurya dukoresha iki gihe, 
nk’amata, amavuta, n’amagi; ariko si ngombwa ko twikururira akaga imburagihe ngo 
twigomwe birenze urugero. Nimutegereze kugeza ubwo igihe kizabidutegeka, kandi 
Umwami aradutegurira inzira z’ukuntu tugomba kubyitwaramo. {IMN 310.1} 

Akaga Gaterwa no Gukoresha Amata Adatunganye 

603. Amata, amagi, n’amavuta y’inka ntibikwiriye gushyirwa mu rwego rumwe n’inyama. 
Mu bihe runaka, gukoresha amagi bigira akamaro. Igihe ntikiragera ngo abantu bavuge ko 
gukoresha amata n’amagi bigomba kurekwa burundu. Hariho imiryango ikennye ihorera 
cyane ibyokurya bigizwe n’umugati n’amata gusa. Bakoresha imbuto nke cyane, kandi 
ntibabasha kwigurira ibyokurya byo mu bwoko bw’ububemba. Mu kwigisha ivugurura mu 
by’ubuzima, kimwe n’ubundi butumwa twigisha, tugomba gusanga abantu aho bari. 
Ntitubasha kugira umudendezo wo kubigisha ibyigisho by’ingenzi byerekeranye 
n’ivugurura ry’ubuzima mu by’imirire niba tutabigisha uburyo bwo gutegura imirire myiza, 
yubaka umubiri, kandi idahenda, igendana n’ivugurura ry’ubuzima. {IMN 310.2} 



Reka ivugumra mu mirire rikomeze kujya mbere. Abantu nibigishwe uburyo bategura 
ibyokurya badakoresheje amata cyangwa amavuta y’inka. Mubabwire ko igihe kigiye kuza 
bidatinze bakabona ko gukoresha amagi, amata, n’amavuta ya kereme cyangwa amavuta 
y’inka biteje akaga, bitewe n’uko indwara zifata amatungo zigenda ziyongera ku mgero 
rw’ukuntu indwara z’abantu na zo ziyongera. Bitewe n’icyaha cy’umuntu wacumuye, igihe 
kiri hafi cyane ubwo amatungo n’inyamaswa zose zaremwe bizaniha bibabazwa n’indwara 
zateje iyi si umuvumo. {IMN 310.3} 

[Abakeneye cyane amata ntibagomba kuyareka bumndu — 625] jlMN 310.4} 

[Abizera bagomba kwigishwa uko bateka ibyokurya bitarimo amata — 807] jlMN 311.1} 

604. Twakunze igihe cyose gukoresha amata makeya n’isukari nkeya. Ibi ntitwigeze 
tubireka, haba mu nyandiko zacu cyangwa no mu byo tubwiriza. Twibwira ko amatungo 
azagera aho akarwara cyane ku buryo tugomba kureka ibyo bintu, ariko igihe ntikiragera 
ngo tureke bumndu gukoresha amata n’isukari ku meza. {IMN 311.2} 

[Gukoresha amata n’isukari icyarimwe, reba “Amata n’Isukari,” Igice cya 20] {IMN 311.3} 

605. Amatungo dukama ntabwo ibihe byinshi aba ari meza. Ashobora kuba arwaye. Inka 
ibasha kuba isa neza mu gitondo igapfa nimugoroba. Bityo ikaba yari irwaye mugitondo, 
n’amata yayo akaba ahumanye, ariko ukaba utari ubizi. Ibyo amatungo arya biba birwaye. 
Inyama ziba zirwaye. {IMN 311.4} 

606. Umucyo nahawe unyereka ko bitazatwara igihe kirekire ngo tubone ko tugomba kureka 
ibyokurya byose bikomoka ku matungo. Ndetse n’amata tugomba kuzayareka. Indwara 
ziriyongera ku muvuduko ukomeye. Umuvumo w’Imana uri kuri iyi si, kuko umuntu 
yayivumye. {IMN 311.5} 

Guteka Amata Agashiramo Mikorobi 

607. Niba amata agomba kunyobwa, agomba gutekwa agashiramo mikorobi. lyo ibi 
byitaweho, akaga ko kwandura indwara zitewe no gukoresha amata kaba ari gake cyane. 
{IMN 311.6} 

608. Igihe kizagera ubwo gukoresha amata bitazamerera neza abantu. Ariko niba inka ari 
nzima kandi amata yatetswe neza, nta mpamvu yo guhangayika ngo abantu bishakire ibibazo 
imburagihe. {IMN 311.7} 

Gusimbuza Amavuta y’Inka 

609. Mfata amafunguro abiri ku munsi, kandi kugeza ubu nkurikiza umucyo nahawe mu 
myaka mirongo itatu n’itanu ishize. Sindya inyama. Kubwanjye, namaze gukemura ikibazo 



cy’amavuta y’inka. Sinyakoresha. Iki kibazo gikwiriye gukemurwa ahantu hose abantu 
bashobora kubona amavuta meza. Dufite inka zikamwa ebyiri nziza, injerisi, na holisiteyini. 
Dukoresha amavuta ya kereme, kandi twese akatunyura. {IMN 311.8} 

610. Simbona impamvu abantu bakenera gukoresha amavuta y’inka kandi babasha kubona 
imbuto nyinshi n’amavuta ya kereme yatetswe agashiramo mikorobi. {IMN 312.1} 

[Reba ku ngingo ya 588] {IMN 312.2} 

611. Ntidukoresha amavuta y’inka mu maflinguro yaeu. Imboga turya tuzitekana akenshi 
n’amata cyangwa amavuta ya kereme, ugasanga biryoshye eyane. ... Twibwira ko 
gukoresha amata y’inka nzima ku rugero ruringaniye bidateye ikibazo. {IMN 312.3} 

[Mu rugo rwa White bakoresha amata n’amavuta ya kereme — Umugereka 1:4] [IMN 
312.4} 

[Mujye mukoresha amata n’amavuta ya kereme mu mafunguro mutegura — 517] [IMN 
312.5} 

[Bitegekewe gukoreshwa nk’amafunguro yo mu materaniro makuru — 491] [IMN 312.6} 

Gutegekwa Imirire ku Buryo Budasubirwaho si Byiza 

612. Tugomba gusanga abantu benshi. Mu gihe twigisha ivugurura mu by’ubuzima 
dukoresheje intekerezo z’ubwaka no gukabya, tubasha gukomeretsa benshi. Ni byiza gusaba 
abantu kureka inyama, ikawa n’ieyayi. Nyamara hari n’abandi bavugako n’amata agomba 
kurekwa. lyi ngingo nyamara ikwiriye kwiganwa ubwitonzi bukomeye. Hariho imiryango 
ikennye itunzwe gusa n’imigati n’amata; baramutse bafite ubushobozi, baba bagomba no 
kurya n’imbuto. Ibyokurya byose by’inyama bigomba kurekwa, ariko ibyokurya by’imboga 
bigomba kuvangwa n’amata make eyangwa amavuta eyangwa ikindi gisa nk’ibyo kugira 
ngo byorohe mu igogora. lyo inyigisho z’ivugurura mu by’ubuzima zigishijwe, abantu 
bakennye barabaza bati, “Mbese nkatwe tuzatungwa n’iki? Ko tutabasha kubona 
amafaranga yo kwigurira imbuto n’ibinyamavuta?” Igihe nigisha inkuru nziza abakene, 
ndarikirwa kubagira inama yo kurya ibyokurya birushijeho kugira intungamubiri. 
Sinshobora kubabwira ngo: Ntimugomba kurya amagi, cyangwa amata, cyangwa amavuta; 
ntimugomba guteka amavuta mu byokurya. Inkuru nziza igomba kwigishwa abakene, kandi 
igihe eyo kubategeka ibyo bagomba kurya n’uburyo bagomba kubiteka ntikiragera. [IMN 
312.7} 

Igihe kizaza ubwo tuzaba tugomba kureka bimwe mu byo kurya dukoresha iki gihe, 
nk’amata, amavuta, n’amagi; ariko ubutumwa mbaha ni uko mutagomba kwikururira igihe 



cy’akaga imburagihe, ngo mwihandishe imibabaro yo kwikenyura. Nimutegereze kugeza 
ubwo Umwami azatebategurira inzira mugomba kunyuramo. {IMN 313.1} 

Ndababwira nkomeje ko ibitekerezo byanyu ku mirire igenewe abarwayi bidakwiriye. 
Impinduka basabwa ni nini bikabije. Igihe ndetse gukoresha inyama bitewe n’akaga ziteza, 
nkwiriye kuzisimbuza ikindi kintu kidateje ikibazo, kandi icyo kintu kiboneka mu magi. 
Ntimukareke gukoresha amata cyangwa ngo mubuze abantu kuyakoresha bayatekesha 
ibyokurya. Amata mukoresha agomba kuba ari ay’inka zifite ubuzima bwiza, kandi 
yabijijwe mikorobi zigashiramo. jlMN 313.2} 

Igihe kizagera ubwo amata atazaba agomba gukoreshwa uko abantu bishakiye nk’uko 
bimeze iki gihe; ariko ubu sicyo gihe eyo kuyareka. ... {IMN 313.3} 

Ariko ndashaka kubabwira ko ubwo igihe kizaba kigeze cyo kubona ko bitakiri byiza 
gukoresha amata, amavuta ya kereme, amavuta y’inka, n’amagi, ibyo Imana izabihishura. 
Ntihakwiriye kubaho rero inyigisho zo gukabya ku byerekeranye n’ivugurura ry’ubuzima. 
Ikibazo eyo gukoresha amata n’amavuta n’amagi kizikemura ubwaeyo. Ariko ubungubu 
ntibikwiriye kuduhangayika ngo twikorere umutwaro wabyo. Nimureke ukudakabya 
kwanyu kumenywe n’abantu bose. {IMN 313.4} 

[Ibyokurya bituma tugira amagara mazima bisimbura amata n’amavuta y’inka — 583] 
{IMN 313.5} 

Imana Izatugenera Ibidutunga 

613. Biragaragara ko amatungo agenda arushaho kwandura bikabije indwara, n’isi ubwayo 
ikarushaho guhumana, kandi tuzi ko igihe kigiye kugera ubwo bizaba bitakiri byiza kunywa 
amata no kurya amagi. Ariko icyo gihe ntikiragera. Tuzi ko nikigera, Imana izatugenera 
ibidutunga. Ikibazo kireba abantu bose eyo kwibaza ni iki, “Mbese Imana izategurira abantu 
ibyokurya mu butayu? Ndibwira ko igisubizo kibasha gutangwa ari iki ngo, Yego, Imana 
izagenera ubwoko bwayo ibyokurya. {IMN 314.1} 

Mu bice byose byo ku isi, hazabaho ibizateganyirizwa gusimbura amata n’amagi. Kandi 
Uwiteka azatumenyesha igihe tugomba kureka ibyo bintu. Yifuza ko abantu bose bamenya 
ko bafite Data wo mu ijuru ubigisha akabamenyesha byose. Uhoraho azaha ubwoko bwe 
buri hirya no hino ku isi impano y’ubuhanga n’ubumenyi bwo guteka ibyokurya, bakigishwa 
uburyo bwo gukoresha umusaruro w’ibiva mu butaka byo gutunga ubuzima. {IMN 314.2} 

[Gukoresha amata mu gukora imigati — 496] {IMN 314.3} 

[Gukoresha amata mu gukora umugati wuzuye w’ingano — 503] {IMN 314.4} 



UMUGABANE WA IV — IMYELAYO N’AMAVUTA YA ELAYO 


614. lyo yateguwe neza, imyelayo, kimwe n’ibindi binyamavuta nk’ubunyobwa, bisimbura 
amavuta n’inyama. Gukoresha amavuta ya elayo, biruta kure gukoresha amavuta akomoka 
ku matungo cyangwa ibinure. Afasha mu koroshya mu nda. Abayakoresha abazanira 
inyungu nyinshi, kandi akiza ibisebe byo mu gifu byatewe n’ubushye ndetse n’uburyaryate 
buturutse ku mirire mibi. {IMN 314.5} 

615. Amavuta ya elayo cyangwa ya olive abasha gutekwa neza akazana ingaruka nziza kuri 
buri ndyo yateguwemo. Abashakira inyungu mu gukoresha amavuta y’inka babasha 
kuzibonera mu kurya ibyokurya byatetswe neza bakoresheje amavuta ya olive. Amavuta ya 
olive avura impatwe; kandi ku bayakoresha, n’abafite ibisebe n’uburyaryate mu gifii, 
gukoresha aya mavuta ni iby’agahebuzo kurusha gukoresha imiti isanzwe. Nk’ibyokurya, 
aya mavuta aruta kure andi mavuta yose akomoka ku matungo. jlMN 314.6} 

616. Amavuta ya elayo ni umuti ku ndwara y’impatwe n’impyiko. {IMN 315.1} 



IGICE CYA 22 - POROTEYINI 


UMUGABANE WA I — UBUNYOBWA N’IBYOKURYA BY’IBINYAMAVUTA 

Bigize Umugabane w’Imirire Iboneye 

617. Ibinyampeke, amatunda, ibinyamavuta, n’imboga ni byo byokurya twatoranyirijwe 
n’Umuremyi wacu. Ibi byokurya, iyo biteguwe mu buryo bworoheje kandi busanzwe uko 
bishoboka kose, ni iby’agahebuzo mu kutwubakira imibiri no kutuzanira amagara mazima. 
Tubikuramo imbaraga, ubushobozi bwo kwihangana, imbaraga z’ubwenge, bitaboneka mu 
byokurya biteguwe mu buryo bukomeye kandi bikabura umubiri. {IMN 315.2} 

618. Ibyangombwa bitunga umubiri dukenera byose tubasha kubibona mu binyampeke, mu 
matunda, mu mboga, no mu binyamisogwe. Nitwegera Uhoraho twicishije bugufi mu 
mitima, azatwigisha uburyo bwo gutegura ibyokurya biboneye, bitarangwamo imyanda 
ituruka ku nyama. jlMN 315.3} 

[Mu mirire iboneye — 483] jlMN 3I6.I} 

[Mu mirire twahawe n’Imana — 404] jlMN 316.2} 

[Abarwayi bo mu mavuriro bagomba kwigishwa kubikoresha — 767] jlMN 316.3} 
Ibyokurya by’Ibinyamavuta Bigomba Gutegurwa Neza ku Buryo Budahenze 

619. Imana yaduhaye ubwoko bwinshi cyane bw’ibyokurya bifitiye umubiri akamaro, kandi 
buri wese abasha guhitamo ibyamugirira akamaro akurikije ibyo asanzwe azi hamwe 
n’umutimanama muzima. {IMN 316.4} 

Ibyaremwe byuzuyemo amoko menshi y’amatunda, ibinyamavuta, ibinyampeke, kandi buri 
mwaka umusaruro wo mu bihugu byose urakwirakwizwa ukagezwa ku bantu bose, bitewe 
n’ubushobozi bwiyongera bwo gutwara ibintu. ... {IMN 316.5} 

Ibinyamavuta n’ubunyobwa birushaho gukoreshwa ku buryo bisimbura inyama. Imvange 
yabyo n’ibinyampeke, imbuto, n’ibindi biva mu muryango umwe, itanga indyo iryoshye 
kandi yubaka umubiri. Ni ngombwa ariko kwitondera kurya byinshi. Abamererwa nabi 
kubera kubikoresha bakwiriye kubikoresha babyitondeye ku buryo buhagije. {IMN 316.6} 

[Ibinyampeke, ibinyamavuta, imboga, n’imbuto bisimbura inyama — 492] [IMN 316.7} 

620. Ni ngombwa kumara igihe wiga uburyo bwo guteka ibinyamavuta nk’ubunyobwa. 
Ariko ni ngombwa kwitonda ngo utabigabanya cyane bikabura umwanya mu mafunguro 
yawe. Benshi mu bizera bacu ntibabasha kumenya kwitegurira ibinyamavuta; bamwe gusa 



ni bo babasha kumenya kubyitegurira neza kugira ngo bishbore kuribwa, nubwo baba 
bashoboye kubyigurira. {IMN 316.8} 

621. Ibyokurya bikoreshwa bigomba kuba bigendana n’umwuka w’aho hantu. Bimwe biba 
bikwiranye n’igihugu kimwe, ariko bidashobora gukoreshwa mu kindi gihugu. 
Ibinyamavuta bigomba gutegurwa ku buryo buhendutse, kugira ngo n’abakene bashobore 
kubyigurira. jlMN 316.9} 

Urugero rw’Ibinyamavuta Bikwiriye Kuvangwa n’Ibindi 

622. Ni ngombwa kwitondera gukoresha ibinyamavuta mu gihe bitekwa. Bumwe mu bwoko 
bwabyo usanga atari bwiza nk’uko ibindi bimeze. Ntimugakoreshe cyane ibinyamavuta ngo 
byiganze cyane mu ifunguro. Ibi ntibikwiriye kuribwa ari byinshi. Igihe bamwe birinda 
kurya byinshi, bibazanira ingaruka nziza. Igihe bivanzwe n’ibindi byokurya ugasanga ni byo 
byiganje cyane, usanga iyo ndyo ikungahaye cyane ku buryo umubiri utayakira neza uko 
bikwiriye. jlMN 317.1} 

623. Nabonye ko ibyokurya by’ibinyamavuta akenshi bikoreshwa mu buryo budashyize mu 
gaciro; benshi babirya ari byinshi, ku buryo usanga bimwe mu binyamavuta bitaba ari byiza 
nk’uko ibindi bimeze. Ibinyamavuta bita ‘almonds’ birusha ubwiza ubunyobwa; ariko 
ubunyobwa, ku rugero ruringaniye, buba bwiza igihe buvanzwe n’ibinyampeke, bigatanga 
indyo iryoshye kandi yubaka umubiri. jlMN 317.2} 

624. Hashize imyaka itatu mbonye urwandiko rugira ruti: “Simbasha kurya ibinyamavuta; 
igifli cyanjye ntikibishobora.” Hanyuma nza kwerekwa uburyo bwinshi bwo gutegura 
ibinyamavuta; bumwe muri bwo ni uko ibinyamavuta bigomba kuvangwa n’ibindi birungo 
bishobora kujyana, ariko ntibikoreshwe ari byinshi. Purusa cumi kugeza kuri cumi n’eshanu 
z’ibinyamavuta ziba zihagije mu gukora iyo mvange. Twarabigerageje tubona bigenda neza. 
jlMN 317.3} 

[Gukoresha ibinyamavuta byinshi — 400, 411] jlMN 317.4} 

[Abantu bose siko babasha kwihanganira ibinyamavuta — 589] jlMN 317.5} 

[Mu muryango wa White bakoreshaga ibinyamavuta — Umugereka 1:16] jlMN 317.6} 



UMUGABANE WA II — AMAGI 


Gukoresha Amagi Bizagenda Birushaho Guteza Akaga 

625. Ababa mu bihugu bishya cyangwa mu ntara zikennye, ahadakunda kuboneka imbuto 
n’ibinyamavuta, ntibagomba kugirwa inama yo kureka gukoresha amata n’amagi mu mirire 
yabo. Ni iby’ukuri ko abantu babyibushye cyane kandi buzuwemo n’ibyifuzo bya 
kinyamaswa bakeneye kureka gukoresha ibyokurya bikabura umubiri. By’umwihariko mu 
miryango irimo abana bamenyereye kubona ibyo bifuza byose, iyo miryango ikwiriye 
kwirinda gukoresha amagi. Ariko ku bantu bafite amaraso make, eyane eyane igihe 
badashobora kubona indyo ifite ibyangombwa bakeneye, abo ntibakwiriye kureka burundu 
gukoresha amata n’amagi. Icy’ingenzi ariko kandi kigomba kwitabwaho, ni ugukoresha 
amata y’inka zifite ubuzima bwiza, n’amagi y’inkoko zitarwaye, zagaburiwe neza kandi 
zikitabwaho; kandi amagi agomba gutekwa ku buryo abasha korohera igogora ku buryo 
bushoboka. {IMN 317.7} 

Ivugurura ry’imirire rigomba kugenda rihishurirwa abantu. Uko indwara z’amatungo 
zigenda ziyongera, gukoresha amata n’amagi bizagenda birushaho guteza abantu akaga. 
Hakenewe imbaraga mu gushaka ibyo kubisimbura bifitiye umubiri akamaro kandi 
bidahenze. Hirya no hino abantu bakwiriye kwigishwa uburyo bwo guteka badakoresheje 
amata n’amagi, uko bishoboka kose kugeza ubu, kandi ibyokurya byabo bikaba biryoshye. 
jlMN 318.1} 

Ntakwiriye Gushyirwa mu Cyiciro Kimwe n’Inyama 

626. Amata, amagi, n’amavuta y’inka ntibikwiriye gushyirwa mu cyiciro kimwe n’inyama. 
Mu bihe runaka, gukoresha amagi bigira akamaro. Igihe ntikiragera ngo abantu bavuge ko 
gukoresha amata n’amagi bigomba kurekwa burundu. ... {IMN 318.2} 

Reka ivugurura mu mirire rikomeze kujya mbere. Abantu nibigishwe uburyo bategura 
ibyokurya badakoresheje amata cyangwa amavuta y’inka. Mubabwire ko igihe kigiye kuza 
bidatinze bakabona ko gukoresha amagi, amata, n’amavuta ya kereme cyangwa amavuta 
y’inka biteje akaga, bitewe n’uko indwara zifata amatungo zigenda ziyongera ku rugero 
rw’ukuntu indwara z’abantu na zo ziyongera. Bitewe n’icyaha cy’umuntu wacumuye, igihe 
kiri hafi cyane ubwo amatungo n’inyamaswa zose zaremwe bizaniha bibabazwa n’indwara 
zateje iyi si umuvumo. Imana izaha ubwoko bwayo ubushobozi n’ubuhanga bwo kumenya 
gutegura ibyokurya bitunganye bidafite ibyo bintu. Abizera baeu bakwiriye kureka gutegura 
ibyo byokurya bitamerera neza umubiri. {IMN 318.3} 



Ateza Imibiri y’Abana Gukabuka 


621 . Mugomba kwigisha abana banyu. Mugomba kubigisha uburyo bagomba guhunga 
ingeso mbi no kwangirika mu mico byeze muri iki gihe. Ibiri amambu, benshi bahugiye ku 
kwiga uburyo bahaza irari ry’inda zabo. Mushishikajwe no gushyira ku meza yanyu amavuta 
y’inka, amagi, n’inyama byo guha abana banyu. Mubagaburira gusa ibyokurya bikabura 
imico mibi ya kinyamaswa mu mibiri yabo, maze kandi mukaza mu materaniro gusaba 
Imana guha umugisha no gukiza abana banyu. Mbese mwibwira ko amasengesho yanyu 
agera hehe? Mukwiriye kubanza gukora umurimo wanyu. Nimumara gukorera abana banyu 
icyo Imana ibasaba gukora, mubasha noneho kuyisabana icyizere kubaha ubufasha 
yabasezeraniye. {IMN 319.1} 

Amagi Afite Ibyangombwa Byunganira Umubiri; Nimwirinde Ubwaka 

628. Ntimugakabye ngo mube abaka ku byerekeranye n’ubugorozi mu by’ubuzima. Bamwe 
mu bizera bacu ntibaha agaciro ubugorozi mu byo kwitungira amagara mazima. Nyamara 
nubwo bamwe bakiri inyuma cyane, wowe ukwiriye kwirinda gutanga urugero rwo gukabya 
cyangwa ubwaka. Ukwiriye nawe kwihatira ubwoko bw’ibyokurya bituma ugira amaraso 
meza. Kwemera gutsimbarara ku mahame y’ukuri bizabaganisha ku kwiyemeza gukoresha 
imirire itazatuma ivugurura mu mirire ritera imbere. Aha ni ho mufitiye akaga. Igihe mubona 
ko umubiri ugenda ucika intege, ni ngombwa ko mugerageza guhindura imirire, kandi 
mugahita mubikora vuba. Mwongere gukoresha mu mirire yanyu ibintu bimwe mwari 
mwararetse gukoresha. Ni inshingano yanyu gukora ibyo. Mukoreshe amagi yatewe 
n’inkoko zifite ubuzima bwiza, muyarye atetse cyangwa ari mabisi. Muyavange ari mabisi 
n’umutobe mwiza w’imbuto mubasha kubona. Ibi bizongerera umubiri ibyo ukeneye. 
Ntimutekereze na gato ko kugenza gutya ari ikosa. ... {IMN 319.2} 

Igihe kizagera ubwo bizaba bitagishoboka ko amata anyobwa nk’uko anyobwa cyane muri 
iki gihe; ariko iki sicyo gihe cyo kuyareka. Mu magi habonekamo ibyangombwa birwanya 
uburozi. ... {IMN 320.1} 

Imirire yo mu Bigo Nderabuzima 

Mu gihe ndetse inyama bitewe n’uko zigirira nabi umubiri, ni ngombwa kubona ikindi kintu 
kidateje ikibazo cyo kuzisimbura. Iki kintu kandi kiboneka mu magi. Ntimukareke kugabura 
amata, cyangwa ngo mubure kuyakoresha mu guteka ibyokurya. Amata anyobwa agomba 

kuba ari ay’inka zifite ubuzima bwiza, kandi agomba gutekwa agashiramo mikorobi. 

{IMN 320.2} 

Ariko ndashaka kubabwira ko ubwo igihe kizaba kigeze cyo kubona ko bitakiri byiza 
gukoresha amata, amavuta yayo, amavuta yandi, n’amagi, ibyo Imana izabihishura. 



Ntihakwiriye kubaho rero inyigisho zo gukabya ku byerekeranye n’ivugurura ry’ubuzima. 
Ikibazo cyo gukoresha amata n’amavuta n’amagi kizikemura ubwacyo. Ariko ubungubu 
ntibikwiriye kuduhangayika ngo twikorere umutwaro wabyo. Reka kudakabya kwanyu 
kumenywe n’abantu bose. {IMN 320.3} 

[Reba ibimeze nk’ibi ku ngingo ya 324]. {IMN 320.4} 

629. Igihe urwandiko rwangeragaho ruvuye ahitwa Cooranbong, rumbwira ko Muganga 

_yenda gupfa, nahawe amabwiriza iryo joro amenyesha ko akwiriye guhindura 

imirire. Kurya amagi mabisi abiri cyangwa atatu ku munsi, byari kumuzanira intungamubiri 
yari akeneye ku buryo bukomeye. {IMN 320.5} 

630. Abagana ibigo nderabuzima bagomba guhabwa indyo yuzuye kandi iboneye, yateguwe 
mu buryo iryohera abantu, bigendanye n’amahame nyakuri. Ntitugomba kwibwira ko abo 
barwayi babaho nk’uko tubayeho. ... Ibyokurya bihabwa abarwayi bigomba kuba ari byiza 
ku buryo bibatera kubyifuza. Amagi abasha gutegurwa ku buryo bwinshi bunyuranye. {IMN 
320.6} 

Kunanirwa Gusimbura Intungamubiri zo mu Byokurya 

631. Nubwo twatanze imiburo ivuga iby’akaga k’indwara ziterwa no gukoresha amavuta, 
n’akaga abana bato bagira bitewe no gukoresha amagi ku buryo burenze urugero, na none 
ariko ntidukwiriye kubona ko byaba ari ukwica amahame igihe dukoresheje amagi y’inkoko 
nzima zorowe neza kandi zikagaburirwa neza. Amagi afite ibyangombwa bikenewe mu 
guhagarika uburozi runaka. {IMN 321.1} 

Abantu bamwe, mu kureka gukoresha amata, amagi, n’amavuta, baba bavutsa umubiri 
intungamubiri zihagije. Ingaruka ni uko bagira intege nke ntibabashe gukora akazi. Ibi biteza 
umugayo ivugurura ry’ubuzima, bityo umurimo twashyizemo imbaraga ngo ushinge imizi 
ugacogozwa n’ibidafite umumaro Umwami Imana itategetse, n’imbaraga z’itorero 
zikadindira. Ariko Imana izatabara ikome mu nkokora ingaruka z’izo ntekerezo zifimze. 
Ubutumwa bwiza bugamije guhuza inyokomuntu, bugahuriza hamwe umukire n’umukene 
bombi bagahurira ku birenge bya Yesu. {IMN 321.2} 

Igihe kizaza ubwo tuzaba tugomba kureka bimwe mu byo kurya dukoresha iki gihe, 
nk’amata, amavuta, n’amagi; ariko si ngombwa ko twikururira akaga imburagihe ngo 
twigomwe birenze urugero. Nimutegereze kugeza ubwo igihe kizabidutegeka, kandi 
Umwami aradutegurira inzira z’ukuntu tugomba kubyitwaramo. {IMN 321.3} 

[Ibimeze nk’ibi wabibona ku ngingo ya 327] {IMN 321.4} 



UMUGABANE WA III — FROMAJE 


Si Nziza ku Mirire 

632. Fromaje ntigomba gushyirwa mu gifu. {IMN 321.5} 

633. Amavuta y’inka ntatera ikibazo kinini mu kuyakoresha ku migati kuruta ako atera iyo 
atekeshwejwe ibyokurya. Ariko nk’itegeko, icy’ingenzi ni uko abantu bareka kuyakoresha 
rwose. Fromaje yo irushijeho guteza akaga. Ntabwo ari nziza na mba ku mirire. jlMN 
322.1} 

634. Ababyeyi benshi bategura ku meza imirire imeze nk’umutego ku miryango yabo. 
Urubyiruko n’abakuze bose usanga bahurira ku byokurya bigizwe n’inyama, bikize ku 
mavuta y’inka, fromaje, ibinyamasukari nka za gato, n’ibyokurya byuzuye ibirungo. Ibi 
bintu bikora umurimo wo kwangiza igifu, gukabura imikaya no gucogoza imbaraga 
z’intekerezo. Ingingo zishinzwe gukora amaraso ntizibasha gukura mu biryo bimeze gutyo 
amaraso meza. Ibyokurya bitetswe mu mavuta akize ku binure nk’ayo bigora igogora. 
Fromaje na yo ntigira ingaruka nziza mu mubiri. jlMN 322.2} 

635. Akenshi abana bemererwa kurya inyama, urusenda, amavuta y’ikumuri, ffomaje, 
inyama z’ingurube, n’imigati yuzuye amavuta n’isukari, hamwe n’ibirungo. Ababyeyi 
usanga kandi babareka bakaryagagura ibyokurya bidafitiye akamaro umubiri. Ibi bintu 
bikora umurimo wo kwangiza igifu, bikabyimbisha imyakura bikayikoresha ku buryo 
budasanzwe, maze bigacogoza ubwonko. Ababyeyi ntibabona ko baba babiba imbuto 
izazana indwara n’urupfu. {IMN 322.3} 

636. Ubwo twatangiraga amateraniro makuru i Nora, muri Leta ya Illinois, numvise ko ari 
inshingano yanjye kugira amabwiriza amwe ntanga agendanye n’imirire yabo. Nababwiye 
inkuru zibabaje z’abizera b’i Marion, mbabwira ukuntu bidakwiriye gutegura ibyokurya 
bitari ngombwa byo kuribwa mu materaniro makuru, no kwiha imvune nyinshi zitari 
ngombwa mu gihe cy’amateraniro makuru. Bamwe bazanaga za ffomaje zo gukoresha mu 
materaniro makuru, bakazirya; kandi nubwo zabaga ari nshyanshya, zaremereraga igifu 
ntikibashe kuzigogora. 637. Hemejwe ko mu materaniro makuru ya hamwe na hamwe, 
fromaje zitagomba kuzanwa ngo zigurishwe abaje mu materaniro; ariko igihe Dogiteri 
Kellogg yazaga mu materaniro, yatangajwe no kubona fromaje nyinshi zakuwe ku masoko 
ngo zigurishwe mu materaniro. Afatanyije n’abandi bantu runaka, barwanyije icyo kintu, 
ariko abashinzwe isoko bavuze ko izo fromaje zagurishijwe ku cyemezo cya Mwenedata 

_, kandi ko batashoboraga kwitesha ayo mafaranga. Kubera iyo mpamvu, Dogiteri 

Kellogg yabajije igiciro cya fromaje, maze zose arazibagurira. Yakemuye ikibazo akuraho 



impamvu igitera, kuko yari azi ko ibyokurya bimwe akenshi abantu bibwira ko ari byiza 
nyamara byiea umubiri. {IMN 322.4} 

[Kugurisha fromaje mu materaniro yo hanze — 529] jlMN 323.1} 

Urugero rw’Imigenzereze ya Madame White 

638. Ku byerekeranye na fromaje, ndahamya rwose ko tutigeze tuzigura eyangwa ngo 
tuzitegure ku meza yacu mu myaka myinshi ishize. Ntitwigeze dutekereza no kuzandikaho 
mu bitabo bivuga iby’imirire, cyangwa ngo dutange inama yo kuzigura. {IMN 323.2} 

[Ellen G. White ntiyakoreshaga fromaje — Umugereka wa 1:21]. {IMN 323.3} 



IGICE CYA 23 - INYAMA (IBINDI KURIPROTEYINI) 


Imirire y’Inyama — Ingaruka y’Icyaha 

639. Imana yahaye ababyeyi baeu ba mbere ibyokurya yari yaragennye ko ari byo bigomba 
{IMN 323.4} 

gutunga abantu. Ntibyari mu mugambi wayo ko hagira ikiremwa kivutswa ubuzima bwaeyo. 
Nta rupfu rwagombaga kuba muri Edeni. Ibyokurya by’imbuto zisoromwe ku biti ni byo 
byagendanaga n’ibyifuzo by’umuntu. Imana ntiyahaye umuntu uruhusa rwo kurya inyama 
usibye gusa nyuma y’umwuzure. Ikintu eyose eyagombaga gutunga umuntu eyari 
cyarimbutse, bityo Uhoraho abona ko Nowa n’umuryango we babikeneye, abaha uruhushya 
rwo kurya inyama z’amatungo mazima kandi atazira yari yarajyanye mu nkunge. Ariko 
inyama ntibyari ibyokurya bifitiye akamaro gakomeye umuntu. jlMN 324.1} 

Abantu babayeho mbere y’umwuzure bariye inyama maze bahaza irari ryabo ribi kugeza 
ubwo bujuje igikombe cyabo cy’ibibi, maze Imana ihumanura isi ubwandu bwayo iyejesheje 
umwuzure. Uko ni ko umuvumo wa gatatu wageze kuri iyi si. Umuvumo wa mbere wari 
wabwiwe urubyaro rwa Adamu n’isi bitewe no kutumvira. Umuvumo wa kabiri wavumwe 
ubutaka nyuma y’uko Kayini yishe umuvandimwe we Abeli. Uwa gatutu uteye ubwoba 
wakomotse ku Mana wageze ku isi yose mu gihe cy’umwuzure. {IMN 324.2} 

Nyuma y’umwuzure abantu barariye baravuyarara inyama z’inyamaswa. Imana yabonye ko 
inzira z’abantu ari mbi kandi zangiritse, kandi ko umuntu yarangwaga no kwishyira hejuru 
arwanya Umuremyi we maze agakurikiza ibyo umutima we bwite ushaka. Maze Imana 
yemera ko ubwoko muntu bwaramaga cyane butangira kurya inyama z’inyamaswa kugira 
ngo imibereho yabwo y’ubunyacyaha igabanuke. Bidatinze nyuma y’umwuzure mwene 
muntu atangira gusigingira, n’imyaka y’uburame bwe itangira kugabanuka. {IMN 324.3} 

Ukwangirika kw’Abantu ba Mbere y’Umwuzure 

640. Abaturage bo mu Isi ya Kera ntibirindaga mu mirire no mu minywere. Baryaga inyama 
nubwo Imana itari yarabahaye uburenganzira bwo kurya ibyokurya bikomoka ku nyamaswa. 
Bararyaga, bakananywa birenze urugero, maze ukwangirika kw’irari ryabo kurenga 
umupaka. Ubwabo birundumuriye mu bigirwamana mu buryo bukabije. Bahindutse 
abagome n’inyamaswa maze barangirika ku buryo Imana itari igishoboye kubihanganira. 
Bari bujuje igikombe cyabo cy’ibibi, maze Imana yeza isi ubwandu bwayo bukabije 
ikoresheje umwuzure. Uko abantu barushagaho kwiyongera ku isi nyuma y’umwuzure, 
bagiye bibagirwa Imana, maze bonona imigenzereze yabo imbere y’Imana. Ukutirinda 
k’uburyo bwose kwarushijeho kwiyongera ku buryo bukabije. {IMN 324.4} 



Gutsindwa kw’Abisiraheli n’Igihombo mu bya Mwuka 

641. Imirire umuntu yagenewe n’Imana mu ntangiriro ntiyarimo ibyokurya bikomoka ku 
matungo. Keretse gusa nyuma y’umwuzure, ubwo ibimera byari byashizeho, ni bwo umuntu 
yahawe uburenganzira bwo kurya inyama. {IMN 325.1} 

Mu guhitiramo umuntu ibizamutunga muri Edeni, Imana yerekanye imirire irushije indi 
yose kuba myiza. Mu guhitamo kw’Abisiraheli, Imana yongeye na none kubigisha iryo 
somo. Yakuye Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa, itangira kubaha amahugurwa, 
ibamenyesha ko ari ubwoko yironkeye. Yifuzaga guha umugisha no kwigisha abatuye isi 
ikoresheje Abisiraheli. Ibagenera ibyokurya birushijeho kuba byiza kandi bigendanye 
n’umugambi wayo, atari ibyokurya by’inyama, ahubwo yabahaye manu, “umutsima uvuye 
mu ijuru.” Bitewe no kwitotomba no kwivovota basaba inkono z’inyama zo muri Egiputa 
bemerewe kurya inyama, kandi ibyo biba iby’igihe gito. Kuzirya byazaniye indwara 
n’urupfu abantu ibihumbi n’ibihumbi. Nyamara gukoresha imirire itarimo inyama 
ntibyigeze byakiranwa umutima ukunze. Byakomeje kubabera intandaro yo kwitotomba no 
kwivovota, bakabikora ku mugaragaro cyangwa rwihishwa, ariko byagize iherezo. jlMN 
325.2} 

Bamaze kugera i Kanani, Abisiraheli bemerewe kurya inyama, ariko bahabwa amabwiriza 
bagomba gukurikiza, yari agamije kubarinda ingaruka mbi. Kurya inyama z’ingurube byari 
bibujijwe, kimwe n’izindi nyamaswa n’inyoni n’amafi byari bizwi ko bihumanye cyangwa 
bizira. Ku nyama bari bemerewe kurya, bari babujijwe bikomeye kuziryana n’ibinure 
n’amaraso byazo. {IMN 325.3} 

Bene ayo matungo n’inyamaswa byagenewe kuribwa byagombaga kuba bifite ubuzima 
bwiza. Ntibari bemerewe kurya inyamaswa cyangwa itungo ryanizwe, iryipfushije, cyangwa 
iryo batakuyemo neza amaraso ngo ashiremo. {IMN 326.1} 

Ubwo barekaga gukurikiza umugambi Imana yari yarabateguriye mu mirire, Abisiraheli 
bahagiriye ingaruka n’igihombo gikomeye. Biflije inyama, basarura ingaruka zabyo. 
Ntibashyikiriye imico iboneye Imana yabashakiraga, habe ngo basohoze n’umugambi wayo. 
Uhoraho “yabahaye ibyo bari bararikiye, ariko hamwe na byo ibateza icyorezo” (Zaburi 
106:15, BII). Bahaye agaciro iby’isi babirutisha ibya Mwuka, maze ntibashyikira ibyera 
kandi bitunganye byari mu mugambi yari yarabateguriye. {IMN 326.2} 

Imirire Itarimo Inyama Ihindura Imyitwarire 

642. Imana yabwiye ubwoko bwayo mu buryo bweruye ko bazabona imigisha yose 
nibaramuka bubahirije amategeko yayo, bakemera kuyibera ubwoko bwihariye. 
Yabihanangirije ikoresheje umugaragu wayo Mose mu butayu, ibabwira ko bazagira 



ubuzima bwiza nibaramuka bayumviye. Imibereho y’intekerezo ifitanye isano ikomeye 
n’imibereho y’umubiri, ariko by’umwihariko imibereho y’ingingo z’urwungano ngogozi. 
Icy’ingenzi tubona muri rusange, ni uko Uhoraho atahaye ubwoko bwe inyama mu butayu, 
kuko yari azi ko kurya ibi byokurya bizabateza indwara no gusyigingira. Kugira ngo 
ihindure imyitwarire, kandi ihe ubushobozi bw’intekerezo imbaraga zo gukora neza, 
yabakuriyeho imirire igizwe n’inyama, ibaha indyo nziza bihebuje, manu yavaga mu ijuru. 
{IMN 326.3} 

Ukwigomeka n’Igihano 

643. Imana yakomeje kugaburira Abaheburayo ikoresheje umutsima wamanukaga uvuye 
mu ijuru; nyamara ntibarakanyurwa. Irari ryabo ribi ryahoraga rishaka inyama, nyamara 
kubwo ubushishozi bwayo, Imana yari yarabarinze ku buryo bukomeye, ... Satani, uwateje 
indwara n’amakuba, azagerageza kwegera ubwoko bw’Imana akoresheje ahantu abasha 
kubonera intsinzi. Kuva igihe yageragezaga agashobora gushuka Eva, akamujyana kurya ku 
mbuto z’igiti cyari cyarabuzanyijwe, yashoboye kwigarurira irari ry’abantu mu buryo 
bukomeye. Yabanje kugerageza ikivunge cy’Abanyegiputa biringirwaga n’Abisiraheli ko 
ari abizera, maze abateza kwivumbagatanya no kwitotomba. Ntibishimiraga ibyokurya 
byiza Imana yari yarabageneye. Umururumba wabo mubi wabateye kwifuza ibyokurya 
bitandukanye, cyane cyane inyama. jlMN 327.1} 

Uku kwitotomba bidatinze kwaje gukongeza hafi ubwoko bwose bw’Abisiraheli. Bwa 
mbere, Imana ntiyemeye guha irari ryabo ibyo ryifuzaga, ahubwo irabahana, maze inkuba 
yica abateje ako kaga. Nyamara aho kugira ngo ibyo bibatere kwicisha bugufi, byabaye 
nk’ibyongereye kwivovota kwabo. Igihe Mose yumvaga abantu bivovota kandi baririra mu 
nkambi, yarababaye cyane. Yagiye imbere y’Uhoraho amubwirauko bimumereye, n’ukuntu 
Abisiraheli banze kwicisha bugufi, n’ukuntu Imana yamuhaye kuyobora ubwo bwoko, 
akababera umubyeyi ubitaho, wagombaga gusangira na bo iyo mibabaro. ... {IMN 327.2} 

Uhoraho abwira Mose gukoranyiriza imbere ye abakuru mirongo irindwi, abo yari azi neza 
ko ari abakuru b’ubwo bwoko. Ntibagombaga kuba ari bakuru mu myaka gusa, ahubwo 
bagombaga no kuba abiringirwa, barangwa n’ubushishozi, ubunararibonye, bashoboraga 
kuba abacamanza bakwiriye, cyangwa abayobozi. “Uhoraho asubiza Musa ati “Ntoranyiriza 
abakuru b’Abisiraheli mirongo irindwi, abo uzi ko bashobora kuyobora abantu, ubazane 
muhagararane imbere y’Ihema ry’i bonaniro. Ndamanuka mpavuganire nawe mbahe ku 
bubasha naguhaye, bityo bazagufasha kwikorera umutwaro w’aba bantu. {IMN 327.3} 

“Kandi ubwire abantu uti ‘Mwiyegurire Uhoraho kuko ejo azabaha inyama mwaririye. 
Yumvise mwitotomba muti “Icyaduha inyama zokurya! Twari tumerewe neza mu Misiri.” 
Ntimuzazirya umunsi umwe cyangwa ibiri cyangwa itanu, cyangwa icumi cyangwa 




makumyabiri gusa, muzamara ukwezi kose muzirya kugeza ubwo zizabatera isesemi. Ibyo 
bizaterwa n’uko mwimuye Uhoraho uri hagati muri mwe, mukarira mwicuza icyabavanye 
muMisiri.’ ” {IMN 328.1} 

“Musa aramusubiza ati, “Dore turi abantu ibihumbi magana atandatu, none ngo 
uzatugaburira inyama ukwezi kose! N’ubwo twabaga amatungo yacu yose ntabwo 
byaduhaza, ndetse n’ubwo twaroba ama fi yose yo mu nyan ja na yo ntabwo yaduhaza!” 
Uhoraho aramusubiza ati “Ese ntuzi ko Imana igira amaboko? Uzirebera yuko ibyo navuze 
ariukuri.” ... {IMN 328.2} 

“Uhoraho ahuhisha umuyaga, uzana inturumbutsi uzimena mu nkambi n’ahazikikije hajya 
kureshya n’urugendo rw’umunsi umwe, inturumbutsi zari zirundanyije kugeza ku 
buhagarike bwa metero imwe. Abantu bamara iminsi ibiri n’ijoro rimwe bazitoragura. 
Uwatoraguye nke yatoraguye nka toni imwe. Nuko bazanika mu mpande z’inkambi. {IMN 
328.3} 

“Ariko Abisiraheli bataramara izo batoraguye, Uhoraho arabarakarira abateza icyorezo 
gikomeye.” (Ibarura 11:16-33). {IMN 328.4} 

Muri uru rugero, dusanga ko Uhoraho yashubije icyifuzo cy’aba bantu, yemera kubaha icyo 
bisabiye kitari kubagirira akamaro. Aba bantu bari bahagurukiye Mose n’Imana bitotomba 
kandi batera n’abandi kwivovota, kuko batabonye ibintu bibagirira nabi. Irari ryabo 
ryangiritse ryarababase, maze Imana ibaha inyama, nk’uko babyisabiye, ariko ibabwira ko 
icyifuzo cyabo kizabazanira ingaruka zibabaje bakwiriye kwemera. Benshi bahura 
n’uburibwe bwinshi batewe n’umuriro mwinshi. Abateje ako kaga bitotomba barapfuye 
bagitangira kurya izo nyama bari barurumbiye. lyo baba baremeye ibyokurya Imana yari 
yabateguriye, bakanyurwa kandi bagashimira ibyo byokurya bashoboraga gukoresha uko 
bashaka, Imana yari kubishimira, ntibagerweho n’igihano, kandi binatewe n’ikivunge 
cy’abantu benshi barimbutse kubw’ingaruka zo kwitotomba gukomeye. {IMN 328.5} 

Umugambi Imana yari Ifitiye Abisiraheli 

644. Igihe Imana yayoboraga abana ba Isiraheli ibakuye muri Egiputa, yari ifite umugambi 
wo kubatuza mu gihugh cy’i Kanani ari ubwoko buboneye, bwishimye, kandi bufite 
amagara mazima. Reka turebe uburyo yari kubisohoza. Yabashyiriyeho gahunda yo 
kwitegeka, kandi iyo baramuka bayikurikije uko bikwiriye, iba yarabagejeje ku byiza, bo 
n’urubyaro rwabo. Yabatandukanyije n’inyama ku buryo bukomeye. Yabemereye 
kuzikoresha isubiza icyifuzo cyabo mbere y’uko bagera Sinayi, ariko bazihabwa umunsi 
umwe gusa. Imana yashoboraga kubaha inyama ku buryo bworoshye nk’uko yabahaye 
manu, ariko bari barahawe amabwiriza yo kubarinda agamije ibyiza byabo. Umugambi 




w’Imana wari uwo kubaha ibyokurya birushaho kubera byiza ibyifuzo byabo kuruta ko 
bakomeza gukoresha imirire iteza ibibazo umubiri nk’iyo bari baramenyereye mu Misiri. 
Irari ryangiritse ryagombaga guhindurwa rizima, kugira ngo babashe kwishimira ibyokurya 
by’umwimerere byagenewe umuntu, ari byo, imbuto (amatunda), ari na zo Imana yahaye 
Adamu na Eva muri Edeni. {IMN 329.1} 

lyo bagira ubushake bwo kurwanya irari mu mirire, bakumvira amabwiriza y’Imana, ntibari 
kugira intege nke n’uburwayi. Urubyaro rwabo rwari kugira imbaraga z’umubiri 
n’iz’intekerezo. Bari gusobanukirwa neza n’ukuri ndetse n’inshingano yabo, bakarindwa 
ubusumbane, kandi bakarangwa n’umutimanama muzima. Ariko ntibagize ubushake bwo 
kwemera ibyo Imana ibasaba, maze bananirwa kugera ku rugero yari yarabashyiriyeho, no 
kubona imigisha yari yarabageneye. Bivovoteye amabwiriza Imana yabahaye, maze 
bararikira inyama zo muri Egiputa. Imana yarabaretse babona izo nyama, ariko zibazanira 
umuvumo. jlMN 329.2} 

Byatubereye Akabarore 

645. “Ariko ibyo byababereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifiiza ibibi nk’uko 
bo babyifuje. Ibyo byababereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura 
twebwe abasohoreweho n’imperuka y’ibihe” (1 Abakorinto 10:6, 11). {IMN 330.1} 

646. Itorero ry’i Battle Creek [Batoro Kriki] akenshi ntiryagiye ritanga urugero mu gufasha 
ikigo ey’ubuvuzi. Ntibubahirije umucyo w’ivugurura ry’ubuzima ngo bawukwize mu ngo 
zabo. Indwara yageze mu miryango myinshi y’i Battle Creek ntiyagombaga kuhagera iyo 
bakurikiza umucyo Imana yabahaye. Kimwe n’Abisiraheli ba kera, bakerensheje umucyo, 
maze ntibabona akamaro ko kureka irari ryabo. Abana ba Isiraheli bashakaga inyama, maze 
kimwe n’uko abantu benshi b’iki gihe babigenza, bakavuga bati: Turapfa niba tutabonye 
inyama. Imana yahaye inyama Abisiraheli bitotombaga, ariko umuvumo wayo 
urazikurikira. Abantu bageze ku bihumbi barapfuye, mu gihe bari bakirimo kurya za nyama. 
Dufite urugero rw’Abisiraheli ba kera, kandi turagirwa inama yo kutagenza nka bo. Amateka 
y’ukutizera kwabo no kwigomeka kwabo twabyandikiwe ngo bitubere umuburo udasanzwe 
kugira ngo tudakurikiza urugero rwabo rwo kwitotomba ku byo Imana idusaba. Ni buryo ki 
twakwirengagiza, tugahitamo gukurikiza inzira zacu, dukurikiza irari ry’amaso yacu, 
tugakomeza kujya kure y’Imana, nk’uko Abaheburayo babikoze? Ni kubwo kwinangira 
imitima n’icyaha cyo kutizera bituma Imana itabasha gukorera ibikomeye ubwoko bwayo. 
{IMN 330.2} 

Imana ntirobanura abantu ku butoni. Ahubwo mu mahanga yose abayemera kandi 
bakayubaha ibakorera ibyo gukiranuka. Nyamara abitotomba, bagashidikanya maze 
bakivovota ntibabona ubuntu bwayo, cyangwa imigisha yasezeraniye abakunda ukuri 



bakakugenderamo. Abafite umueyo ntibawugenderemo, bagakerensa ibyo Imana ishaka, 
bazabona imigisha yabo ihindutse imivumo, n’ubuntu buhinduke urubanza. Imana 
yashakaga ko twiga kwieisha bugufi no kumvira binyuze mu byo dusoma mu mateka 
y’Abisiraheli ba kera, abari ubwoko bwayo yitoranyirije ikabwikubitira, ariko kandi bakaba 
n’igikoresho cy’urubanza rwo kurimbuka kwabo, bitewe n’uko bakurikije inzira zabo. 
{IMN 330.3} 

647. Akamenyero kacu mu mirire n’iminywere kerekana niba turi ab’isi cyangwa turi mu 
mubare w’abantu Uhoraho yatandukanyije n’ab’isi kubwo ububasha bw’ukuri kwe kuzima. 
Aba ni abantu be by’umwihariko, bafite ishyaka ry’imirimo myiza. Imana yavugiye mu 
Ijambo ryayo. Urugero rwa Daniyeli na bagenzi be batatu rukubiyemo ibibwirizwa ku 
ivugurura ry’ubuzima. Imana yavugiye mu mateka y’abana ba Isiraheli, abo yashatse 
kurinda inyama kubwo kubashakira ibyiza. Yabagaburiye umutsima uva mu ijuru; “umuntu 
arya ibyokurya by’abamarayika.” Ariko bakomeje gushyigikira irari ryabo ry’iby’isi; kandi 
uko barushagaho gushyira intekerezo zabo ku nyama zo muri Egiputa, ni ko barushagaho 
kwanga ibyokurya Imana yabahaye ngo bakomeze kugira amagara mazima mu by’umubiri, 
intekerezo, n’umutimanama. Bararikiye inyama, kubwo ibyo bamera nk’uko benshi muri iki 
gihebakora. jlMN 331.1} 

[Andi magambo yerekeranye n’uko abo mu gihe cya mbere y’umwuzure bakoreshaga 
inyama wayasanga mu ngingo za — 231, 233]. jlMN 331.2} 

Turarikirwa Gusubira ku Mirire ya Mbere 

648. Inshuro nyinshi neretswe ko Imana ishaka kutugarura ku mwimerere w’imirire ya 
mbere, intambwe ku ntambwe, ikatugarura ku mugambi wayo wa mbere, w’uko umunu 
agomba kubeshwaho n’ibyokurya byera mu butaka bw’isi. {IMN 331.3} 

649. Imirire yacu igomba kuba igizwe n’imboga, imbuto, n’ibinyampeke. Nta munopfu 
w’inyama ugomba kwinjira mu gifu cyacu. Kurya inyama ni ibintu bitari muri kamere 
y’imiterere yacu. Tugomba gusubira ku mugambi wa mbere Imana yaturemeye katanga ka 
mbere, mu iremwa ry’umuntu. {IMN 331.4} 

650. Mbese iki sicyo gihe abantu bose bakwiriye kugira umugambi wo kureka inyama? Ni 
buryo ki abashaka kubonera, gutungana, no kuba abera, kugira ngo bazabashe kubana 
n’abamarayika bo mu ijuru bakomeza gukoresha ibyokurya bifite ingaruka yo kwangiza 
umubiri n’ubugingo? Ni buryo ki babasha kwambura ubuzima ibiremwa by’Imana kugira 
ngo babashe kwishimisha barya inyama? Ahubwo nibagaruke ku mirire yuzuye kandi 
y’ibyokurya biryoshye byahawe umuntu katanga ka mbere, maze na bo ubwabo 



babyimenyereze, kandi bigishe n’abana babo kubikoresha, kugirira impuhwe ibyo biremwa 
Imana yaremye kandi ikabiduha ngo tubitegeke. {IMN 332.1} 

Turitegura Kwimurwa Tugataha Iwacu 

651. Mu bategereje kugaruka kw’Umwami Yesu, hari abazareka rwose kurya inyama; 
inyama ntizizaba zikiboneka mu mirire yabo. Dukwiriye guhora tuzirikana iryo herezo, 
tukita ku nshingano yaeu duhanze amaso iryo herezo. Ntabwo niyumvisha ko igihe tukirya 
inyama twaba duhamanya n’umucyo Imana yashimye kuduha. Abakozi bo mu bigo byacu 
by’ubuzima bagomba by’umwihariko kwiga gutungwa n’amatunda, imboga, 
n’ibinyampeke. Niba dukurikiza amabwiriza agenga ibingibi, niba twebwe nk’Abakristo 
b’abagorozi tumenyereza irari ryacu, maze tukagaruka ku mirire Imana yatanze mbere na 
mbere, icyo gihe rero tuzashobora kwigisha abandi ibingibi, kandi ibyo bizashimisha Imana. 
jlMN 332.2} 

652. Umuntu ntagomba kubeshwaho no guhaza irari rye. Hariho ibyifuzo by’umubiri 
bigomba gukenurwa; ariko se kubwo ibyo byifuzo, ni ngombwa ko umuntu ategekwa 
n’irari? Mbese abantu bashaka ubutungane, kubonera, kumarwaho imyanda yose, kugira 
ngo babe biteguye kwinjizwa mu muryango w’abamarayika bo mu ijuru, bakomeza 
kwambura ubuzima ibiremwa by’Imana, bagashimishwa no kurya inyama zabyo? Nkurikije 
ibyo Uhoraho yanyeretse, iyi migenzereze igomba guhinduka, maze ubwoko bw’Imana 
bugashyira mu bikorwa gahunda yo kwirinda muri byose. jlMN 332.3} 

653. Abigishijwe bakamenya ibibi byo kurya inyama, kunywa ikawa, n’icyayi, n’ibyokurya 
bikungahaye ku binure n’amavuta kandi biteguye mu buryo bwangiza imibiri, kandi bakaba 
biyemeza gukurikiza isezerano bagiranye n’Imana kubwo kwitanga, ntibazakomeza 
gukurikiza irari ryabo mu mirire y’ibyokurya bazi ko bigirira nabi imibiri. Imana ishaka 
guhumanura irari ryacu ryo mu mirire, kandi tukagira umwuka wo kwiyanga ku bintu byose 
bitari byiza. Uyu ni umurimo ugomba gukorwa mbere y’uko ubwoko bw’Imana buhagarara 
imbere yayo buboneye. jlMN 333.1} 

654. Imana ishakira ibyiza itorero ryayo ryasigaye, ni yo mpamvu igira inama abagize iryo 
torero ngo bareke gukoresha inyama, ikawa, n’icyayi, n’ibindi byokurya byangiza umubiri. 
Hari ibindi bintu bitagira ingano bishobora kudutungira ubuzima, byiza, kandi bituma tugira 
amagara mazima. jlMN 333.2} 

Dushake Ubutungane Bwuzuye 

655. Abantu bavuga ko bategereje kugaruka kwegereje kwa Kristo bagomba kurangwa 
n’ivugurura rikomeye. Ivugurura ry’ubuzima rigomba gukorera mu bizera bacu umurimo 
ritigeze rikora kugeza ubu. Hari abagomba gukanguka bakamenya akaga ko gukoresha 




inyama, bakirangwa no kurya inyama z’amatungo, bityo bakaba barimo gushyira mu kaga 
imibiri yabo, intekerezo zabo, n’imibereho yabo mu bya Mwuka. Benshi mu bihannye 
by’igiee ku kibazo cyo kurya inyama bazagenda batandukana n’ubwoko bw’Imana 
ntibongere kugendana na bo. {IMN 333.3} 

Mu mirimo yose dukora tugomba kumvira amategeko Imana yaduhaye, kugira ngo 
imibereho y’imbaraga zacu z’umubiri n’iza Mwuka bibashe gukorera hamwe. Abantu 
babasha kugira ishusho yo kubaha Imana, babasha ndetse kubwiriza Ubutumwa bwiza, 
nyamara bataratunganywa kandi batejejwe. Abagabura bagomba kuba abirinda mu mirire 
n’iminywere yabo, bitaba ibyo bakaba bayoba inzira yabo, bakayobya abafite ubumuga bwo 
gucumbagira, ari bo banyantege nke mu kwizera, bakabateshura inzira. Niba abamamaza 
ubutumwa bw’ingenzi Imana yatanze, nyamara bakaba barwanya ukuri bitewe n’ingeso 
zabo mbi mu mirire n’iminywere, baba bambura imbaraga ubutumwa batwaye. {IMN 
333.4} 

Abishimira kurya inyama, kunywa ikawa, no kugira umururumba w’ubusambo, babiba 
imbuto bazasarura umubabaro n’urupfu. Ibyokurya bibi bijya mu gifii byongerere imbaraga 
irari rirwanya ubugingo, rikongera ibyifuzo bibi bya kinyamaswa. Imirire igizwe n’inyama 
igenda ikuza imbaraga za kinyamaswa. Gukuza imbaraga za kinyamaswa bigabanya 
imbaraga za Mwuka, bigacogoza intekerezo ntizishobore gusobanukirwa ukuri. {IMN 
334.1} 

Ijambo ry’Imana ritwihanangiriza ryeruye ko niba tutaretse ibyifuzo by’umubiri, kamere 
y’umubiri izahora ihanganye na kamere y’umwuka. Irari mu mirire rirwanya imibereho 
myiza n’amahoro. Bityo habaho intambara ihanganyishije ibyifiizo bikomeye n’ibyoroheje 
by’umuntu. Ibyiflizo byoroheje, bifite imbaraga kandi bihora bikora, birwanya ubugingo. 
Inyungu zikomeye z’imibereho y’umuntu zihura n’akaga gatewe n’umururumba ucirwa 
iteka n’ijuru. {IMN 334.2} 

656. Abavuga ko bizera ukuri bagomba gushishoza bakirinda imbaraga z’umubiri 
n’iz’intekerezo, kugira ngo Imana n’umurimo wayo badakozwa isoni na gato n’amagambo 
yabo cyangwa ibikorwa byabo. Akamenyero n’ibikorwa bigomba kugengwa n’ubushake 
bw’Imana. Tugomba kwitondera cyane imirire yacu. Neretswe neza ko ubwoko bw’Imana 
bugomba gushikama bukirinda kurya inyama. Mbese mu myaka mirongo itatu Imana iba 
yarahaye ubwoko bwayo ubutumwa bubabwira ko niba bashaka kugira amaraso mazima 
n’intekerezo nzima, ko bagomba kureka gukoresha inyama, niba itarabonaga akamaro 
gakomeye k’ubwo butumwa? lyo dukoresha inyama, kamere ya kinyamaswa iriyongera, 
kamere ya Mwuka ikagabanuka. {IMN 334.3} 



657. Ibibi by’inyama ntibibonekera ku ndwara zigera ku mubiri gusa, bibonekera no mu 
ntekerezo. Inyama zica ubuzima, kandi igikora ku mubiri kigera no ku bugingo, no ku 
mwuka. Nimutekereze ku bugome bukorerwa amatungo n’inyamaswa bitewe no kuribwa 
kwazo, n’ingaruka bigira ku bazibaga n’abazibona. Mbega ukuntu ibyo bituma abantu 
batakigirira impuhwe ibyo biremwa by’Imana! {IMN 335.1} 

658. Guhora abantu barya inyama z’inyamaswa zapfuye bigira ingaruka yo gucogoza 
imbaraga z’intekerezo kimwe n’iz’umubiri. lyaba abantu babonaga impamvu itera ingaruka, 
babonako ubwoko bwinshibw’indwarabuterwan’ingarukayo kurya inyama. {IMN 335.2} 

659. Abarya inyama birengagiza inama zose Imana yatanze ku byerekeranye n’iki kibazo. 
Nta gihamya bafite kibereka ko bari mu nzira ifite umutekano. Nta rwitwazo na ruto bafite 
rubemerera kurya inyama z’amatungo yishwe. Umuvumo w’Imana uri nyamaswa zaremwe. 
Kenshi iyo abantu bariye inyama, zijya kuborera mu gifu, maze zigateza indwara. Kanseri, 
ibibyimba, n’indwara zifata mu bihaha akenshi biterwa no kurya inyama. {IMN 335.3} 

660. Ooo! lyaba buri wese yabashaga gusobanukirwa n’ibi bintu neretswe, abatagira icyo 
bitaho, abadaha agaciro ibyo kubaka imico yabo; abahora bararikiye inyama ntibahirahira 
ngo basamire inyama z’inyamaswa zapfliye kugira ngo bahaze ipfa ryabo. Indyo nk’iyo 
yangiza amaraso binyuze mu mitsi anyuramo, maze igatera umuntu kugira ibyifuzo bibi bya 
kinyamaswa. Igabanya ubushobozi bwo gushishoza n’imbaraga z’intekerezo mu byo 
kumenya Imana n’ukuri, no kwimenya kw’abantu ubwabo. {IMN 335.4} 

Kurya Inyama Biteje Akaga by’Umwihariko muri Ibi Bihe 

661. Inyama ntizigeze ziba ibyokurya byiza; ariko kuzirya muri iki gihe biteye ikibazo 
inshuro ebyiri, kuko indwara zifata amatungo n’inyamaswa zigenda zirushaho kwiyongera. 
{IMN 336.1} 

662. Amatungo aragenda arushaho kurwara, kandi ntibigitinze ubwo n’abantu batari 
Abadiventisti b’Umunsi wa Karindwi bazabona ko bagomba kureka kurya inyama. 
Ibyokurya bifitiye umubiri akamaro kandi bikomeza ubuzima bigomba gutegurwa, kugira 
ngo abagabo n’abagore bumve ko badakeneye inyama. {IMN 336.2} 

663. Ni ryari abantu bazi ukuri bazahagarara bashikamye ku mahame nyakuri yo mu gihe 
turimo n’icy’ahazaza? Ni ryari bazaba abanyakuri ku mahame y’ubugorozi mu by’ubuzima? 
Ni ryari bazamenyera ko kurya inyama biteje akaga? Nahawe amabwiriza yo kubabwira ko 
niba hari igihe abantu babasha kurya inyama nta kibazo, icyo gihe si ikingiki. {IMN 336.3} 

664. Neretswe ko nta gihe kigomba guhita ngo tubashe kureka gukoresha icyokurya cyose 
gikomoka ku matungo. Ndetse n’amata azaba agomba kurekwa. Indwara ziriyongera 
bikabije. Umuvumo w’Imana uri kuri iyi si, kuko umuntu yayiteje umuvumo. Akamenyero 



n’imikorere by’abantu byateje isi kugera ahantu ibyokurya bimwe bitari ibikomoka ku 
matungo bugomba gusimbura inyama kugira ngo mwenemuntu akomeze kurama. 
Ntidukeneye rwose inyama. Imana ishobora kuduha ibindi byokurya bindi. {IMN 336.4} 

665. lyaba mwashoboraga kumenya imiterere y’inyama murya, iyaba mwashoboraga 
kubona amatungo akiri mazima mbere y’uko bayakuraho uruhu (bayina) amaze gupfa, 
mwahita mugira iseseme mukareka kongera kurya inyama. Amenshi mu matungo murya 
aba arwaye ku buryo muramutse mutayiciye kuyarya, yazageraho akipfisha ubwayo; 
nyamara igihe aba asigaranye umwuka muke wo kubaho, barayica bakayagurisha ku isoko. 
Mushyira mu mibiri yanyu ingeso n’uburozi by’ubwoko bubi, kandi na none ntimubimenye. 
jlMN 336.5} 

Indwara z’Amatungo n’Ingaruka zazo 

666. Akenshi aborozi bajyana amatungo yabo arwaye kuyagurisha mu masoko kugira ngo 
aribwe, kubwo gutinya ko yapfa baramutse bayatunze igihe kirekire. Kandi akenshi bumwe 
mu buryo bukoreshwa kugira ngo ayo matungo agaragare ko ameze neza ni bwo buyatera 
uburwayi. Kuba nta mucyo n’umwuka mwiza abona, agahumeka umwuka wahumanyijwe 
n’imyanda yo mu biraro, akenshi utewe n’ibyokurya byaboze, ahita ahumana agafatwa 
n’uburwayi. {IMN 337.1} 

Akenshi amatungo ajyanwa ku masoko ya kure maze akamererwa nabi bikabije mbere y’uko 
agera iyo ajya. Akurwa mu nzuri yarishagamo, akurizwa imodoka, agakoreshwa ingendo 
ndende ku zuba, mu mihanda y’ivumbi, y’urujya n’uruza rw’imodoka, agahura n’ubushyuhe 
kandi akananirwa cyane, akenshi akamara amasaha menshi adafite ibyokurya n’amazi, aya 
magorwa y’amatungo aba agiye kubagwa, kugira ngo abantu bashimishwe n’izo ntumbi. 
{IMN 337.2} 

667. Abantu benshi bicwa n’indwara zitewe akenshi no kurya inyama; nyamara usanga 
abatuye isi bameze nk’abadashishoza ngo bamenye ibyo bintu. Kenshi amatungo abagwa 
yabanje gukoreshwa ingendo nini kugira ngo agezwe mu mabagiro. Amaraso yayo aba 
yashyushye. Aba yuzuye ibinure, atakoreshejwe imyitozo ituma agubwa neza, kandi iyo 
agomba gukoreshwa ingendo za kure, aba yaguye agacuho kandi yashizemo imbaraga, maze 
akabagwa afite bene ubwo buzima. Amaraso yayo aba yanduye bikomeye, kandi abarya 
inyama zayo bakaba bariye uburozi. Bamwe nyamara ntibahita bafatwa n’indwara, mu gihe 
abandi bahita bafatwa n’uburibwe bukabije, bakicwa n’umuriro mwinshi, indwara za kolera, 
cyangwa izindi ndwara zitazwi. {IMN 337.3} 

Amatungo menshi agurishwa mu masoko yo mu mijyi kandi azwi ko arwaye, nyamara 
abaguzi bagakomeza kutabimenya. Mu mijyi minini, by’umwihariko, ibyo usanga biri ku 



rwego rwo hejuru, kandi abaryi b’inyama usanga batazi ko barimo kurya amatungo arwaye. 
{IMN 337.4} 

Amatungo amwe ajyanwa ku ibagiro aba ameze nk’arimo gutekereza ku bigiye kuyabaho, 
ibyo bikayatera kugira ubukana n’uburakari bugaragara. Yicwa ameze atyo, maze inyama 
zayo zikajyanwa gucuruzwa mu masoko. Izi nyama ziba ari uburozi kandi abazirya zibatera 
indwara nk’ibinya, imbwa, umuriro mwinshi, guta ubwenge, n’umpfli mtunguranye. 
Nyamara usanga abantu batazi ko impamvu y’izi ndwara zose ari inyama. {IMN 338.1} 

Amatungo amwe afatwa bunyamaswa igihe ajyanywe mu ibagiro. Agirirwa nabi, maze 
yamara kubabazwa amasaha n’amasaha, akabagwa. Ingumbe zitegurirwa kubagwa nyamara 
zaramaze gufatwa n’indwara y’icyorezo, maze inyama zazo zuzuyemo uburozi, zigakwiza 
indwara zanduza, zigakurikirwa n’impfli zikomeye. {IMN 338.2} 

Ingamka Zifatika zo Kurya Inyama Zongera Akaga k’Indwara n’Umpfu rw’Ako Kanya 

668. Ingamka zo gufatwa n’indwara ziyongera inshuro cumi bitewe no kurya inyama. {IMN 
338.3} 

669. Abagaga bo ku isi ntibashobora gusobanura ukwiyongera kwihuta kw’indwara zigera 
ku bantu. Ariko tuzi yuko inyinshi muri izo ndwara ziterwa no kurya inyama. {IMN 338.4} 

670. Amatungo ararwaye, kandi iyo turiye inyama zazo, tuba twinjije mikorobi z’indwara 
mu ngingo z’imiriri yacu no mu maraso yacu. Kandi igihe duhuye n’impinduka mbi 
z’ikirere, tumshaho guhura n’izo mikorobi; na none kandi, iyo duhuye n’ibyorezo n’indwara 
zandura, umubiri ntuba ugishoboye kwirinda indwara. {IMN 338.5} 

671. Murya inyama, nyamara si ibyokurya byiza. Ubwinshi bwazo bubazanira ibibazo. 
lyaba buri wese yabashaga kugamka ku mirire ikwiriye, igatuma mugabanya ibiro byanyu 
kuva ku biro cumi na bibiri kugeza ku biro cumi na bitanu, imibiri yanyu yaba itagifite akaga 
kenshi ko guhura n’indwara. Gukoresha inyama biteza ingamka yo kugira amaraso mabi no 
mu mikaya. Imikorere y’umubiri wanyu ihura n’uburyaryate, ikamera nk’iri hafi guhura 
n’uburwayi. Muba muri mu kaga ko guhura n’indwara zizahaza, ndetse n’umpfli 
mtunguranye, kuko imibiri yanyu iba idafite imbaraga zihagije zo kurwanya no kwirinda 
indwara. Muzageza igihe imbaraga z’ubuzima mwishimira uyu munsi bizagaragaza intege 
nke. {IMN 338.6} 

Amaraso Ahumanye 

672. Numvise mpatwa na Mwuka w’Imana kubwira benshi ko impamvu zibatera uburibwe 
n’indwara z’umubiri zitumka ku kutita ku mucyo nahawe werekeranye n’ivugurura 
ry’ubuzima. Naberetse ko kuba barya inyama, bakabona ko ari ingenzi kuri bo. 



batazikeneye, kandi ko, bitewe n’uko imibiri yabo igizwe n’ibyo barya, ubwonko, amagufa, 
n’imikaya bimererwa nabi, kuko bibeshejweho n’inyama z’amatungo yapfiiye; bityo 
amaraso yabo akaba ahumanywa n’iyo mirire idakwiriye; kuko inyama barya ziba zirwaye, 
n’imibiri yabo yose ikaba yarahindanye kandi yanduye. {IMN 339.1} 

673. Inyama zigabanya ubushobozi bw’amaraso. Inyama zitekanywe n’ibirungo, kandi 
zikaribwa hamwe na za keke na gato, bituma umubiri ugira amaraso mabi. Ibiryo nk’iki 
biremereza umubiri bikabije. Ibyokurya nk’ibyo bikize ku mavuta n’amasukari, na byo 
bituma amaraso aba mabi; ntibikwiriye kwinjizwa mu gifu. Ibyokurya bibi, biteguwe nabi, 
kandi bidafite intungamubiri zihagije, ntibishobora kurema amaraso meza mu mubiri. Indyo 
idahagije kandi iteza ingaruka nk’izo inyama n’ibyokurya bikungahaye ku binure bitera. 
jlMN 339.2} 

674. Kanseri, ibibyimba, n’izindi ndwara ziterwa n’ubwiyabire buzanwa na mikorobi, 
akenshi biterwa no kurya inyama. Nkurikije umucyo Imana yampaye, ukwiyongera kwa 
kanseri n’ibindi bibyimba kuraterwa cyane cyane n’akamenyero ko kurya inyama. {IMN 
339.3} 

Kanseri, Igituntu, Ibibyimba 

675. Kurya inyama biteza ikibazo gikomeye. Mbese abantu bakwiriye gutungwa n’inyama 
z’amatungo bishe? Igisubizo giturutse ku mucyo nahawe n’Imana ni, Oya, Oya rwose. Ibigo 
bishinzwe ivugurura ry’Ubuzima bigomba kwigisha kuri iki kibazo. Abaganga bavuga ko 
bize iby’ubuzima bw’abantu ntibagomba kwemerera abarwayi babagana gukomeza 
gutungwa n’inyama. Bakwiriye kubabwira ko indwara zirushaho kwiyongera mu matungo. 
Ubuhamya bw’ababikurikirana bugaragaza ko amatungo make ari yo adafite indwara, kandi 
ko akamenyero ko kurya inyama kenshi bitera kwandura indwara z’ubwoko bwose, kanseri, 
ibibyimba, igituntu, indwara z’uruhu nk’igituntu gifata mu ijosi, n’izindi zimeze nka zo. 
{IMN 339.4} 

676. Abafite akamenyero ko kurya inyama ntibasobanukirwa n’ibyo baba barya. Kenshi, 
iyaba babashaga kubona ayo matungo akiri mazima, bakamenya imiterere y’inyama barimo 
kurya, bahita bazirekana iseseme. Abantu bafite akamenyero ko kurya inyama zuzuyemo 
imigera ya kanseri n’igituntu maze bakazanduriramo indwara ya kanseri n’igituntu hamwe 
n’izindi ndwara z’igikatu. {IMN 340.1} 

677. Abagore benshi b’Abakristo bategura ku meza yabo ibyokurya bitandukanye byangiza 
igifli kandi bigatera ubushyuhe mu mubiri. Inyama ni byo byokurya by’ingenzi usanga ku 
meza y’ingo zimwe, bakazirya kugeza ubwo amaraso yabo yuzurwa na kanseri n’igituntu. 



Imibiri yabo igizwe n’ibyo barya. Ariko iyo bahura n’ububabare n’indwara zibageraho, 
babifata nk’igihano bahanwe n’Imana. {IMN 340.2} 

Ukugabanuka kw’Imbaraga z’Intekerezo 

678. Abamenyereye kurya inyama uko bishakiye usanga ubwonko bwabo bumeze 
nk’ubueuze igihu, intekerezo zabo usanga atari nzima, kuko gukoresha inyama z’amatungo 
bisa nk’ibituma umubiri ujojoma, bikagabanya imbaraga z’ibyumviro by’ubwonko. {IMN 
340.3} 

679. Imana ishaka ko abantu bayo bagira imbaraga zo gutekereza ziboneye kandi 
zigashobora gukora bihagije. Ariko iyo wimenyereje kurya inyama, ntugategereze ko 
intekerezo zawe zizatanga umusaruro. Intekerezo zigomba guhumanuka, maze imigisha 
y’Imana ikabona uko igera ku bantu bayo. {IMN 340.4} 

680. Ntibishoboka ko abagize akamenyero ko kurya inyama uko bishakiye bagira ubwonko 
butekereza neza, n’imbaraga z’ubwenge. {IMN 341.1} 

681. Hariho intege nke n’uguhondobera bikabije biterwa n’ikibazo eyo kutumva kw’ingingo 
z’umubiri. Ibyo biterwa n’akamenyero abantu bafite ko guhora barya inyama. Zikangura 
ibyifuzo bibi byo mu mubiri. {IMN 341.2} 

682. Kurya inyama bizana mu mubiri impinduka zituma umubiri ugira imbaraga za 
kinyamaswa. Tugizwe n’ibyo turya, kandi iyo twimenyereje kurya eyane inyama bigabanya 
imikorere y’intekerezo zaeu. Abanyeshuri bashobora gutsinda eyane amasomo yabo iyaba 
birindaga kurya inyama. lyo igiee ey’ubunyamaswa mu mubiri w’umuntu gihawe imbaraga 
bitewe no kurya inyama, ubushobozi bw’intekerezo na bwo bugabanuka ku rugero rumwe. 
Imibereho y’ibya Mwuka ibasha kugerwaho no gusigasirwa inyama ziramutse ziretswe, 
kuko bene iyi mirire iha imbaraga imikorere ya buri gihe iganisha ku byifuzo bibi, kandi 
igaeogoza kamere y’umutimanama na kamere y’iby’umwuka. “Kuko kamere irarikira ibyo 
Umwuka yanga, kandi Umwuka yifliza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye.” 
Abagalatiya 5:17. {IMN 341.3} 

Inyama Ziha Imbaraga Ibyifuzo Bibi 

683. Niba hari igihe tugomba gukoresha imirire yoroheje ku rwego rwo hejuru, ni ikingiki. 
Abana ntibakwiriye guhabwa inyama, kuko zituma habaho gukabura imbaraga z’ibyifuzo 
bibi, zigacogoza imbaraga z’intekerezo n’umutimanama. {IMN 341.4} 

684. Neretswe ko kurya inyama biteza umubiri kubogamira kuri kamere ya kinyamaswa, 
bikabuza abagabo n’abagore kugaragarizanya urukundo n’impuhwe byagombye kubaranga. 
Tugizwe n’ibyo turya, kandi abagizwe ahanini n’imirire y’inyama bimenyereje, batwarwa 



n’imibereho yo kwemerera ibyifiizo bibi gutegeka ubushobozi bw’ingenzi bw’ubuzima 
bwabo. ... {IMN 341.5} 

Ntidutanga icyerekezo kiromboreje cy’umurongo abantu bagomba gukurikiza mu mirire. 
Hari ubwoko bwinshi bw’ibyokurya byiza kandi byuzuye. Ariko turemeza ko imirire igizwe 
n’inyama atari yo ndyo nziza cyane kubantu b’Imana. Ihindura abantu inyamaswa. Ni buryo 
ki umuntu yatekereza kurya inyama mu gihugu nk’iki kibonekamo cyane imbuto, impeke, 
n’ibinyamisogwe? {IMN 342.1} 

685. lyaba ibintu byabaga uko bigomba kuba mu ngo zigize amatorero yacu, twabasha 
gukorera Imana umurimo wikubye kabiri. Umucyo nahawe unyereka ko ubutumwa bufite 
imbaraga n’icyerekezo bugomba gutangwa ku byerekeranye n’ubugorozi mu by’ubuzima. 
Abarya inyama bongerera imbaraga ibyiflizo bibi kandi bagategura inzira z’uburwayi 
buzabageraho. {IMN 342.2} 

686. Urugo rwawe rwaranzwe no kurya bikabije inyama, bituma ibyifuzo bya kinyamaswa 
byiyongera, mu gihe intekerezo zacogojwe. Tugizwe n’ibyo turya, kandi niba tubeshejweho 
cyane n’inyama z’amatungo, tuzasangira kamere n’ayo matungo. Mwahaye imbaraga 
kamere y’ubuzima bwanyu, nyamara mwirengagiza ubushobozi bw’intekerezo. {IMN 
342.3} 

687. Twifiiza ko ukuri kw’Ijambo ry’Imana gucengera muri buri wese muri mwe mbere 
y’uko iki gihe kirangira. Twifiiza ko mwese musobanukirwa ko inyama z’amatungo atari 
ibyokurya byiza cyane mukeneye. Indyo nk’iyi ituma mwebwe n’abana banyu mugira 
ibyifuzo bibi bya kinyamaswa. Imana iradusaba kwigisha abana bacu kugira ngo barangwe 
n’ingeso nziza mu mirire, no mu myambarire. Itegereje ko dukora ibyo dushoboye byose 
ngo dukize umubiri wangiritse. {IMN 342.4} 

[Ingaruka z’inyama n’ibyokurya bikungahaye ku mavuta zigera ku bana — 348, 350, 356, 
357, 361, 578, 621, 711]. {IMN 342.5} 

Uburyo Buhesha Ubuzima Umutekano 

688. Ubushobozi bw’intekerezo, umutimanama, n’umubiri, bicogozwa n’akamenyero ko 
kurya inyama. Kurya inyama bikoresha nabi umubiri, biteza igihu mu ntekerezo, bikijimisha 
imbaraga z’ibyumvirizo by’umutimanama. Bene data namwe bashiki banjye, ndababwira 
nti, uburyo buhesheje umutekano ubuzima bwanyu, ni ukureka inyama. {IMN 343.1} 




Impamvu Nyayo Ntabwo Izwi 


689. Ingamka zo kurya inyama ntizihita zigaragaza; nyamara ibi ntibivuga ko zitangiza 
ubuzima. Ibintu bike gusa ni byo bituma abantu bemera ko inyama ari zo nyirabayazana 
w’uburozi bwahumanyije amaraso bukabatera kurwara. {IMN 343.2} 

690. lyi ngingo nayeretswe mu buryo butandukanye. Abantu ntibashishoza ngo babone 
impfu ziterwa no kurya inyama. lyaba babibonaga, ntitwakongera kumva impaka 
n’inzitwazo zitangwa n’abanyamummmba b’abakunzi b’inyama. Dufite byinshi bibasha 
kuduhaza tutagombye gutegura ku meza yaeu intumbi ngo ziyongere ku mafunguro yaeu. 
jlMN 343.3} 

691. Benshi bapfa bazize indwara akenshi ziterwa no kurya inyama, mu gihe usanga bibaza 
ubwabo cyangwa n’abandi bibaza impamvu nyakuri ibiteye. Bamwe ntibahita biyumvisha 
impamvu y’izo ngamka mbi, ariko iyi si impamvu ituma inyama zitabamerera nabi mu 
mubiri. Zibasha kuba zigira ingamka ku mubiri wose, mu gihe umuntu adahita abyumva. 
jlMN 343.4} 

692. Wagiye utanga impamvu zigushyigikira kurya inyama, ugakomeza kuvuga uti: 
“Nubwo zimerera nabi abandi, jyewe ntizimerera nabi, kuko naziriye kuva ndi umwana 
kugeza ubu.” Nyamara wirengagiza uburyo ubuzima bwawe buba bwarahindutse bwiza iyo 
uba wararetse gukoresha inyama. jlMN 343.5} 

Inyama z’Ingurube Zaciriweho Iteka ku buryo bw’ Umwihariko 

693. Imana yabahaye umucyo n’ubumenyi, kandi mwemera ko byavuye kuri yo, bigamije 
kubigisha kwanga irari. Muzi neza ko kurya ingumbe binyuranye n’ibyo Imana yategetse, 
itabitewe n’uko yashakaga kwerekana ubutware bwayo by’umwihariko, ahubwo kuko izi ko 
kurya ingumbe byica ubuzima bw’abazirya. Kuzirya bituma amaraso yandura, zigatera 
igituntu n’ayandi matembabuzi byica ubuzima, bugafatwa n’uburwayi. Imyakura n’imitsi 
yumva yo mu bwonko ni yo by’umwihariko icogozwa kandi ikijimishwa, ku buryo umuntu 
aba atakibasha kumenya ibyera, ahubwo abifata nk’ibisanzwe. {IMN 343.6} 

694. Imyanya y’inyama z’ingumbe yuzuyemo inzoka. Imana yaravuze iti: “N’ingumbe 
kuko yatuye inzara ariko ntiyuze, ni igihumanya kuri mwe. Inyama zazo ntimukazirye, 
n’intumbi zazo ntimukazikoreho” (Gutegeka 14:8). Iri tegeko ryatanzwe kuko inyama 
z’ingumbe zitagomba kuribwa. Ingumbe zabereyeho gusa gukuraho imyanda. Nta mpamvu 
n’imwe igomba gutuma abantu barya inyama z’ingumbe. {IMN 344.1} 

695. Ingumbe, nubwo ikundwa cyane ku isoko, ni ikiribwa kizira bikomeye. Imana 
ntiyabujije Abaheburayo kurya inyama z’ingumbe bitewe no kugira ngo ibereka ububasha 
bwayo gusa, ahubwo kuko atari icyokurya cyagenewe gutunga umuntu. Inyama zayo zuzuza 



mu mubiri mikorobe zitera igituntu, ndetse by’umwihariko mu bihugu bishyuha, zitera 
abantu ibibembe n’izindi ndwara z’ubwoko bwinshi. Ingaruka zazo mu gihe nk’icyo usanga 
ari mbi bikabije kuruta mu gihe cy’imberabyombi. Ariko Imana ntiyigeze yemera ko inyama 
z’ingurube ziribwa igihe icyo aricyo cyose. Abapagani baryaga ingurube, n’Abanyamerika 
bagiye bazikoresha nk’icyokurya cy’ingenzi bagura mu masoko. Inyama z’ingurube 
ntizishobora kuba nziza mu ngo z’abakomeye ukurikije n’ukuntu ingurube ziteye. Hari 
bamwe bashaka kuyiryoshya bakayuzuzamo ibirungo bihambaye; nyamara ibyo na none 
birushaho kongera ubumara bwayo. Inyama z’ingurube, kurusha izindi nyama zose, 
zihumanya amaraso. Abazirya cyane nta yindi ngaruka bazibonamo usibye kubatera 
uburwayi. Abakora imyitozo ngororamubiri yo hanze ntibumva cyane ingaruka mbi zo 
kurya inyama z’ingurube nk’abatajya hanze, batimuka, kandi bamenyereye imirimo yo mu 
biro isaba gukoresha ubwenge. {IMN 344.2} 

Nyamara ubuzima bwo ku mubiri sibwo bugerwaho gusa n’ingaruka z’inyama z’ingurube. 
N’imibereho y’umwuka irafatwa, ibyumvirizo byakira ibya Mwuka bikijimishwa no kurya 
izo nyama mbi. Ntibishoboka ko umubiri w’ikiremwa icyo aricyo cyose uba mwiza igihe 
kigizwe n’umwanda kandi kigatungwa n’imyanda y’ubwoko bwose. Umubiri w’ingurube 
ugizwe n’ibyo zirya. lyo umuntu ariye inyama zazo, amaraso n’umubiri we bihumanywa 
n’imyanda zimwinjizamo. Kurya inyama bitera mikorobi z’igituntu, ibibembe, n’ibibyimba 
bya kanseri. Bituma kandi umuntu agira uburibwe bukomeye. jlMN 344.3} 

[Imyifatire ya Daniyeli ku nyama z’ingurube — 34]. jlMN 345.1} 

Ibinure n’Amaraso by’Amatungo 

696. Nk’abagize umuryango, ntabwo mugomba kwibwira ko mutabasha kugerwaho 
n’indwara. Mwagiye mukoresha ibinure by’amatungo Imana yavugiye mu ijambo ryayo ko 
bitagomba gukoreshwa: “Rizababere itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose no mu buturo 
bwanyu bwose, ntimukagire urugimbu cyangwa amaraso murya” (Abalewi 3:17). “Kandi 
ntimukarire amaraso y’uburyo bwose mu buturo bwanyu bwose, n’aho yaba ay’ibiguruka 
cyangwa ay’amatungo cyangwa ay’inyamaswa. Umuntu wese uzarya amaraso y’uburyo 
bwose azakurwe mu bwoko bwe” (Abalewi 7:26, 27). {IMN 345.2} 

697. Inyama ziribwa usanga zatekanywe n’ibinure, kuko ari zo ziryohera ababaswe n’irari 
ribi. Amaraso n’ibinure by’amatungo usanga abantu babifata nk’ibyokurya by’agaciro. 
Nyamara Uhoraho yatanze amabwiriza yihariye ko bitagomba kuribwa. Kubera iki? Kuko 
kubirya bituma mu mubiri hinjiramo amaraso yahumanye akangiza imikorere yawo. 
Gusuzugura amabwiriza yihariye Imana yatanze bizanira abantu ingorane zinyuranye 
hamwe n’indwara mbi.... Igihe abantu bashyize mu mibiri yabo ibyokurya bitabasha 



kuwuremera amaraso n’umubiri bitunganye, baba bagomba kwemera ingaruka zo gukerensa 
Ijambo ry’Imana. {IMN 345.3} 

Ifi Akenshi Zihura n’Ubwandu 

698. Mu biee byinshi, ifi ziba mu mazi yahumanyijwe n’imyanda yo mu mijyi minini, 
usanga zihindukira abazirya, intandaro y’indwara. Ibi akenshi biboneka ku mafi aba yariye 
imyanda ijugunywa mu mazi yegereye imijyi minini. Nubwo yaba aroberwa kure kandi hari 
amazi meza, abasha guteza akaga n’indwara abantu badatekereza, ndetse bikabaviramo 
kubura ubuzima bwabo. jlMN 345.4} 

Kumenya Ibihe Bidasanzwe Inyama Zishobora Gukoreshwa 

699. Ahantu habasha kuboneka amata meza n’imbuto ku buryo bworoheje, ntibyumvikana 
kwemera impamvu abantu batanga zo kurya inyama. Ntibikwiriye kwambura ubuzima 
ikiremwa ieyo arieyo eyose ey’Imana kugira ngo umuntu abeho. Ku ndwara runaka eyangwa 
igihe umubiri wabikeneye bikomeye, byashoboka ko abantu bakoresha inyama; nyamara 
kuzihitamo bigasaba kubyitondera kugira ngo zibe ari inyama z’amatungo amerewe neza. 
Ni ngombwa nyamara gutekereza no kwibaza niba binakwiriye rwose mu gihe nk’iki 
tugezemo, kurya inyama. Byarushaho kuba byiza kudakoresha inyama na gato kuruta kuba 
warya inyama z’amatungo arwaye. lyo ntabashaga kubona ibyokurya nifuza, rimwe na 
rimwe naryaga inyama, ariko nkagenda nzigirira impungenge. jlMN 346.1} 

[Ellen G. White rimwe na rimwe yaburaga uko agira akarya inyama nkeya — Umugereka 
1:10]. jlMN 346.2} 

700. Abantu bamwe bibwira ko indyo ikwiriye ari igizwe cyane na porici. Nyamara, 
kuyihorera kandi ukarya nyinshi ntibigwa neza ingingo z’urwungano ngogozi, kuko ari 
indyo igizwe cyane n’amazi. Ahubwo mwihate cyane imbuto, imboga n’umutsima cyangwa 
umugati. Imirire igizwe n’inyama ntabwo iri mu mirire myiza, nyamara sinshyigikira ko 
buri wese agomba kureka inyama. Abafite ingingo z’urwungano ngogozi zoroshye 
bashobora kujya bakoresha inyama, mu gihe badashoboye imboga, imbuto, cyangwa porici. 
Kandi no mu gihe dufite ubuzima bwiza kandi twifuza kububungabunga, tugomba kwirinda 
kurya imboga n’imbuto ku igaburo rimwe. Igihe igifu kitamerewe neza, bitera kugubwa 
nabi, ubwonko bugacura igihunya ntibubashe kugira imbaraga. Mufate imbuto ku igaburo 
rimwe, n’imboga ku rindi. ... Za gato z’amasukari, n’ibindi biryohera bizanira ibibazo 
ingingo z’urwungano ngogozi; nyamara se ntusanga tubigerageresha abari ku meza 
tukabizana ngo biribwe? Uko imirire y’abarimu n’abanyeshuri irushaho kuba igizwe 
n’inyama ni ko ubwenge bwabo butabasha gusobanukirwa n’iby’umwuka. Imbaraga za 
kinyamaswa ziriyongera, maze imitekerereze iboneye ikagenda ishira. Kwiga cyane sibyo 



ntandaro y’ibanze itera kugabanuka kw’imbaraga zo gutekereza, ahubwo biterwa n’imirire 
itaboneye, kurira ku bihe binyuranye, no kudakora imyitozo ngororamubiri. Kugira ibihe 
bihindagurika by’amasaha yo kurya n’ayo kuryama byiba imbaraga z’ubwonko 
n’intekerezo. {IMN 346.3} 

[Mu mwaka wa 1844, ibigo byacu by’ubuzima ntibyari byiteguye kureka gukoresha inyama, 
nubwo hari ubushake bwo kugira intambwe iterwa — 720] jlMN 347.1} 

[Gukoresha inyama ziboneye biruta gukoresha amata n’isukari ku rugero rukabije — 527, 
533] jlMN 347.2} 

[Abaganga bagomba kwigisha abantu kureka inyama, ariko bakirinda kwandikira abantu 
amabwiriza yo kuzireka — 434, 438] jlMN 347.3} 

[Si byiza gutegekera abarwayi b’igituntu kureka inyama — 435] jlMN 347.4} 

[Inyama ntizigomba kubuzwa abantu batabasha kubona ibindi byokurya bizisimbura — 
796] jlMN 347.5} 

[Inyama ntizikwiriye kuba ibyokurya by’ubwoko bw’Imana ahantu hose hashobora 
kuboneka amatunda, ibinyampeke, n’ibinyamisogwe — 719] jlMN 347.6} 

[Inyama zigaburirwa abarwayi mu byumba by’ibigo by’ubuzima — 437]. jlMN 347.7} 

Imirire Itarimo Inyama ni yo Ikwiriye 

701. Inyama ntabwo ari ingenzi ku buzima cyangwa ngo zitange imbaraga, bitabaye ibyo 
Imana yaba yaribeshye mu gihe yahitiragamo Adamu na Eva ibigomba kubatunga mbere yo 
gucumura. Ibyangombwa byose byubaka umubiri tubisanga mu mbuto (amatunda), imboga, 
n’ibinyampeke. {IMN 347.8} 

702. Ni ikosa kwibwira ko inyama zituma umuntu agira imbaraga z’imikaya. Ibyo umubiri 
ukeneye bibasha kuboneka ku buryo bwiza cyane, kandi n’umuntu akishimira imbaraga 
z’ubuzima bwe, bitabaye ngombwa gukoresha inyama. Ibinyampeke, imbuto n’imboga 
byifitiye ibyangombwa byose umubiri ukeneye ngo ubihinduremo amaraso meza. Ibyo 
byangombwa ntibibasha kuboneka neza cyangwa ku buryo bwuzuye mu nyama. lyaba 
gukoresha inyama byazaniraga umubiri amagara mazima n’imbaraga, inyama ziba 
zarashyizwe mu byokurya byahawe umuntu katanga ka mbere. {IMN 347.9} 

[Inyama ntizikwiriye gusimbuzwa indyo nkene — 319]. {IMN 348.1} 



Ni Kuki Mwarya Ibikatsi? 


703. Ibyokurya by’amatungo ni imboga n’ibinyampeke. Nonese birakwiriye ko imboga 
zibanza guhindurwa “amatungo”; mbese zikwiriye kubanza kunyuzwa mu mibiri 
y’amatungo kugira ngo tubone kuzirya? Mbese dukwiriye koko kurya imboga zacu 
tuziririye mu nyama z’ibiremwa byamaze gupfa? Imana yahaye ababyeyi bacu ba mbere 
amatunda mu mwimerere wayo. Yahaye Adamu inshingano yo kurinda umurima, 
kuwuhinga, no kuwitaho. Yaramubwiye iti: “Ibi ni byo byokurya byawe.” Nta nyamaswa 
yagombaga kwica indi ngo ibone ibyokurya. {IMN 348.2} 

704. Abarya inyama baba barya ibinyampeke n’imboga byabanje kuribwa n’amatungo 
nk’ibikatsi. Kuko amatungo akura ibiyatunga muri ibi byokurya. Ubuzima buri muri ibi 
binyampeke n’imboga buhita bujya mu itungo; natwe tukabubona turimo kurya inyama 
z’ayo matungo. Mbega ukuntu byaba agahebuzo tubaye tubiriye mu buryo butaziguye, 
tugahitamo kurya ibyokurya Imana yaduhaye ngo bidutunge! jlMN 348.3} 

Inyama ni Ikiribwa Gikabura Umubiri 

705. lyo umuntu ahagaritse kurya inyama, akenshi yumva umubiri ufite intege nke, nta 
mbaraga ufite. Benshi bihutira kumva ko umubiri wabo ukeneye inyama; nyamara icyo ni 
igihamya ko inyama ari ikiribwa gikabura umubiri, kigateza umuriro mu maraso, maze 
imyakura igahaguruka. Bikomerera ndetse bamwe kuzireka kuruta uko umusinzi yareka 
ikirahuri cy’inzoga; nyamara iyo bakomeje kwihangana basanga ko impinduka ari nziza ku 
buzimabwabo. jlMN 348.4} 

706. Inyama kandi zangiza ubuzima. Ingaruka zazo zo gukabura umubiri ni igihamya 
gihagije cyerekana ko zidakwiriye gukoreshwa; kandi kuba ku isi yose basanga amatungo 
afite uburwayi birushaho gutuma umuntu azigirira impungenge. Zitera uburyaryate mu 
myakura, zigateza ibizongamubiri (ibyifiizo by’imbere mu mubiri) guhaguruka, bityo 
ibyifuzo bibi bigahabwa intebe. jlMN 349.1} 

707. Natangajwe n’amagambo yanyu muvuga mukomeje ko iyo muriye inyama zibongerera 
imbaraga, kuko muramutse ubwanyu mutarebwa n’icyo kibazo, intekerezo zanyu zabereka 
ko iyo mirire y’inyama idafitiye umubiri wanyu akamaro kenshi nk’uko mubyibwira. Muzi 
uburyo mwabasha gusubiza umuntu wabaswe no kunywa itabi, niba, abaye ashaka 
kwisobanura, yakoresha imvugo nk’iyo mukoresha musobanura impamvu mukomeje kurya 
ibyokurya by’amatungo yapfiiye. Intege nke mugira igihe mwaretse kurya inyama ni kimwe 
mu bihamya bikomeye mbasha kubereka kugira ngo mbemeze ko mugomba kuzireka. 
Abarya inyama bumva zibateye akanyabugabo igihe bamaze kuzirya, maze bakemeza ko 
zibatera imbaraga. lyo umuntu aretse kurya inyama, ashobora kumva mu gihe runaka ko 




umubiri ufite intege nke, ariko igihe umubiri we umaze kubonera ugakira ingaruka z’iyo 
mirire, ntiyongera kumva izo ntege nke, maze akareka kongera kwifuza icyo yumvaga ko 
ari ingirakamaro mu kongerera imbaraga umubiri we. {IMN 349.2} 

[Ellen G. White yiyumvaga nk’umunyantege nke igihe yabaga yariye cyane inyama — 
Umugereka 1:4, 5, 10] jlMN 349.3} 

[Ellen G. White yarwanye intambara yo kureka gukoresha inyama — Umugereka 1:4, 5]. 
jlMN 349.4} 

Gushaka Ibisimbura Inyama 

708. Igihe muretse inyama, mugomba kuzisimbuza ibinyampeke, imboga, n’imbuto bifitiye 
akamaro umubiri kandi biryoshye. Ibyo ni ingenzi cyane by’umwihariko ku bantu 
b’abanyantege nke cyangwa abakora imirimo ibasaba imbaraga. Mu bihugu bimwe 
bikennye, usanga inyama zihendutse. Guhindura akamenyero ko kuzikoresha ntibyoroshye 
ariko birashoboka. Ni ngombwa rero kwita ku mibereho abantu babayemo n’imbaraga 
z’akamenyero k’igihe kirekire byatwaye, hakabaho kwirinda guhubuka mu bitekerezo, 
nubwo byaba ari byiza. Nta n’umwe ugomba gusabwa guhindura imirire ku buryo 
buhutiyeho. Inyama zikwiriye gusimbuzwa ibyokurya bifite intungamubiri zuzuye kandi 
bidahenze. Umutetsi ni we ugomba kubyitondera cyane. Mu bushishozi n’ubuhanga, abasha 
gutegura amafunguro yubaka umubiri kandi aryoshye, ku buryo asimbura rwose inyama. 
jlMN 349.5} 

Mu buryo bwose, gutoza intekerezo, gushyiramo ubushake, kubona no gukoresha indyo 
yuzuye, bizatuma habaho impinduka ku buryo bworoshye, maze ikibazo cyo gushaka kurya 
inyama gishire. jlMN 350.1} 

709. Kumenya guteka neza ibyokurya ni ikintu cy’ingenzi kuruta ibindi. By’umwihariko, 
igihe inyama zidahawe umwanya w’ibanze mu byokurya, birakwiriye ko guteka bikorwa 
neza. Hagomba kubaho ibyokurya bitegurwa bigasimbuzwa inyama, kandi ibyo byokurya 
bizisimbura bigomba gutegurwa neza, ku buryo abantu batongera kwifuza kurya inyama. 
jlMN 350.2} 

[Impinduka zikorwe ku buryo bwumvikana — 320, 380] jlMN 350.3} 

[Indyo iboneye irakenewe mu gihe habayeho kureka inyama — 320] jlMN 350.4} 

[Imana izatanga ubumenyi ngiro bwo kubasha gutegura ibyokurya bifitiye akamaro umubiri 
byo gusimbura inyama — 376, 400, 401, 404] jlMN 350.5} 

[Indyo igizwe n’imbuto, ibinyampeke, ibinyamisogwe, n’imboga bisimbura inyama — 472, 
483,484,513] jlMN 350.6} 



Inzitwazo Zidasobanutse 


710. Mbega ukuntu gutakaza imbaraga y’umucyo n’amabwiriza Imana yaduhereye ubuntu 
byoroha igihe Satani yigaruriye intekerezo z’abantu! Ni bangahe usanga batanga inzitwazo 
zidasobanutse bagashaka impamvu zitabaho kugira ngo zishyigikire amafuti yabo, 
bagashyira ku ruhande umucyo maze bakawuribatira hasi. Ndavuga ibi nkomeje. Inkomyi 
ikomeye ku ivugurura ry’ubuzima ni uko abizera bacu batarishyira mu bikorwa; kandi 
bakavuga bakomeje ko badashobora gukurikiza ivugurura ry’ubuzima ngo bakomeze kugira 
imbaraga z’umubiri. {IMN 351.1} 

Muri ayo magambo, tubonamo impamvu nyayo ituma batabasha gushyira mu bikorwa 
ivugurura ry’ubuzima. Ntibigeze bamenya ibyiza byaryo, ntibigeze bakurikiza ibyo 
ribigisha, ni yo mpamvu badashobora kumenya inyungu zaryo. Bamwe bagwa mu mutego 
wo kwibwira ko bitewe n’uko baretse kurya inyama, ntibakeneye kuzisimbuza imbuto 
n’imboga byiza, byateguwe ku buryo busanzwe, bitarimo ibinure n’urusenda. lyaba 
bashoboraga gushyira mu bikorwa ibyiza Umuremyi yabahaye, abana n’ababyeyi bose 
bashyize hamwe muri uwo murimo, bakwishimira indyo yoroheje, maze bagashobora 
noneho kuvuga nta mbebya ibyiza by’ivugurura ry’ubuzima. Abataremera kwakira 
ivugurura ry’ubuzima kandi bakaba batarigeze barigira iryabo, ntibabasha kujya impaka ku 
byiza byaryo. Abareka kurikurikiza mu gihe runaka, bakishimira guhaza irari ryabo barya 
ibiguruka cyangwa izindi nyama, baba bangiza irari ryabo, bityo bene abo ntibakwiriye 
kujya impaka cyangwa ngo bace imanza ku byiza by’ivugurura ry’ubuzima. Baba batwawe 
n’irari aho gukurikiza amahame. {IMN 351.2} 

Guhamagarirwa Byihutirwa Ivugurura 

711. Benshi mu babyeyi bakora nk’abadafite intekerezo. Bari mu kintu kimeze nk’ibitotsi, 
bamugajwe n’umururumba w’irari ribi ndetse n’ibyifuzo bibi bikurura imitima yabo. 
Abagabura bacu, bazi ukuri, bakwiriye gukangura abizera bakabakura muri ubwo bumuga, 
bakabaganisha aho bagomba kwitandukanya n’iryo rari ribakururira kwifuza inyama. 
Nibirengagiza ivugurura, bazabura imbaraga mu bya Mwuka, maze bagende barushaho 
gushayisha mu kwifuza ibibi. Usanga mu ngo nyinshi hari ingeso zidashimisha ijuru, ingeso 
zabase abantu bagashayisha bagasigara barutwa n’inyamaswa. Abamenye ukuri bose 
nibavuge bati, “Nimuhunge ukwangirika kw’imibiri kurwanya ubugingo.” {IMN 351.3} 

Ntihakagire umugabura mu bagabura bacu utanga urugero rubi mu kurya inyama. Ubwabo 
n’imiryango yabo nibagendere mu mucyo w’ivugurura ry’ubuzima bwiza. Abagabura bacu 
ntibagahindure kamere yabo ngo ibe iya kinyamaswa kimwe n’iy’abana babo. Abana 
batigeze bamenyerezwa gutegeka irari ryabo ntibahura n’ibishuko byo gushimisha ingeso 
zabo mu kutirinda gusa, ahubwo bahora banashaka guhaza ibyifuzo byabo bibi, bagakerensa 



ukubonera n’ubupflira. Bene aba baba bashorewe na Satani bitari mu kwangiza imibiri yabo 
gusa, ahubwo abateza no kubwiriza abandi gukurikiza ingeso zabo mbi. Niba ababyeyi 
bahumishijwe n’icyaha, akenshi ntibabasha gushishoza ngo bamenye ibyo bintu. {IMN 
352.1} 

Ku babyeyi batuye mu mijyi, Umwami Imana arabihanangiriza ababwira uyu muburo: 
“Murindire abana banyu mu ngo zanyu; mubarinde abakerensa amategeko y’Imana, bigisha 
kandi bagakora ibibi. Nimuhunge bwangu imijyi.” Ababyeyi babasha gushaka amazu mato 
mu giturage, hamwe n’aho babasha guhinga, bakahatera imbuto n’imboga bikabasha 
gusimbura inyama zangiza amaraso akwirakwiza ubuzima mu mitsi y’umubiri. (IMN 
352.2} 

Kwigomwa Kurya no Gusenga Bitanga Imbaraga zo Kwirinda 

712. Niba irari ryacu rituganisha ku kwifiiza inyama z’amatungo yapfliye, ni ngombwa 
rwose ko dufata umwanya tukigomwa kurya, tugasenga, kugira ngo Uhoraho aduhe ubuntu 
bwe bushobora kutubashisha gutsinda ibyifuzo by’umubiri birwanya ubugingo. {IMN 
352.3} 

[Kwigomwa kurya ni ingenzi mu gufasha kureka imirire ikize ku binure n’inyama — 312]. 
{IMN 352.4} 

Igihe Isengesho ryo Gukiza Ritagira Umumaro 

713. Hariho bamwe mu Badiventisti b’Umunsi wa Karindwi batita ku mucyo bahawe kuri 
iki kibazo. Bashyira inyama mu bigize imirire yabo ya buri gihe. Ingaruka zabyo zikaba 
guhura n’indwara n’uburibwe bitewe n’iyo migenzereze yabo mibi, maze ugasanga basaba 
abagaragu b’Imana kubasengera. Nyamara se byashoboka bite ko Imana ibatabara mu gihe 
banga kumvira ubushake bwayo, bakanga kwemera gukurikiza amabwiriza yayo 
yerekeranye n’ivugurura ry’ubuzima? {IMN 353.1} 

Mu gihe cy’imyaka mirongo itatu umucyo w’ivugurura ry’ubuzima wageze ku bwoko 
bw’Imana, nyamara benshi muri bo bawugize urw’amenyo. Bakomeje gukoresha ikawa, 
icyayi, insenda, n’inyama. Imibiri yabo yuzuye indwara. Ndibaza nti, ni buryo ki bene 
abangaba twabashyira imbere y’Imana mu masengesho ngo ibakize izo ndwara? {IMN 
353.2} 

714. Utugati duto dushyushye n’inyama ntibihuye na gato n’amahame y’ivugurura 
ry’ubuzima. Turamutse twemereye intekerezo nzima zigasimbura ibyifuzo no gukunda 
iby’umubiri ushaka ntitwakomeza kurya inyama z’amatungo yapfuye. Haba har’ikintu 
gishishana nko kumva impumuro y’inyama mu maguriro yazo? Impumuro y’inyama mbisi 
ntibera nziza umuntu wese ugifite ibyumviro bitangijwe n’irari ridasanzwe. Haba hari ikintu 




cyamsha kuba kibi nko kureba amatungo akinjwa kugira ngo aribwe? Niba uyu mueyo 
w’ivugumra ry’ubuzima Imana yaduhaye ukomeje kwirengagizwa, nta gitangaza izakorera 
abakomeje iyo nzira yo kwikumrira indwara ngo ibarindire ubuzima. {IMN 353.3} 

Abayobozi mu Ivugurura 

715. Nubwo ibyo gukoresha inyama tutabigira igipimo, kandi tukaba tudashaka guhatira 
uwo ariwe wese kureka kuzikoresha, ariko na none inshingano yaeu ni ugusaba ko nta 
mugabura n’umwe muri Filidi cyangwa Konferanse ukwiriye kugaragaza ko atazi 
ubutumwa bwerekeranye n’ivugumra ry’ubuzima kuri icyo kibazo, cyangwa ngo 
aburwanye. Niba mwirengagiza umucyo Imana yatanze ku byerekeranye n’ingamka zo 
kurya inyama ku mubiri, namwe mugakomeza kuzirya, mugomba kwirengera ingamka 
zabyo. Ariko ntimugomba gufatira imbere y’abizera umhande mtuma batekereza yuko 
gushyira mu bikorwa ivugumra mu mirire y’inyama bitari ngombwa. Kubera yuko Uhoraho 
ahamagarira bose gushyira mu bikorwa ivugumra. Uhoraho yadushinze umurimo wo 
kwamamaza ubutumwa bwerekeranye n’ivugumra ry’ubuzima, kandi niba mudashobora 
kwifatanya n’abandi gutanga ubu butumwa, ntimwabasha kubuha agaeiro kabwo. Mu 
kurwanya umuhati wa bagenzi banyu bigisha ivugumra ry’ubuzima, ntimuba mugendera 
kuri gahunda, muba mukora umurimo mubi. jlMN 353.4} 

[Umurimo w’ivugumra ry’ubuzima uzajya mbere; wirinde kuwurwanya — 42] jlMN 
354.1} 

716. Nk’intumwa z’Imana, mbese ntidukwiriye gutanga ubuhamya bukomeye buvugumza 
irari ribi n’umummmba? ... Imana yaduhaye amatunda n’ibinyampeke byinshi ku buryo 
twajya tubitegura bikagirira akamaro umubiri kandi tukabikoresha mu buryo bukwiriye. 
Nonese ni kuki abantu bakomeje guhitamo kurya inyama? Mbese koko twabasha kugirira 
icyizere abagabura bategura ku meza inyama maze bakifatanya n’abandi kuzirya? ... {IMN 
354.2} 

“Muzakurikize amategeko y’Uwiteka Imana yanyu.” Umuntu wese ugomera amategeko 
y’ubuzima azagerwaho n’uburakari bw’Imana. Mbega ukuntu dukeneye Mwuka 
Muziranenge buri munsi, kugira ngo tugendere mu mueyo twahawe, tureke inarijye, maze 
dukurikize imieo ya Kristo. {IMN 354.3} 

717. Abagabura n’ababwiririsha butumwa ibitabo bacu bagomba kugendera munsi 
y’ibendera ryo kwirinda kuzuye. Ntimukagire isoni zo kuvuga ngo, “Murakoze, sindya 
inyama. Mfite impamvu zituma ntarya inyama z’amatungo yapfiiye.” Niba babahaye ikawa, 
muyange, mwerekane impamvu zibibatera. Mubasobanurire ko ikawa yiea umubiri, kandi 



ko nubwo ikabura umubiri umwanya runaka, inkurikizi zo gucika intege zumvikana mu 
mubiri. {IMN 354.4} 

718. Ku byerekeranye n’inyama, twese tubasha kuvuga duti, Reka tuzireke. Kandi tubasha 
twese gutanga ubuhamya bwo kwirinda ikawa n’icyayi, tukirinda kutazongera kubinywa. 
Bikoresha umubiri nabi bikangiza ubwonko hamwe n’izindi ngingo z’umubiri. Igihe 
ntikiragera ngo mvuge ko tugomba kureka gukoresha amata n’amagi. Amata n’amagi 
ntibigomba gushyirwa mu cyiciro kimwe n’inyama. Ku burwayi bumwe, gukoresha amagi 
biba ingirakamaro eyane. jlMN 355.1} 

Abizera b’amatorero yacu nibareke irari ryose ryo kwikunda. Ifaranga ryose rikoreshejwe 
mu kugura ikawa, icyayi, n’inyama riba rirenze kujugunywa. Kuko ibi bintu birwanya 
iterambere ry’imbaraga z’umubiri, intekerezo, n’umwuka. {IMN 355.2} 

[Ellen White ntiyagaburaga eyangwa ngo akoreshe inyama mu rugo rwe — Umugereka 1:4, 
5, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23] {IMN 355.3} 

[Ellen White yaeiye inyama ku meza ye — Umugereka 1:12, 13]. [IMN 355.4} 

Incamake 

719. lyaba hari inyungu twabashaga gukura mu kurya inyama, sinashoboraga kubagezaho 
iri rarika; ariko nziko nta nyungu irimo. Inyama zangiza amagara yaeu, dukwiriye rero 
kwiga kuzireka. Abafite uburyo bwo gukoresha imirire itarangwamo inyama, nyamara 
bagahitamo gukurikiza ibyo bishakiye, barya kandi banywa uko babyumva, bazagenda 
barushaho gukerensa amabwiriza Uhoraho yatanze yerekeranye n’izindi nzego z’ukuri 
kw’iki gihe, kandi ntibazaba bakimenya ukuri. Bazasarura rero ibyo babibye. {IMN 355.5} 

Nahawe amabwiriza ko abanyeshuri bo mu bigo byaeu batagomba kugaburirwa inyama 
eyangwa ngo batekerwe ibyokurya bizwi ko byonona ubuzima. Nta na kimwe kibasha 
gutuma bifuza ibintu bikabura imibiri yabo gikwiriye gushyirwa ku meza. Ibi ndabirarikira 
abakuze n’urubyiruko hamwe n’abashaje. Nimureke irari ry’ibintu byose byangiza imibiri. 
Nimukorere Uhoraho mwemera kwigomwa. {IMN 355.6} 

Abana nibakorane uwo murimo ubwenge. Twese tugize umuryango w’Imana, kandi 
Uhoraho yifiiza ko abana be, abato n’abakuze, biyemeza gutsinda irari, maze bakazigama 
amafaranga akenewe mu kubaka insengero no gushyigikira ababwirizabutumwa. {IMN 
356.1} 

Nahawe amabwiriza yo kugeza ku babyeyi: Nimwiyegurire ubwanyu, imibiri yanyu, 
ubugingo bwanyu, n’umwuka wanyu, bibe mu ruhande rw’Uhoraho. Ntitugomba 
kwibagirwa ko iyi minsi y’inyongezo twahawe, turi mu igeragezwa imbere y’Umwami 



w’ijum n’isi. Mbese ntimwazibukira ingeso zanyu mbi zituma mugubwa nabi? Amagambo 
ntahagije. Nimureke ibikorwa byanyu byo kwiyanga bihamye rwose ko mushaka kumvira 
ibyo Imana isaba abantu bayo. {IMN 356.2} 

Hariho abumva badashobora kureka inyama. lyaba aba bantu bashoboraga kwishyira mu 
mwanya w’Uhoraho, maze bakiyemeza gukurikiza inzira aturarikira, babasha guhabwa 
imbaraga n’ubwenge nk’uko Daniyeli na bagenzi be babuhawe. Babona ko Uhoraho 
yiteguye kubaha ubwenge buzima. Benshi batangazwa no kubona ukuntu hariho abantu 
benshi babasha gukizwa kubwo umurimo w’Imana bitumtse mu gikorwa eyabo eyo 
kwiyanga. Amafaranga make azigamwa bitewe no kwigomwa yagira akamaro gakomeye ko 
gukora umurimo w’Imana kurenza impano z’ibitangaza zitangwa zidatumtse ku mwuka 
w’ubwitange. {IMN 356.3} 

Abadiventisti b’Umunsi wa Karindwi bafite ukuri kw’agaeiro gakomeye eyane. Hashize 
imyaka irenga mirongo ine Uhoraho aduhaye umucyo udasanzwe werekeranye n’ivugumra 
ry’ubuzima, ariko se turawukurikiza? Ni bangahe banze gukurikiza inama z’Imana? 
Nk’ubwoko bw’Imana, tugomba gukomeza kugendera mu mucyo twabonye. Inshingano 
yacu ni ugusobanukirwa no kumvira amahame y’ivugumra ry’ubuzima. Ku byerekeranye 
no kwirinda, dukwiriye kuba abantu b’imbere kumsha abandi bantu bose; nyamara, 
haracyari abizera mu itorero bajijutse cyane, ndetse n’abagabura b’ubutumwa bwiza, 
batubaha umucyo Imana yaduhaye kuri yo ngingo. Barya uko bishakiye, bagakora ibyo 
bishakiye. ... {IMN 356.4} 

Ntabwo tugamije gushyiraho umurongo mnaka ngenderwaho mu byerekeranye n’imirire; 
ariko icyo tubwira abantu baba mu bihugu bibonekamo amatunda, impeke n’imbuto zimeze 
nk’ubunyobwa ku buryo buhagije, ni uko inyama atari ibyokurya byiza ku bantu b’Imana. 
Neretswe ko inyama ziha abantu kamere ya kinyamaswa, zigakura mu bagabo n’abagore 
imyifatire y’umkundo n’impuhwe bagomba kugaragarizanya, zigatera mu mibiri yabo 
ibyifuzo bibi birwanya ubushobozi bw’imibereho yabo. Niba kurya inyama byarigeze bibera 
byiza umubiri, ntabwo ari iki gihe cyacu. Kanseri, ibibyimba, n’indwara zo mu bihaha 
biterwa ahanini no kurya inyama. {IMN 357.1} 

Kurya inyama nyamara ntitugomba kubigira ikibazo cyo kuba umwizera w’itorero, ariko 
tugomba kuzirikana ingaruka zizanwa no kuzikoresha kwa bamwe mu bizera. Nk’intumwa 
z’Imana, mbese ntidukwiriye kubwira abo bantu duti, “Namwe iyo murya cyangwa munywa 
cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana?” (1 
Abakorinto 10:31). Mbese ntidukwiriye kwikorera umutwaro w’ubuhamya bwo kurwanya 
irari ribi mu mirire? Mbese birakwiriye ko umubwiriza w’ubutumwa bwiza, ufite inshingano 
yo kwamamaza ukuri kw’agaciro karuta ibindi byose kwahawe abanyabyaha, yatanga 



umgero mbi rwo gusubira ku nkono z’inyama zo muri Egiputa? Mbese birashoboka ko 
abatungwa n’imigabane y’icyacumi itumka mu bubiko bw’Imana bemerera irari ryabo mu 
mirire rigahumanya imiyoboro itanga ubugingo itemba mu miheha itwara amaraso yo mu 
mibiri yabo? Mbese babasha koko kwirengagiza umucyo n’imiburo Imana yabahaye? 
Ubuzima bw’umubiri bugomba kubonwa ko ari ingenzi mu gukurira mu buntu no mu 
kuremwa kw’imico iboneye. Niba igifli kititaweho uko bikwiriye, kuremwa kw’imico 
igororotse kandi iboneye kuzabangamirwa. Ubwonko n’imyakura bikorana cyane n’igifu. 
Imirire n’iminywere bidakwiriye biteza intekerezo n’ibikorwa bidakwiriye. {IMN 357.2} 

Muri iki gihe abantu twese turimo kugeragezwa no gupimwa. Twese twabatijwe muri 
Kristo; nidukora uruhare rwacu tukitandukanya n’ikintu cyose cyadukururira mu kuduca 
intege no kuduhindura icyo tutagomba kuba cyo, tuzahabwa imbaraga zo gukurira muri 
Kristo, We muyobozi wacu, kandi tuzabona agakiza k’Imana. {IMN 358.1} 

ITERAMBERE RY’IVUGURURA MU MIRIRE MU BIGO BY’ITORERO 
RY’ABADIVENTISTI B’UMUNSI WA KARINDWI 

[Incamake: Ni ibintu dusanga mu mateka yuko mu ntangiriro, ibigo by’ubuvuzi by’Itorero 
ry’Abadiventisti b’Umunsi wa Karindwi byagaburaga inyama ku rugero rwenda kuba 
runini, ku barwayi n’abakozi babyo. Muri icyo gihe, ivugurura ry’ubuzima ryari rigitangira. 
Nyuma y’impaka ndende, mu bindi bigo byacu, batangiye kureka kugabura inyama. Mu 
kigo cy’ibitaro cya Battle Creek [Batolo Kriki], iyi ntambwe yatangiye guterwa mu mwaka 
wa 1898, bitewe cyane n’inama Madame White yatanze mu nyandiko dusanga muri iki gice, 
ku gika cya 722. Mu kigo cy’ibitaro cya St. Helena, impinduka yabayeho mu mwaka wa 
1903. Muri iki gihe, inyigisho ku byerekeranye no gukoresha imirire itarimo inyama zari 
zamaze kuba gikwira, kandi ibyo gutegekera abarwayi kureka inyama byaratangiye kuba 
ibintu byoroshye kurusha uko byari mbere. Abayobozi b’ibyo bigo bya mbere bishimiye 
kumenya ko ibigo bishya byagendaga bivuka bidafite ikibazo cyo kugaburira inyama 
abarwayi. {IMN 358.2} 

Inama ku byerekeranye n’inyama ntizaba zuzuye hatabayeho kwerekana ingorane zabaye 
mu bigo byacu nk’uko zagiye zisobanurwa mu magambo menshi yavuzwe na Madame 
White, kimwe n’amabwiriza yo kwihutira guteza imbere ivugurura mu mirire. Ni ingenzi ko 
umusomyi azirikana ibingibi kandi akita ku gihe ayo magambo yavugiwe, mu gihe yiga kuri 
iki kibazo cy’inyama — Ababisonzoranyije.] {IMN 358.3} 

Guhamagarirwa Gukoresha Imirire Itarimo Inyama mu Bigo Byacu by’Ubuvuzi bya Mbere 
(1884) 



720. Muri iki gitondo nabyutse saa kumi kugira ngo ngire ibyo mbandikira. Natekereje 
eyane muri iyi minsi ku kuntu ikigo mushinzwe kuyobora kibasha kugera aho Imana ishaka 
ko kigera, bituma ngira bikeya nifuza kubagezaho. {IMN 359.1} 

Turi abagorozi b’iby’ubuzima, kandi tugamije kugaruka uko bishoboka kose ku mugambi 
wo kwirinda Imana yatugeneye katanga ka mbere. Uyu mugambi si uwo kwirinda inzoga 
n’itabi gusa; ugera kure birenze ibyo. Ugomba no kutuyobora mu mirire yacu. (IMN 359.2} 

Mwese mufite umucyo ku byerekeranye n’ivugurura ry’ubuzima. Ariko iyo ngiye gusura 
ikigo cy’ubwiherero mu by’ubuzima, nsanga ko hari ukujya kure bikabije ku byerekeranye 
n’ivugurura mu mirire y’inyama, nkaba mbona rwose ko bikwiriye ko habaho impinduka 
bidatinze. Imirire yanyu yiganjemo cyane inyama. Icyo cyerekezo rwose si icy’Imana. 
Umwanzi ashaka gushyira ikibazo cy’imirire ku rwego rubi ngo ateshure inzira abayobozi 
b’ikigo agira ngo bemerere abarwayi gukoresha imirire ikwiranye n’irari ryabo. (IMN 
359.3} 

Igihe Uhoraho yakuraga abana b’Abisiraheli muri Egiputa, yagambiriye kubatuza i Kanani 
ngo bamubere ubwoko butunganye, bwishimye kandi bufite amagara mazima. Nimureke 
twige neza uwo mugambi w’Imana turebe n’uburyo wagezweho. Imana yashyizeho ibyo 
bagomba kwitondera mu mirire yabo. Ku rugero runini, Yabakuriyeho ibyo gutungwa 
n’inyama. Nyamara bakomeza kwifuza inkono z’inyama zo muri Egiputa, maze Imana ibaha 
inyama basabye, ariko ingaruka zibageza kure. jlMN 359.4} 

Ikigo cy’Ubwiherero cy’Ubuzima cyashyizweho biruhanyije kugira ngo gikore umurimo 
wo kuvura abarwayi hadakoreshejwe ibinini. Cyagombaga kuyoborwa hakurikijwe 
amahame yo kwitungira amagara mazima. Kuvura hakoreshejwe ibinini byagombaga 
kugenda birekwa kuva icyo gihe kugeza igihe bicitse burundu. Byasabaga kwigisha 
ibyerekeranye n’imirire ikwiriye, uburyo bukwiriye bw’imyambarire, n’imyitozo 
ngororamubiri. Kandi izo nyigisho zagombaga kwigishwa abizera b’itorero ryacu, kimwe 
n’abandi bantu bose batagize amahirwe yo kubona umucyo ugendana n’ivugurura 
ry’ubuzima, bagomba kwigishwa uburyo bwo kugira imibereho iboneye, hakurikijwe 
amabwiriza yatanzwe n’Imana. Ariko niba natwe ubwacu tutagera kuri urwo rwego muri 
uwo murongo, byaba bimaze iki gukoresha ubutunzi bungana butyo twubaka ibigo 
by’ubuzima? Mbese ivugurura ryaturuka he? {IMN 359.5} 

Siniringira ko turimo kugendana na gahunda y’Imana. Tugomba kugira ibihinduka, 
cyangwa tukareka izina ryitwa, ‘Tbigo by’Umwiherero mu by’Ubuzima”; kuko ridakwiriye 
rwose. Uhoraho yanyeretse ko ikigo cy’ubuzima kitagomba kwemera kugendera ku irari 
cyangwa ku byifuzo by’umuntu bwite uwo ariwe wese. Ndibwira ko urwitwazo rwo 
kwemerera abantu kurya inyama mu bigo byacu rwazanywe n’abarwayi, bafite inyota yo 



guhaza irari ryabo, badashaka kugira ikindi kintu barya. Nuko rero nimubareke bajye aho 
babasha kubona ibyo bashaka kurya. Igihe ikigo kitabasha kuyoborwa, habe ngo kiyobore 
n’abarwayi, ngo gikurikize amabwiriza y’ukuri, kigomba kureka kwitwa izina ryacyo. Ariko 
ubungubu urwitwazo rwavuzwe ntirukiriho, kuko umubare w’abarwayi baturuka ahandi 
wagabanutse cyane. {IMN 360.1} 

Gukomeza kurya inyama biteza akaga gakomeye mu mubiri. Nta rwitwazo rw’ibyo usibye 
irari ribi, ryangiritse. Mushobora kwibaza muti: Mbese muravuga ko inyama zigomba 
kurekwa rwose? Nabasubiza nti: Niho tugomba kugana, ariko ubu ntituritegura kuhagera. 
Kurya inyama bizarekwa rwose. Inyama ntizizakomeza kuba mu byokurya byacu, kandi 
ntituzakomeza kunyura ku ibagiro n’aho bazicuruza ngo tubure kugira iseseme. ... (IMN 
360.2} 

Tugizwe n’ibyo turya. Mbese twaha imbaraga ibyifuzo bya kinyamaswa turya inyama? Aho 
gukomeza kumenyereza ibyifuzo kubw’iyo ndyo, igihe gikomeye ni ikingiko ngo twige 
kubaho dutunzwe n’amatunda, ibinyampeke, n’imboga. Uwo ni wo murimo w’abantu bose 
bakora mu bigo byacu. Murusheho kugenda mugabanya inyama, kugeza ubwo muzireka 
burundu. Nimureka inyama, agatima kakazivaho, maze mukimenyereza imbuto 
n’ibinyampeke, muzagera bidatinze ku mirire yashyizweho n’Imana katanga ka mbere. 
Abantu bayo ntibazaba bakizirya. jlMN 36I.I} 

Nimureka gukoresha inyama nk’uko mwabigerageje, muziga uburyo bwiza bwo guteka, 
maze mube mushobora gusimbuza inyama ibindi byokurya. Birashoboka gutegura 
ibyokurya byinshi hadakoreshejwe ibinure n’inyama by’amatungo yishwe. Ibyokurya 
byoroheje kandi binyuranye bibasha gutegurwa, bitunganye kandi byuzuye intungamubiri, 
hadakoreshejwe inyama. Abagabo b’intarumikwa bagomba kurya imboga nyinshi, imbuto 
n’impeke. Rimwe na rimwe, inyama nkeya zibasha guhabwa abarwayi bamenyereje irari 
ryabo gukoresha inyama kugira ngo babone imbaraga. Nyamara, bashobora kurushaho 
kugira imbaraga babaye baretse inyama aho kuzimenyereza. jlMN 361.2} 

Impamvu y’ingenzi ituma abaganga n’abakozi bo mu bigo by’umwiherero by’ubuzima 
bagomba kubuzwa kureka inyama ni uko bazikunze kandi bakavuga ko bazikeneye cyane. 
Ibyo bituma bashyigikira ko zakoreshwa. Ariko Imana ntishaka ko abaza mu bigo nk’ibyo 
bigishwa gukoresha inyama. Bagomba kubibwirwa kandi bagahabwa urugero rutuma 
bakura amaso ku nyama. Ibi bisaba guhabwa ubumenyi ngiro bushoboza abantu kumenya 
gutegura ibyokurya bitagira inyama. Bisaba kandi umurimo wiyongereyeho, nyamara kandi 
uwo murimo w’ivugurura ugomba kugenda urushaho gukorwa intambwe ku ntambwe. 
Mukoreshe gake inyama. Abatetsi n’abafite inshingano nibige kumenyereza ipfa ryabo 
n’akamenyero mumirirekugirangobigendanen’amategeko agengaubuzima. (IMN 361.3} 



Twasubiye muri Egiputa aho gukomeza tujya i Kanani. Aho ntiturimo gueurika gahunda 
y’ibintu? Ntabwo dukeneye gutegura ku meza yacu ibyokurya byoroheje kandi biboneye? 
Ntabwo twareka gukoresha utugati duto dushyushye tuzanira umubiri uburwayi 
bw’igugara? Abagenda bakurikiza urugero rw’ibyifuzo Imana ishaka, bagahuza n’umucyo 
Imana yatangiye mu Ijambo ryayo no mu bihamya bya Mwuka wayo, ntibazahindura 
imigirire yabo ngo bakurikize ibyifuzo by’inshuti zabo cyangwa ab’imiryango yabo, uko 
baba bangana kose, basanzwe bafite imibereho inyuranyije n’ibyifiizo by’ubwenge buva ku 
Mana. Niba muri ibyo byose tugenda dukurikiza amahame kandi tukubahiriza uko biri 
amategeko agenga imirire, niba twebwe nk’Abakristo twiga gutoza ipfa ryacu dukurikije 
umugambi w’Imana, tuzagira imbaraga igendanye n’ubushake bw’Imana. Ikibazo tugomba 
kwibaza ni iki: “Mbese dufite ubushake bwo kuba abagorozi nyakuri mu by’ubuzima?” 
{IMN 362.1} 

Ni ingenzi kugenda duhinduranya ntiduhorere ibyokurya bimwe. Guhinduranya indyo 
byongera ipfa ry’umubiri. Ariko mujye mutegura ibihuye. Ntimugategure amoko menshi ku 
ifunguro rimwe kandi ngo mubure guhinduranya ku ifunguro rikurikiyeho. Nimujye kandi 
mwimenyereza kuzigama. Mureke abantu bivovote niba ari ngombwa. Mubareke bavuge 
ibitabashimishije mu gihe batanyuzwe. Abisiraheli bahoraga bivovotera Mose n’Imana. 
Inshingano yanyu ni ugukomeza urugero rwo hejuru mu ivugurura ry’ubuzima. Hari byinshi 
kandi bibasha gukorerwa abarwayi mu rwego rwo kuvugurura imirire yabo kuruta isuku yo 
gukaraba babasha guhabwa. (IMN 362.2} 

Nimukoreshe amafaranga yose yakagombye kugurwa inyama muyagure imbuto. Mwereke 
abantu uburyo bwiza bwo kubaho. Ibi iyo biza gukorwa mbere na mbere mu kigo cya 
_, Uwiteka aba yaranezerewe, kandi akishimira uwo muhati. ... {IMN 362.3} 

Mujye mutegurana isuku n’ubuhanga ibyokurya. Ndiringira ko Dogiteri_azamenya 

gusohoza inshingano yahawe, akamenya guha inama abatetsi, ku buryo ibyokurya bitegurwa 
ku meza yo mu Kigo cy’Ubwiherero cy’Ubuzima biba bigendanye n’ivugurura ry’ubuzima. 
Kuba umuntu ashaka guhaza irari rye mu mirire ntibivuze ko urugero rwe mu mirire 
rugomba gufatwa nk’ukuri; ntagomba gukururira ikigo kwigana imigenzereze ye mu guhaza 
ipfa rye n’imigirire ye kubwo imyifatire ye. Abayobozi b’ikigo bagomba guhana inama 
inshuro nyinshi. Bagomba gukorera mu bufatanye buboneye. {IMN 362.4} 

Ndabasaba nkomeje, ntimukavuge ko bikwiriye kurya inyama bitewe n’uko uyu muntu 
cyangwa uriya, basanzwe barabaswe n’irari ry’inyama, bavuze yuko badashobora kuba mu 
Kigo cy’Ubwiherero cy’Ubuzima batarya inyama. Kubeshwaho n’inyama z’amatungo 
yapfuye ni ukugira imibereho mibi, kandi nk’ubwoko bw’Imana, dukwiriye gushaka 
impinduka, tukagira ivugurura, twigisha abantu yuko hariho uburyo bwo gutegura 



ibyokurya bifitiye umubiri akamaro buzatuma bagira imbaraga, bakarushaho kugira 
amagara mazima, kurenza gukoresha inyama. {IMN 363.1} 

Icyaha cy’abantu bo muri iki gihe ni umururumba mu mirire n’iminywere. Umururumba mu 
mirire ni ikigirwamana abantu benshi baramya. Abakorana n’Ibigo Nderabuzima bagomba 
gutanga icyitegererezo muri ibi bintu. Bagomba kurangwa no kubaha Imana, ntibemerere 
umururumba cyangwa irari mu mirire n’iminywere ngo bibategeke. Bagomba kuba abantu 
bamurikiwe byuzuye n’amahame y’ivugurura ry’ubuzima, kandi mu bihe byose 
bagahagarara munsi y’iryo bendera. {IMN 363.2} 

Dogiteri_, ndizera ko muzagenda murushaho kwiga uburyo bwo guteka indyo 

ifitiye umubiri akamaro. Mushake ibyokurya bihagije byiza, kandi biryoheye umubiri. Aha 
rero ntimukeneye kuzigama. Mugabanye amafaranga mutanga ku nyama, ahubwo 
mwongere cyane ayo kugura imbuto n’imboga, muzashimishwa no kubona ukuntu abantu 
bafitiye ipfa ibyokurya mubategurira. Ntimukibwire na rimwe ko ibyokurya byiza, 
biteguranywe isuku, ari igihombo. Bizanira umubiri amaraso meza kandi bifasha imikaya, 
bikawuzanira imbaraga ukeneye mu mirimo ya buri munsi. {IMN 363.3} 

[Guteka inyama ntibigomba kwigishwa mu mashuri yacu — 817] {IMN 364.1} 

[Abaganga barya inyama ntibagomba gukora mu bigo byacu by’ubuzima — 433] {IMN 
364.2} 

721. Natekereje cyane ku Kigo cy’Ubuzima cya_. Ibitekerezo byinshi byaje mu 

bwenge bwanjye, numva nkwiriye kugira bimwe mbagezaho. {IMN 364.3} 

Nararikiwe gusobanura umucyo Imana yampaye, kandi ibinyujijemo kugira ngo 
nywubagezeho, werekeranye n’ivugurura ry’ubuzima. Mbese mwigeze mufata umwanya 
wo gutekereza no gusenga ngo musobanukirwe n’ubushake bw’Imana kuri ibi bintu? 
Hatanzwe impamvu ko abarwayi bavuye hanze basaba kugaburirwa inyama, nyamara 
n’ubwo bahabwa inyama nkeya, nziko igihe habayeho ubushake n’ubumenyi ngiro, 
hashobora kuboneka ibyokurya byategurirwa gusimbura izo nyama ku buryo buhagije, bityo 
mu gihe gito, abo barwayi batangira gutegurirwa kureka burundu kurya inyama z’amatungo 
yapfuye. Ariko igihe umutetsi ateguye indyo yiganjemo cyane inyama, aba atanze urwaho 
rushyigikira kuzirya, maze umururumba wazo ukabona impamvu ishyigikira iyo mirire. 
{IMN 364.4} 

lyo nabonaga ukuntu ibintu birimo kugenda, — niba_atabonye inyama ngo ateke, 

atabasha kumenya icyo azisimbuza, kandi ko izo nyama ari zo ziganje cyane mu mirire, — 
numva ko ibyo bintu bigomba guhita bihinduka. Bishoboka ko abarwayi runaka bafite intege 
nke bakenera inyama, mwazibahera mu byumba byabo, ariko ibyo ntibibe urwitwazo rutuma 



irari ryangiritse ry’abatazirya rihaguruka. ... Ahari mutekereza ko ntaeyo mwakora 
hatabonetse inyama. Nanjye niko nabyibwiraga, ariko nziko mu mugambi wa mbere Imana 
yagiriye umuntu, itateganyije ko inyama ziba mu byokurya byagombaga gutunga umuntu. 
Keretse irari ryangiritse kandi ribi ni ryo ryifliza iyo ndyo. ... Bityo kuba inyama akenshi 
usanga zaranduye, ibyo byagombye gutuma dukomeza kugira umuhati wo kuzireka 
burundu. Icyemezo cyanjye ubungubu ni ukureka burundu inyama. Ibyo nziko bitoroshye 
kuri bamwe, nk’uko bitorohera umunywi w’inzoga kureka ikiyobyabwenge cye; ariko 
bazabona impinduka nziza nibabikora. {IMN 364.5} 

Turusheho Gusuzuma Iki Kibazo 

722. Ikigo cy’Ubuvuzi kirakora umurimo mwiza. Ariko ubu duhanganye n’ikibazo 
kitoroshye cy’inyama. Mbese abantu basura ibigo byacu ntibari bakwiriye kubanza kubona 
inyama hanyuma bakagenda bigishwa kuzireka buhoro buhoro? ... Hashize imyaka mbonye 
umucyo umbwira ko icyemezo cyo kureka burundu inyama zose kidakwiriye, kuko mu bihe 
runaka byagaragaye ko inyama ari nziza kuruta ibyokurya barenza ku bindi kimwe 
n’ibyokurya bigizwe n’amasukari. Ibi bitera umubiri kugubwa nabi. Imvange zinyuranye 
zigizwe n’inyama, imboga, amatunda, inzoga, ikawa, icyayi, kake ziryohereye, na za gato 
byica igifu, bigatuma abantu bagera ubwo baba ibimuga, hamwe n’ingaruka zose mbi 
z’indwara. ... {IMN 365.1} 

Ndabagezaho ijambo ry’Uhoraho, Imana ya Isiraheli. Bitewe n’icyaha, umuvumo w’Imana 
wageze ku isi ubwayo, ugera ku matungo n’inyamaswa, ugera no mubiri wose. Abantu 
bahura n’imibabaro bitewe n’imyitwarire yabo yo kureka gukurikiza amategeko y’Imana. 
Amatungo na yo arababazwa kubw’uwo muvumo. {IMN 365.2} 

Mu baganga basobanukiwe n’ibi, nta n’umwe ukwiriye guha abarwayi amabwiriza yo kurya 
inyama. Bitewe n’indwara ziri mu matungo, kurya inyama biteje akaga. Umuvumo w’Imana 
wageze ku isi, ku muntu, ku matungo n’inyamaswa, ku mafi yo mu nyanja; kandi bitewe 
n’uko icyaha cyabaye gikwira ku isi yose, umuvumo na wo wakwiriye hose ndetse ububi 
bwawo bugira uburemere nk’ubw’icyaha. Kurya inyama rero bitera kwandura indwara. 
Inyama zirwaye z’ayo matungo yabaye intumbi zigurishwa ku masoko, maze indwara 
zikaba ingaruka zigera ku bantu. {IMN 365.3} 

Uhoraho yifuza ko ubwoko bwe bugera ku rugero rwo kudakora cyangwa kurya inyama 
z’amatungo yapfiiye. Nta muganga rero usobanukiwe n’uko kuri kw’iki gihe ukwiriye guha 
amabwiriza y’ibyo bintu abarwayi. Nta mutekano uboneka mu kurya inyama z’amatungo 
yishwe, kandi mu gihe gito amata y’inka na yo azaba agomba kuvanwa mu mirire 
y’abakomeza amategeko y’Imana. Mu gihe gito, nta mutekano uzaba ukiri mu gushyira mu 
nda ikintu cyose kiva ku matungo yaremwe. Abita ku magambo y’Imana kandi bakumvira 



amategeko yayo n’umutima wabo bazahabwa umugisha. Imana izababera ingabo ibakingira. 
Ariko ntabwo izanegurizwa izuru. Ukutizera, kutumvira, kwitandukanya n’ubushake 
n’inzira y’Imana bizashyira umunyabyaha mu mwanya Uhoraho atazabasha kumwitaho. ... 
{IMN 366.1} 

Na none nkwiriye kugaruka ku kibazo cy’imirire. Iki gihe ntitugomba gukora nk’uko 
twamenyereye gukora mu bihe byahise ku byerekeranye no kurya inyama. Imigirire nk’iyo 
yakomeje kuzanira umuvumo umuryango muntu, ariko by’umwihariko muri iki gihe 
byarakomeje bitewe n’umuvumo Imana yavuze ko uzagera ku matungo, bitewe n’icyaha 
cy’umuntu. Indwara mu matungo ziragenda zirushaho kwiyongera, kandi ubwishingizi 
rukumbi bwacu bushingiye ku kureka rwose kurya inyama. Indwara mbi cyane ziragenda 
zaduka muri iki gihe, kandi ikintu cya nyuma abaganga bafite umucyo bakora ni uguha 
inama abarwayi yo kurya inyama. Kurya inyama bikabije nibyo bituma abagabo n’abagore 
bo muri iki gihugu bahinduka babi, amaraso yabo agahumana, maze indwara zigakwira hose 
mu mibiri yabo. Abantu benshi bahitanwa no kurya inyama, kandi abantu ntibamenye 
impamvu. lyaba bamenyaga ukuri kwabyo, basobanukirwa ko izo mpfu ziterwa no kurya 
inyama. Gutekereza kurya inyama z’ibyamaze gupfa ni ikintu gishishana, ariko hari ikirenze 
icyo. lyo turya inyama, tuba turya umubiri wapfuye ufite uburwayi, ukagenda ukwirakwiza 
imbuto zacyo z’ubwandu mu mubiri wose. {IMN 366.2} 

Mwenedata, ndabandikiye kugira ngo mu bigo byacu hadakomeza gutangwa amabwiriza 
asaba abantu kurya inyama. Ibi ntibigomba kugira urwitwazo. Nta mutekano ku mbaraga 
n’ingaruka zabyo mu ntekerezo z’umuntu. Nimureke tube abagorozi b’ubuzima nk’uko iryo 
jambo riri. Nimureke bimenyekane ko mu bigo byacu hatazongera kugaburwa inyama, 
kimwe no mu bakozi bacu; bityo inyigisho dutanga ku ngingo yo kureka inyama ntizaba ari 
amagambo gusa ahubwo ari n’ibikorwa. Niyo abatugana bagabanuka, ibyo ntacyo bitwaye. 
Amahame azaba ari ay’agaciro kanini igihe azaba yumvikanye, igihe abantu bazamenya ko 
gukoresha ibimera ari byo bifitiye akamaro umubiri w’Umukristo. {IMN 367.1} 

Urwandiko rwa Kabiri kuri iki Kibazo 

723. Nabonye urwandiko rwanyu, kandi ndashaka kubasobanurira neza uko nshoboye ku 

kibazo cy’inyama. Amagambo mwavuzeho ari mu rwandiko nandikiye_hamwe 

n’izindi zanditswe igihe Mushiki wacu _ yari mu Kigo cy’Ubwiherero 

cy’Ubuzima. Nashakashatse izo nzandiko. Nabonye kopi za zimwe, izindi sinazibona. 
Nasabye ko bampa amatariki ayo magambo yavugiwe. Muri icyo gihe, batangaga 
amabwiriza yo kurya inyama kandi zigakoreshwa cyane. Neretswe ko inyama, igihe zimeze 
neza, zitagomba guhita zirekwa burundu, ahubwo ko abantu bagomba kwicarana mu 
cyumba cy’uruganiriro bakavugana ku mikoreshereze y’inyama z’ubwoko bwose; ko 



imbuto, imboga n’ibinyampeke byateguwe neza, ari byo umubiri ukeneye kugira ngo abantu 
bagire amagara mazima; kandi ko ari ngombwa kubanza kwereka abantu ko inyama 
zidafitiye akamaro umubiri, by’umwihariko ahantu bashobora kubona imbuto ku buryo 
buhagije, nko muri Kaliforoniya. Ariko mu “Kigo cy’Ubwiherero cy’Ubuzima” ntibari 
biteguye guhita bagira ibyo bahindura, nyuma yo gukoresha inyama cyane nk’uko 
babigenje. Byari kubabera byiza kugenda bagabanya buhoro buhoro imikoreshereze yazo, 
kugeza ubwo baretse kuzikoresha burundu. Bagombaga kugira ameza amwe gusa yitwa 
ameza y’abarwayi yo kuriraho. Andi meza yose ntiyagombaga gutegurwaho inyama. ... 
{IMN 367.2} 

Nakoze uko nshoboye ngo ndebe ko inyama zareka gukoreshwa, ariko iki kibazo gikomeye 
mbona ko gikwiriye kwitonderwa kandi ntigihubukirwe, nyuma y’uko inyama zagiye 
zikoreshwa gatatu ku munsi. Abarwayi bagomba kwigishwa hakurikijwe amabwiriza ya 
kiganga. jlMN 368.1} 

Iki ni cyo mbasha kwibuka kuri iyo ngingo. Twagiye turushaho kubona umucyo mwinshi, 
kandi tugomba kuwitaho. Amatungo afite uburwayi, kandi ntibyoroshye kumenya ukuntu 
ubwo burwayi bungana ku muryango muntu, ni ukuvuga ingaruka zo kurya inyama. Kenshi 
dukunda gusoma mu binyamakuru iby’igenzura ry’inyama. Amasoko y’inyama ahora 
asuzumwa, maze inyama zijyanwa gucuruzwa ugasanga akenshi ziba zavuzwe ko 
zidakwiriye kuribwa. jlMN 368.2} 

Hashize imyaka myinshi neretswe ko kurya inyama byiza ubuzima cyangwa intekerezo. 
Nyamara, nubwo bisa nk’ibidasanzwe, nagombaga guhora mpanganye n’iki kibazo cyo 
kurya inyama buri gihe. Nagiranye ikiganiro kihariye kandi gikomeye n’abaganga bo mu 

bigo by’ubuzima. Bahaye agaciro iki kibazo, kandi Mwenedata na Mushiki wacu_ 

bageze ahantu hakwiriye. Inyama zategekerwaga abarwayi ku buryo bukabije. ... Isabato 
imwe, ubwo nari mu Nama Rusange ya Uniyo ya Ositaraliya, yabereye ahitwa Stanmore, 
Mwuka w’Imana yansabye kuvuga ku kibazo cyo mu kigo cy’ubuvuzi cyashinzwe i 
Summer Hill, cyari hafi y’aho i Stanmore. {IMN 368.3} 

Nerekanye ibyiza bibasha kuboneka muri icyo kigo. Nerekanye ko inyama zitagomba na 
rimwe gutegurwa ku meza nk’ibyokurya, ko ubuzima n’imibereho by’abantu ibihumbi 
byagiye biba ibitambo kubwo inyama zariwe z’amatungo yapfuye. Nta rarika rikomeye 
riruta iri mbasha gukora. Naravuze nti, Tugomba gushima Imana kuba dufite ikigo kidaha 
amabwiriza abarwayi yo kurya inyama. Nibyumvikane ko nta gashitu k’inyama kateguwe 
ku meza, yaba ay’abaganga, ay’abayobozi, abafasha, cyangwa abarwayi. Naravuze nti, 
Dufite icyizere ko abaganga bacu bazita kuri iki kibazo ku rwego rwa kiganga, kuko intumbi 
z’amatungo yapfliye zitagomba iteka kuboneka mu mirire y’Abakristo. {IMN 368.4} 



Sinigeze nshaka guhisha iki kibazo. Navuze ko niba abashinzwe ikigo cy’ubuzima bateguye 
ku meza inyama z’ayo matungo yishwe, ntibazishimirwa n’Imana. Bazaba bahumanya 
umsengero rw’Imana, bakazaba bakeneye kubwirwa aya magambo ngo, “Usenya 
umsengero rw’Imana, Imana izamurimbura.” Umucyo Imana yangejejeho wanyeretse ko 
umuvumo w’ijum wageze ku isi yose, ku nyanja, ku matungo, no ku nyamaswa. Bidatinze 
nta mutekano uzaba ukiri mu gutunga amatungo. Isi iragenda yangizwa n’umuvumo 
w’Imana. {IMN 369.1} 

Gushikama ku Mahame Yacu 

724. Mu bihe bishize, umubare w’abarwayi mu kigo cyacu cy’ubuvuzi waragabanutse, 
bitewe n’ibihe bikomeye byabayeho. Natekereje ko imwe mu mpamvu zateye ibyo ari uko 
ubuyobozi bw’icyo kigo bwanze kugaburira abarwayi inyama. Kuva aho icyo kigo 
cyafunguriwe, hari akamenyero ko kugabura inyama mu cyumba cyo kuriramo. Twabonye 
ko igihe kigeze kugira ngo ibyo bintu bihagarare. Twari tuzi ko Imana itishimira kubona 
tugaburira abarwayi inyama. jlMN 369.2} 

Muri iki gihe, nta cyayi, ikawa, cyangwa inyama bitangwa muri icyo kigo. Twiyemeje 
gushikama ku mahame yacu y’ivugurura ry’ubuzima, tukagendera mu nzira y’ukuri no 
gukiranuka. Ntidushobora kwihanganira kuba abagorozi igice, kubwo gutinya ko abagana 
ibigo byacu bagabanuka. Twafashe icyemezo cyacu kandi kubwo gufashwa n’Imana 
tuzagishikamaho. Ibyokurya bihabwa abarwayi bifite intungamubiri zuzuye kandi 
birabaryohera. Bigizwe n’imbuto, ibinyampeke, n’ibinyamisogwe. Hano muri Kaliforoniya, 
hari amatunda menshi y’ubwoko bwose. {IMN 369.3} 

lyo abarwayi baje bakaba basanzwe barabaswe no kurya inyama kandi bakumva ko 
batabasha kuzireka, tugerageza kubararikira gukoresha ubwenge ngo batekereze neza kuri 
icyo kibazo. Igihe badashatse kutwumva, bakiyemeza gukomeza kurya ibyangiza ubuzima 
bwabo, ntituzanga kubibaha, ariko tuzabasaba ko barira izo nyama mu byumba byabo, kandi 
bakazaba biteguye kwakira ingaruka zizakurikiraho. Bagomba kwemera ingaruka 
z’ibikorwa byabo. Ntitwakwemera imigirire yabo. Ntitwatinyuka gutesha agaciro umurimo 
wacu twemera gukoresha ibihumanya amaraso kandi bigateza imibiri uburwayi. Twaba 
tutari indahemuka ku Mwami wacu turamutse dukoze ibyo atishimira. {IMN 370.1} 

Aho ni ho duhagaze. Twafashe icyemezo cyo kuba abanyakuri no gushikama ku mahame 
y’ivugurura ry’ubuzima, kandi ndasaba Imana ngo ibidufashemo. {IMN 370.2} 

Tugomba gutegura imigambi ituma twongera umubare w’abarwayi batugana. Ariko se 
byaba ari iby’ukuri ko kugira ngo tugire umubare munini w’abarwayi twongera kujya tubaha 
inyama? Twaha abarwayi ibyabateye kurwara kandi ari na byo bikomeza kuba intandaro yo 



kurwara kwabo igihe bakomeje kubirya? Mbese ntitwari dukwiriye ahubwo guhagarara 
dushikamye nk’abamaze gufata icyemezo cyo gushyira mu bikorwa ivugurura ry’ubuzima? 
{IMN 370.3} 

[Ikawa, icyayi, n’inyama bigaburirwa abarwayi mu byumba byabo — 437] jlMN 370.4} 

725. Mu bigo byacu hari abantu bavuga ko bemera amahame y’ivugurura ry’ubuzima 
nyamara bagakomeza kwishimira gukoresha inyama n’ibindi byokurya bazi neza ko 
byangiza ubuzima. Abo ndababwira mu Izina ry’Umwami Imana nti: Ntimugomba kwemera 
guhabwa inshingano mu bigo byacu mu gihe mwanga gukurikiza amahame agenga 
imibereho y’ibyo bigo; kuko mu kugenza mutyo, mutuma umurimo w’abarimu n’abayobozi 
wikuba kabiri, kuko baba barwana ngo umurimo ukomeze utere imbere. Nimutunganye 
inzira y’Umwami. Mureke kubangamira inzira y’ubutumwa yohereza. (IMN 370.5} 

Neretse ko amahame yatanzwe mu bihe bya mbere by’ubutumwa agomba gufatwa ko ari 
ingenzi ku bwoko bw’Imana bwo muri iki gihe nk’uko byari biri na mbere. Hari bamwe 
batigeze bakurikiza uwo mucyo twahawe ku kibazo cy’imirire. Igihe kirageze noneho ngo 
uwo mucyo uvanwe munsi y’intonga, maze tuwureke umurike uko bikwiriye, mu rumuri 
rwaworwose. jlMN 371.1} 

[Ntizigomba kugaburwa mu bigo byacu — 424, 431, 432] jlMN 371.2} 

[Ntizigomba kugaburirwa abakozi — 432, 444] jlMN 371.3} 

[Gikoresha bikabije ibyokurya byuzuyemo amasukari na byo biteye akaga nko gukoresha 
inyama zidafite ikibazo — 533, 556, 722] jlMN 371.4} 



IGICE CYA 24 - IBYOKUNYWA 


UMUGABANE WA I — AMAZIYO KUNYWA 
Amazi Meza ni Umugisha 

726. Mu gihe cy’amagara mazima no mu gihe cy’uburwayi, amazi meza ni imwe mu 
migisha iruta iyindi Ijuru ryaduhitiyemo. Kuyakoresha neza bituma turushaho kugira 
ubuzima buzira umuze. Ni ikinyobwa Imana yatanze ngo kimare inyota abantu 
n’inyamaswa. Kuyanywa igihe cyose, bifasha umubiri kubona ibyo ukeneye, kandi 
ukawunganira mu kurwanya indwara. {IMN 372.1} 

727. Ngomba kurya mu buryo bworoheje, bityo nkarinda umubiri ibiwuremerera; ngomba 
kandi kwihatira kubaho nezerewe, ngakunda ibyiza bituruka ku myitozo ikwiriye ahantu 
hari umwuka. Ngomba guhora nkaraba umubiri, kandi ngakunda kunywa amazi meza kandi 
aboneye. jlMN 372.2} 

Gukoresha Amazi mu Gihe cy’Uburwayi 

728. Amazi abasha gukoreshwa mu buryo bwinshi mu koroshya uburibwe. Amazi 
y’urubogobogo, ashyushye kandi anyowe mbere yo kurya (ikirahure cyayo), ntazagirira nabi 
umubiri, ahubwo azatuma ugubwa neza. jlMN 372.3} 

729. Abantu ibihumbi bapfliye bazize kubura amazi meza n’umwuka mwiza, nyamara 
barashoboraga kubaho. ... lyi migisha bari bayikeneye kugira ngo bagire ubuzima bwiza. 
lyo baba baramurikiwe, bakareka gukoresha imiti, bakimenyereza gukora imyitozo 
ngororamubiri yo hanze, bagafungura umwuka mwiza ukinjira mu mazu yabo, mu gihe 
cy’umuhindo n’icy’impeshyi, kandi bakanywa amazi meza kandi bakanayiyuhagira, baba 
baragize ibyishimo aho kugira imibereho mibi. jlMN 372.4} 


Mu Gihe Umuntu Afite Umuriro 

730. lyaba mu gihe umurwayi afite umuriro yahabwaga amazi nk’ikinyobwa, kandi 
agashyirwaho ibitambaro bitose ku mubiri, uwo murwayi ntiyagira uburibwe iminsi myinshi 
n’amajoro menshi, kandi ubuzima bwa benshi bwaba bwarakize. Nyamara abantu ibihumbi 
barapfuye bazize umuriro mwinshi, kugeza ubwo ikintu gitera uwo muriro gihiye kigashira, 
imbaraga z’ingenzi zikarangira, kandi bapfiiye bababara bikabije, ntibahawe amahirwe yo 
kunywa amazi yo kuzimya uwo muriro no kubamara inyota. Amazi akoreshwa mu kuzimya 
umuriro utwika inyubako, ntiyitabwaho mu gihe yagombaga kuzimya umuriro uba utwika 
ingingo z’imibiri y’abantu. (IMN 372.5} 



Uburyo Bwiza n’Uburyo bubi bwo Gukoresha Amazi 

731. Abantu benshi bakora ikosa ryo kunywesha amazi akonje ibyokurya. Igihe anyowe 
umuntu arimo kurya, amazi agabanya amatembabuzi ava mu kanwa; kandi uko amazi 
akonje, ni ko n’igifu kimererwa nabi. Amazi akonje cyangwa ibinyobwa bindi bikonje, igihe 
binyweshejwe ibyokurya, bihagarika igogora kugeza ubwo umubiri wongeye kuzana 
ubushyuhe buhagije mu gifu, kugira ngo gishobore gukomeza umurimo wacyo. Ibinyobwa 
bishyushye bica intege umubiri; ababyimenyereza bibagira imbata z’akamenyero kabyo. 
Ibyokurya ntibikenera ikinyobwa cyo kubimanura. Ntibikenera gusomezwa. Murye buhoro 
kugira ngo amazi yo mu kanwa yivange n’ibyokurya. Amazi uko aba menshi mu gifii niko 
igogora ry’ibyokurya rirushaho kurushya igifli, kuko amazi aba agomba kubanza gushira. 
Ntimukarye umunyu mwinshi; nimureke gukoresha kokombre zo mu macupa; 
ntimugashyire mu gifu icyokurya cyose kirimo urusenda rwinshi; murye amatunda hamwe 
n’ibyokurya, bityo inyota yo gushaka kunywa mu gihe cyo kurya izashira. Ariko niba bibaye 
ngombwa ngo inyota igabanuke, mwanywa amazi meza mbere cyangwa nyuma y’akanya 
runaka mugiye cyangwa mumaze kurya, nk’uko umubiri ubikeneye. Ntimugafate rwose 
ikawa, icyayi, inzoga, vino ihiye, cyangwa ikindi kinyobwa gisharira. Amazi ni cyo 
kinyobwa kirusha ibindi koza ingingo z’umubiri. {IMN 373.1} 

[Ibirenze gusomeza ibyokurya— 165, 166] jlMN 373.2} 

[Umwe mu miti yatanzwe n’Imana — 451, 452, 454] jlMN 373.3} 

UMUGABANE WA II — ICYAYI N’IKAWA 

Ingaruka z’Ibikabura Umubiri Bikomoka ku Ikawa n’Icyayi 

732. Ibyokurya n’ibyokunywa bikabura umubiri byo muri iyi minsi ntibituma abantu bagira 
amagara mazima. Icyayi, ikawa, n’itabi byose bikabura umubiri, kandi bifite uburozi. Nta 
kamaro bifitiye umubiri, ikindi kandi byica umubiri, niba dushaka gukura tukaba abantu 
birinda, tugomba kwitandukanya na byo burundu. jlMN 374.1} 

733. Icyayi ni uburozi mu mubiri; Abakristo bagomba kukireka. Ikawa na yo ni kimwe 
n’icyayi, ariko ingaruka zayo mu mubiri zirushijeho kuba mbi. Imbaraga zayo zishingiye 
mu gukabura umubiri ku rwego rumeze nko kuwongerera imbaraga, ariko ku rundi ruhande 
ica umubiri intege ugahinduka igisenzegeri. Abanywi b’icyayi n’ikawa usanga mu maso 
habo higaragaza. Uruhu rwabo rurakobana ugasanga rudafite ubuzima. Nta mucyo 
w’ubuzima urangwa mu maso habo. {IMN 374.2} 

734. Gukoresha icyayi, ikawa, n’ibiyobyabwenge nk’urumogi n’itabi bitera indwara nyinshi 
kandi zinyuranye. Ibi byose bigomba kurekwa, atari kimwe gusa, ahubwo byose uko 



byakabaye; kuko byose byica kandi bigakenya imbaraga z’umubiri, iz’ubwenge 
n’iz’intekerezo. Ubuzima bwiza busaba ko ibyo byose bireka gukoreshwa. {IMN 374.3} 

[Kubiba imbuto z’urupfu — 655] jlMN 374.4} 

735. Ntimugakoreshe icyayi, ikawa, inzoga, vino ihiye, n’ibindi binyobwa bifite alikoro. 
Amazi ni cyo kinyobwa kiruta ibindi byose mu koza ingingo z’umubiri. {IMN 374.5} 

736. Icyayi, ikawa, n’itabi hamwe n’ibinyobwa bisindisha bifite ingero zitandukanye mu 
nzego zidasanzwe mu gukabura umubiri. Imbaraga z’ikawa n’icyayi, nk’uko twabibonye 
mbere, zimeze nk’iziri ku rwego rumwe na vino ihiye, ibinyobwa bifite alikoro nyinshi bita 
likeri, n’itabi. ... {IMN 374.6} 

Gukoresha ikawa byica ubuzima. Ikawa ishabura ubwonko ikabukoresha ku buryo 
budasanzwe, ibyo bigakurikirwa no gucika intege, umubiri ukaba igisenzegeri, imbaraga 
z’ubwenge, intekerezo, n’umubiri zikagagara. Ubwonko bugubwa nabi, kandi iyo 
hatabayeho imbaraga zo guhagarika ako kamenyero, imikorere y’ubwonko iragabanuka 
bidasubirwaho. Ubwo buryaryate bw’imyakura bugabanya imbaraga z’ubuzima, maze 
gucogora kw’imyakura kugatera ubwihebe, guhubuka, gucika intege mu ntekerezo, bitewe 
n’imbaraga zirwanya imikorere y’iby’umwuka. Nonese koko abashinzwe ibyo kwirinda 
n’ivugurura ry’ubuzima ntibakwiriye gukangukira kurwanya ibyo bibi byose biterwa n’ibyo 
binyobwa byica umubiri? Mu bihe bimwe ntibyorohera abantu kureka akamenyero ko 
gukoresha icyayi n’ikawa nk’uko bitorohera abasinzi kureka inzoga. Amafaranga 
akoreshwa mu kugura icyayi n’ikawa aba ameze nk’ariwe n’imbwa; kuko ibi binyobwa 
byica ababikoresha kandi ku buryo buhoraho. Abakoresha icyayi, ikawa, urumogi, na 
alukoro babasha rimwe na rimwe kurama imyaka myinshi, ariko iyo si impamvu ituma ibyo 
bikaburamubiri bikwiriye gukoreshwa. Ibyo aba bantu bananiwe gukora bitewe n’ako 
kamenyero kabi ko kutirinda, bizagaragara ku munsi ukomeye w’Imana. {IMN 374.7} 

Abakoresha icyayi n’ikawa ngo bibongerere imbaraga mu kazi bazasobanukirwa n’ingaruka 
mbi z’imikorere y’ibyo binyobwa babiboneye ku kurwara kw’imitsi ikajya isusumira 
hamwe no kubura imbaraga zo kwitegeka. Igihe imitsi cyangwa imyakura inaniwe ikenera 
kuruhuka igatuza. Imiterere y’umubiri ikenera igihe cyo gusubizwamo imbaraga 
wakoresheje. Ariko niba imbaraga zawo zikomeje guhagurutswa bidasanzwe n’ibinyobwa 
biwukabura, igikurikiraho ni uko iyo mikorere ikomeza ityo igenda icogoza imbaraga 
nyakuri z’umubiri. Mu gihe runaka, bitewe n’ubwo buryo budasanzwe bwo guhagurutsa 
imbaraga z’umubiri, umuntu abasha gukora umurimo munini, ariko bikazagenda biba 
ingorabahizi gukoresha imbaraga mu bintu runaka, maze ku iherezo imikorere y’umubiri 
wacogoye ntitume ubasha gukora ibyo usabwa. {IMN 375.1} 



Ingaruka mbi Zituruka ku Zindi Mpamvu 

Ingeso yo kunywa icyayi n’ikawa ni mbi bikabije kumta uko kenshi abantu babitekereza. 
Benshi bimenyereje gukoresha ibinyobwa bikabura umubiri barwara umutwe n’indwara 
z’imitsi, kandi igihe cyabo kinini bakakimarira kwa muganga. Bibwira ko badashobora 
kubaho batanywa ibikaburamubiri, kandi ntibamenya ingamka zabyo ku buzima. Ikirushaho 
kuba akaga kandi, ni uko ingamka mbi zabyo zitirirwa izindi mpamvu. {IMN 376.1} 

Ingaruka ku Bwonko no ku Ntekerezo 

Gukoresha ibikaburamubiri bizanira ububabare umubiri wose. Imyakura iraribwa kubwo 
kudakorera hamwe, umwijima ntukora uko bikwiriye, amaraso meza n’imikorere yayo 
birafatwa, uruhu mgakobana kandi ntimkore. Ubwonko na bwo bugerwaho. 
Ibikaburamubiri bihagumtsa ubwonko bugakora ku buryo budasanzwe, ingamka ikaba 
gucika intege no kunanirwa k’ubwonko. Ingamka y’ibyo ni ugucika intege mu mikorere 
y’ubwenge, umubiri, n’intekerezo. lyo ni yo mpamvu usanga hari abagabo n’abagore 
bamwe barangwa n’uburakari, ntibagire intekerezo nzima, n’umutimanama udakora neza. 
Akenshi barangwa no guhubuka, kutihangana, uburakari, kubona amakosa y’abandi 
bakayagira manini, kandi ntibabashe kubona ayabo. jlMN 376.2} 

Ingamka z’imikorere mibi y’ibyo bikaburamubiri zigaragara iyo abanywi b’icyayi n’ikawa 
bahuriye mu myidagaduro. Bose banywa uko bashaka ibyo binyobwa bakunda, maze kubwo 
ingamka z’ibyo bikaburamubiri, bagatangira kuvuga menshi no gutukana. Bavuga 
amagambo bahubutse kandi badatekereje. Amagambo yabo aba ari menshi, akenshi ari mabi 
kandi akomeretsa. Aba banyamagambo bibagirwa ko hari umuhamya ubateze amatwi, 
Umurinzi ku munara utaboneka, uba yandika amagambo yabo mu gitabo cyo mu ijum. Ayo 
magambo yose yo kunegurana, kubeshya bikabije, ibyo byifuzo by’amarangamutima bitewe 
n’ikirahure cy’icyayi, Yesu abyandika nk’ibimukoza isoni ngo, “Ni ukuri ndababwiza ukuri 
ko, ubwo mwabikoreye umuto muri aba bavandimwe banjye, ni Jye mwabikoreraga.” {IMN 
376.3} 

Turababazwa bitewe n’ingeso mbi ababyeyi bacu bimenyereje, nyamara kandi se, ni 
bangahe bahitamo gukurikiza iyo nzira ndetse bagakora ibimshijeho kuba bibi! Ummogi, 
icyayi, ikawa, itabi, n’inzoga zikomeye biramshaho kurimbura imbaraga z’imibiri y’abatuye 
isi. Buri mwaka hanyobwa miliyoni na miliyoni z’amalitiro y’inzoga zisindisha zica 
umubiri, kandi za miliyoni z’amafaranga zikoreshwa ku itabi. Imbata z’iryo rari zikomeza 
gupflisha ubusa ubutunzi zihaza ibyo byifuzo by’imibiri yazo, zikagomwa abana bazo 
ibyokurya, imyambaro hamwe n’uburezi bwo mu ishuri. Igihe ibyo bibi bikomeza gutyo, 
abaturage ntibazashobora kumererwa neza. {IMN 377.1} 



Uguhagurutswa kw’Imyakura ni ko Kubaho, aho kuba Imbaraga 

737. Ugira uburakari bwinshi kandi ntutuje. Icyayi cyagize imbaraga zo guhagurutsa 
imyakura, n’ikawa iteza igihu mu bwonko; ibyo byombi byangiza umubiri wawe. Ukwiriye 
kwitondera imirire yawe. Ujye urya ibyokurya byiza kandi bifitiye umubiri akamaro, kandi 
ujye uba umuntu utuje, udahangayitse kandi udakururwa n’ibyifuzo by’umubiri. {IMN 
377.2} 

738. Icyayi gikabura umubiri kandi, ku rugero runaka, cyangiza ubwonko kigatera 
kudandabirana. Ikawa n’ibindi binyobwa bimeze nka yo bikora kimwe. Ingaruka ya mbere 
ni uguteza mu mubiri ikimeze nk’umunezero. Imyakura y’igifu irahaguruka, kandi uko 
guhaguruka kugahererekanya no mu bwonko, na bwo bugashyira umutima. Umutima 
utangira gutera cyane, maze bigahereza imikorere yose y’umubiri mu kanya gato. Umuntu 
atangira kwibagirwa umunaniro, agasa nk’ugaruye imbaraga, ubwenge bukamera 
nk’ubukangutse, intekerezo zigasank’aho zibaye nzima. (IMN 377.3} 

Bitewe n’izo ngaruka, benshi bibwira ko icyayi cyangwa ikawa bibagwa neza. Ariko ni 
ukwihenda. Icyayi n’ikawa ntibizanira umubiri intungamubiri. Ingaruka zabyo zigaragaza 
mbere y’igogora no kwakira ibyokurya k’umubiri, kandi icyo kimeze nk’imbaraga ni 
ugukabuka kw’imyakura. lyo izo ngaruka z’ibikaburamubiri zirangiye, izo mbaraga 
zidasanzwe zirashira, maze umuntu agasigara nta ntege ameze nk’ikirimarima. {IMN 
377.4} 

Gukomeza gukoresha ibyo binyobwa bimara imbaraga z’umubiri, ibyo bigakurikirwa 
n’uburibwe bw’umutwe, guhondobera, gusabaganywa k’umutima, igogora ribi cyangwa 
kugubwa nabi mu gifli, isusumira, n’ibindi bibi byinshi, kuko imbaraga z’ubuzima ziba 
zagiye. Imyakura yaguye agacuho iba ikeneye kuruhuka no gutuza aho kuyikabura no 
kuyikoresha birenze urugero. Imiterere y’umubiri iba ikeneye igihe cyo kugarura imbaraga 
zakoreshejwe. Ariko niba imbaraga zawo zikomeje guhagurutswa bidasanzwe n’ibinyobwa 
biwukabura, igikurikiraho ni uko iyo mikorere ikomeza ityo igenda icogoza imbaraga 
nyakuri z’umubiri, bityo umubiri ukaba utakibasha gukora bitewe no gukoreshwa nabi, 
ukarushaho kugenda ugira ikibazo cyo gukoresha imbaraga aho zikenewe. Kwifuza 
ibikaburamubiri bigenda birushaho gutegeka umubiri, kugeza ubwo ubushake buneshejwe 
n’ibyifuzo. Bene uwo mubiri ukomeza kwifuza ibikaburamubiri birushijeho kugira 
imbaraga, kugeza ubwo imiterere y’umubiri itagishoboye kugira icyo ikora. {IMN 378.1} 


[Icyayi n’ikawa byica igifu — 722]. {IMN 378.2} 



Nta Ntungamubiri Bigira 


739. Ubuzima ntibubasha kubona ikintu na kimwe cyabufasha mu mikoreshereze y’ibyo 
bintu bikabura umubiri mu gihe runaka, hanyuma bikawutera imikorere iwuca intege 
kurenza uko byari bimeze. Icyayi n’ikawa bicogoza imbaraga z’uwo mwanya, ariko igihe 
imbaraga zabyo zimaze gushira, umuntu yumva agize ubwihebe. Ibyo binyobwa nta 
ntungamubiri na nke byifitiye. Iziboneka gusa ni izituruka mu mata n’isukari biba 
byavangiwe mu cyayi cyangwa mw’ikawa. {IMN 378.3} 

Bitera Umwijima mu bya Mwuka 

740. Icyayi n’ikawa ni ibikaburamubiri. Imbaraga zabyo zimeze nk’iz’itabi, ariko ku rwego 
rutoya. Abakoresha ubu burozi butuje, kimwe n’abakoresha itabi, bumva badashobora 
kubaho batabinywa, kuko bumva batamerewe neza igihe badafite ibyo bigirwamana. ... 
Abatwarwa n’umururumba w’irari ry’inda, babikorera kwangiza ubuzima n’intekerezo 
zabo. Ntibashobora guha agaciro ibya Mwuka. Ibyumviro byabo bicura umwijima, 
ntibabone ububi bw’icyaha, n’ukuri ntibaguhe agaciro kako gakomeye kuruta ubutunzi 
bw’isi. (IMN 378.4} 

741. Kunywa icyayi n’ikawa ni icyaha; ni ukwica umubiri ubishaka, kimwe nk’uko ibindi 
bibi bigirira nabi ubugingo. Ibi bigirwamana bikundwa biteza urwungano rw’imyakura 
gukabuka no kugwa ikinya; kandi iyo icyo gikorwa cyo gukabura umubiri kirangiye, bica 
intege umubiri ku rwego rungana n’imbaraga zo gukabura umubiri byateje. {IMN 379.1} 

742. Abanywi b’itabi, icyayi, n’ikawa bagomba kureka ibyo bigirwamana, maze 
bagakoresha amafaranga yabo mu murimo w’Imana. Bamwe ntibigeze batanga ubutunzi 
ngo bukore umurimo w’Imana, kandi barasinziriye ntibazi ibyo Imana ibasaba. Abantu 
bamwe bakennye cyane, bagomba kurwana intambara itoroshye kugira ngo batsinde ibi 
bikaburamubiri. Uku kwitanga kwa buri muntu ntigusabwa bitewe n’uko umurimo w’Imana 
ubuze amikoro. Ahubwo buri mutima wose ugomba kugeragezwa, buri ngeso yose igatera 
imbere. Iryo ni ihame ubwoko bw’Imana bugomba gushyira mu bikorwa, ihame rizima 
rigomba kugenga imibereho. {IMN 379.2} 

Umururumba Ntugeudaua uo Kuramya 

743. Icyayi n’ikawa, kimwe n’itabi, bigira ingaruka zo kwica imikorere y’umubiri. Icyayi 
kigira ubumara bwica, nubwo buba ari bukeya, ingaruka zabwo ni kimwe n’iz’inzoga zifite 
alukoro nyinshi. Ikawa igira imbaraga nyinshi zo guteza igihu mu ntekerezo no gupfukirana 
imbaraga. Ntifite ubushobozi nk’ubw’itabi, ariko ingaruka zabyo zimeze kimwe. Inzitwazo 
zo kudakoresha itabi zibasha no gukoreshwa mu kudakoresha icyayi n’ikawa. {IMN 379.3} 



Abafite akamenyero ko kunywa ieyayi, ikawa, itabi, urumogi, eyangwa inzoga zifite alukoro 
nyinshi ntibashobora kuramya Imana igihe badafite ibyo bamenyereye bibaha umunezero. 
lyo babuze ibikaburamubiri, bagatangira kuramya Imana, baba badafite ubuntu buhagije 
bwo kongerera imbaraga, guha ubuzima n’imbaraga z’umwuka amasengesho n’ubuhamya 
bwabo. Aba bakristo ku izina bakwiriye gusuzuma impamvu zibatera kugira ibyishimo. 
Mbese zikomoka mu ijuru eyangwa ni izo kuri iyi si? {IMN 380.1} 

Ugomera Amategeko y’Ubuzima Ababazwa n’Igicumuro 

744. Satani abona ko adashobora kugira ububasha buhagije ku ntekerezo z’umuntu 
wimenyereje gutegeka irari ry’inda ntarihe umwanya, maze agahora ateza abantu gushaka 
guhaza ibyifiizo by’inda zabo. Kubwo imbaraga z’imirire mibi, umutimanama ugwa ikinya, 
ubwonko bugaeura umwijima, imbaraga zo kumva no kwakira zigakora nabi. Ariko 
igicumuro cy’ugomera amategeko ntikigabanuka bitewe n’uko umutimanama we waguye 
ikinya kugeza ubwo uba utagishobora kumva. jlMN 380.2} 

Niba ubuzima buzira umuze bw’intekerezo bubeshwejweho n’imibereho myiza y’imbaraga 
z’umubiri, mbega ukuntu abantu bari bakwiriye kwitonda bakareka gukoresha 
ibikaburamubiri n’ibiyobyabwenge! Nyamara usanga hari umubare munini w’abitwa 
Abakristo bagikoresha itabi. Bababazwa n’ingorane z’ibibi bizanwa no kutirinda; mu gihe 
wumva bavuga nabi abakoresha inzoga, nyamara usanga banuka umwuka w’itabi. Ni 
ngombwa ko imyifatire y’abantu ku gukoresha itabi ihinduka mbere y’uko umuzi w’ikibi 
ugerwaho. Turusheho gushimangira iyi ngingo. Muzirikane ko icyayi n’ikawa byongera 
ubushake bwo kurarikira bikabije ibikaburamubiri. Kandi iyo turebye ibibera mu ngo zacu, 
uburyo ibyokurya bitegurwa, tugomba kwibaza duti, mbese tugira kwirinda muri byose? 
Mbese twaba dufite amavugurura atuma tugira ubuzima bwiza tukagira n’ibyishimo? (IMN 
380.3} 

Buri Mukristo nyakuri wese agomba kugenga irari n’ibyifiizo bye mu mirire n’iminywere. 
Niba tutirinze kuba imbata z’irari, ntidushobora kuba abagaragu nyakuri kandi bumvira 
Kristo. Kubatwa n’umururumba w’irari n’ibyifiizo mu mirire n’iminywere bigabanya 
imbaraga z’ukuri ko mu mutima. {IMN 381.1} 

Kuneshwa n’Irari 

745. Ukutirinda bitangirira ku meza yacu, igihe dukoresha ibyokurya byangiza umubiri. 
Nyuma y’igihe runaka, iyo bikomeje gutyo, ingingo z’igogora ziracogora, maze ibyokurya 
ntibibe bigihaza ipfa ry’umubiri. Umubiri rero umererwa nabi, maze ingaruka zikaba 
gushaka kurya ibyokurya birushijeho gukabura umubiri. Icyayi, ikawa n’inyama bigira 
ingaruka z’ako kanya. Bitewe n’imbaraga z’ibi bihumanya, urwungano rw’imyakura 



mrakabuka, maze mu buryo runaka no mu kanya runaka, ubwonko bumera 
nk’ubwongerewe imbaraga, n’intekerezo zikamshaho gukanguka. Bitewe n’uko ibi 
bikaburamubiri bitera mu kanya runaka ingaruka zimeze nk’izinejeje umubiri, benshi 
bibwira ko babikeneye, maze bagakomeza kubikoresha. Nyamara iteka bigira ingamka. 
Urwungano rw’imyakura, mba rwakabuwe mgakora nabi, mtangira gukoresha imbaraga 
rwazigamye mu bubiko bwarwo. Uko gukabuka kw’akanya mnaka kw’urwungano 
rw’imyakura gukurikirwa no gucika intege hamwe no kumererwa nabi cyane. Ni muri urwo 
rugero ibikaburamubiri biba byakoresheje umubiri mu buryo budasanzwe, maze 
hagakurikiraho gucika intege no kumererwa nabi cyane, igihe imbaraga z’uko gukabura 
umubiri zishize. Bityo irari rirushaho kwiyongera, ku buryo biba akamenyero maze 
hakabaho gukomeza kunezezwa no kunywa ibikaburamubiri, nk’itabi, inzoga, n’ibinyobwa 
bisindisha bifite imbaraga. Uko irari rimshaho guhazwa, niko rirushaho kwifuza, bityo 
kurirwanya no kuritegeka bikamshaho kumhanya. Uko imikorere y’urwungano 
rw’imyakura mmshaho kunanirwa gukora, niko mnanirwa gukora mtabonye 
ibikaburamubiri, ni nako kubyifuza birushaho kwiyongera, kugeza ubwo ubushake 
buneshejwe, bigasa nk’aho nta mbaraga zisigaye zo kurwanya ibyo byifuzo bibi. {IMN 
381.2} 

Ubuhungiro Nyakuri 

Ubuhungiro nyakuri ni ukudakora, kudasogongera, kudafata mu ntoki icyayi, ikawa, inzoga, 
itabi, ummogi, n’ibindi binyobwa bifite alukoro. Iki gihe tugezemo, abantu bakeneye 
inshuro ebyiri kurenza uko bari bakeneye mbere, gutabarwa n’ubushobozi bw’ubushake, 
bukomora imbaraga ku buntu bw’Imana, kugira ngo bashobore guhagarara badatsinzwe 
n’ibigeragezo bya Satani, bakabasha kunesha irari ryose ribi ryo mu mirire n’iminywere. 
jlMN 382.1} 

Intambara Hagati y’Ukuri no Kwikunda 

746. Ibyerekeranye na Kora na bagenzi be bigometse kuri Mose na Aroni, bakanigomeka 
kuri Yehova, byandikiwe kubera umuburo ubwoko bw’Imana, cyane cyane abazaba bari ku 
isi ku mpemka y’ibihe. Satani yoheje abantu gukurikiza urugero rwa Kora, Datani na 
Abiramu, ateza mu bantu b’Imana kwigaragambya ku Mana. Abantu biyemeza guhagumka 
bakarwanya ibihamya bigaragara barihenda bibwira ko abo Imana iha inshingano 
y’umurimo wayo bishyira hejum y’ubwoko bwayo, bityo kandi ko abantu batagomba 
gukurikiza inama zabo n’imiburo yabo. Barahagumtse barwanya ubuhamya nyakuri Imana 
yifuzaga ko bo ubwabo batwara kugira ngo barwanye amakosa aboneka mu bwoko 
bw’Imana. Ibihamya bigamije kurwanya ingeso mbi z’ibyangiza imibiri nk’icyayi, ikawa, 
ibiyobyabwenge, n’itabi, byateje itsinda ry’abantu bamwe kwivovota, kuko byari bigamije 



gutsemba ibigirwamana byabo. Benshi mu gihe gito babaye nk’ababuze icyemezo bafata 
hagati yo kwifuza ibi bintu byangiza umubiri, cyangwa kureka ibihamya by’ukuri, ndetse 
no kwemera kuba imbata z’irari. Baheze mu rungabangabo. Habaye intambara hagati y’ibyo 
ukuri kubemeza n’ibyifiizo byo guhaza irari ryabo. Imibereho yabo yo kuba mu 
rungabangabo ibatera kuba abanyantegenke, kandi hamwe n’abandi benshi, bakaganzwa 
n’irari. Gushaka ibyera kwahindanyijwe no gukoresha ibi bihumanya by’uburozi bwa 
bucece; kandi uko igihe gihita, baba bamaze gutwarwa burundu, maze ingaruka zikaba uko 
zakabaye, ntibaba bakiretse ibyo irari ribasaba. Iki cyemezo giteye ubwoba igihe cyamaze 
gufatwa, habaho urukuta rutandukanya abo bantu n’abahisemo kwiyeza nk’uko Imana 
ibisaba, bakitandukanya n’imyanda yose y’umubiri n’iy’umwuka, bakabonerezwa kuba 
abera bubaha Imana. Ibyo bihamya by’ukuri biba byagaragaye imbere yabo, bibatera kumva 
bamerewe nabi, maze bakabona ko icyabamerera neza ari uko babirwanya, bagashaka no 
kwemeza abandi ko ibyo bihamya ari ibinyoma. Bavuga ko abizera ari abanyakuri, ariko ko 
ibihamya ari byo biteza urujijo. Maze igihe abigometse bazamuye amabendera yabo, abo 
bantu batishimira ibihamya baza kwifatanya na bo munsi y’iryo bendera, maze 
abanyantegenke mu by’umwuka, abacumbagira, abaremaye, n’impumyi bose bagahuriza 
hamwe kubiba no gukwirakwiza amacakubiri. {IMN 382.2} 

Imizi yo Kutirinda 

747. Imbaraga nyinshi zirakoreshwa mu kurwanya kutirinda; Ariko inyinshi muri izo 
mbaraga ntizigera ku ntego. Abaharanira ivugurura mu byo kwirinda bakwiriye gukanguka 
bagasobanukirwa n’ibibi bizanwa no gukoresha ibyokurya bibi, urusenda, icyayi, n’ikawa. 
Turatera umwete abashizwe ibyo kwirinda, ariko turabararikira gushishoza bakamenya 
intandaro y’ibyo bibi barwanya, kandi bakizera ko buzuzanya mu murimo w’ivugurura. 
jlMN 383.1} 

Abantu bagomba kuzirikana ko imikorere myiza y’imbaraga z’ubwonko n’intekerezo 
biterwa ahanini n’imibereho iboneye y’imikorere y’umubiri. Ibiyobyabwenge byose 
n’ibikaburamubiri bidasanzwe bica intege kandi bigasigingiza imiterere y’umubiri bigenda 
bigabanya ubushobozi bw’intekerezo n’imico mbonera. Ukutirinda ni ryo shingiro 
ry’ukwangirika kw’imico mbonera y’iyi si. Gushayisha mu irari bituma umuntu atakaza 
ubushobozi bwo kwirinda ibigeragezo. jlMN 383.2} 

Abagorozi mu byo kwirinda bafite inshingano bagomba gukora yo kwigisha abizera ibi 
bintu. Mubigishe ko ubuzima bwiza, imico, ndetse n’imibereho y’umuntu bihanganye 
n’akaga ko gukoresha ibikaburamubiri, bibyutsa imbaraga zacogojwe ngo zikoreshwe ku 
buryo budasanzwe mu bihe byiyungikanya. jlMN 384.1} 




Mugire Ubutwari, Imikorere y’Umubiri Izafatiraho 

Imyitwarire yizewe abantu bakwiriye gukurikiza ku byerekeranye n’ieyayi, ikawa, itabi, 
n’ibinyobwa bifite alukoro, ni ukutabikora, kutabinywa, no kutabifata. Imikorere y’ieyayi, 
ikawa, n’ibindi binyobwa bimeze kimwe ifite inzira imwe n’iy’ibinyobwa bifite alukoro 
n’itabi, kandi mu bihe bimwe, birarushya kureka akamenyero kabyo nk’uko birushya 
umunywi w’inzoga kureka ibisindisha. Abagira ishyaka ryo kureka ibyo bikaburamubiri 
bizumva mu gihe runaka bafite ikintu babura mu mubiri, bumve bibababaza. Ariko kubwo 
kwihangana n’ubutwari, bazatsinda iyo ngeso, bumve badakeneye guhaza iryo rari. 
Imikorere y’umubiri izakenera igihe gito kugira ngo ububabare yatewe n’ibyo bintu bukire, 
ariko nimuyiha amahirwe izafatiraho yongere kwisubira, ikore umurimo wayo utunganye 
kandi mwiza. {IMN 384.2} 

748. Satani ariea intekerezo n’ubugingo akoresheje ibigeragezo bye by’ubuhanga. Mbese 
abizera bacu babona kandi bumva uburemere bw’icyaha cyo gushayisha mu guhaza irari 
ribi? Baba biteguye kureka icyayi, ikawa, inyama, n’ibindi byokurya byose bikabura 
umubiri? Baba biteguye gutanga umutungo bakoreshaga muri ibyo bintu byangiza umubiri 
ugakoreshwa mu kwamamaza ukuri? ... Ni ubuhe bushobozi umunywi w’itabi yakoresha 
ngo ahagarike imbaraga yo kutirinda? Ni ngombwa ko habaho impinduramatwara muri iyi 
si yacu ku byerekeranye n’itabi mbere y’uko intorezo igerwa ku gishyitsi. Reka tuvuge 
ibintu uko biri. Icyayi n’ikawa byongera irari ry’ibikaburamubiri birushijeho kugira 
imbaraga, nk’itabi n’inzoga zifite alukoro ikaze. {IMN 384.3} 

749. Ku byerekeranye n’inyama, nimutyo twese twiyemeze tugira duti, “Nizirekwe rwose.” 
Kandi twese tugomba gutanga ubuhamya bwo kureka icyayi n’ikawa, ntitubikoreshe. Ni 
ibiyobyabwenge, byica mu buryo bumwe ubwonko hamwe n’indi migabane y’umubiri. ... 
{IMN 385.1} 

Abizera b’amatorero yacu nibareke irari ryose ryo kwikunda. Ifaranga ryose ryakoreshwaga 
mu kugura icyayi, ikawa, n’inyama riba ripfliye ubusa birenze urugero. Kuko ibi bintu 
birwanya iterambere ryuzuye ry’ubushobozi bw’umubiri, ubwenge, n’umwuka. {IMN 
385.2} 

Icyifuzo cya Satani 

750. Abantu bamwe batekereza ko batashobora ivugurura ribasaba kureka gukoresha icyayi, 
ikawa, itabi n’inyama, kuko bumva batashobora kubihara. Iki ni icyifuzo kiva kuri Satani. 
Ibi bikaburamubiri byonona umubiri ni byo bicogoza ingingo zawo kandi bikaba ari byo 
biteguriza indwara zangiza imikorere y’umubiri wose, bikawukoresha nabi, bigaca intege 



ibyubaka umubiri kandi bisanzwe biwurinda indwara no kwangirika imburagihe. ... {IMN 
385.3} 

Gukoresha ibikaburamubiri bidasanzwe ni ukwica ubuzima, kandi bigira ingaruka yo gutera 
igihu mu bwonko, bigatuma budashobora kwakira iby’agaciro k’iteka ryose. Abishimira ibi 
bigirwamana ntibashobora guha agaciro nyakuri agakiza Kristo yabahaye binyuze mu 
buzima bwo kwitanga, akihanganira imibabaro, gukwenwa, maze ku iherezo agatanga 
ubuzima bwe butagira icyaha kugira ngo burokore umuntu mu rupfu. jlMN 385.4} 

[Ingaruka z’icyayi n’ikawa ku bana — 354, 360] jlMN 385.5} 

[Icyayi n’ikawa mu bigo byacu by’ubuzima — 420, 424, 437, 438] jlMN 385.6} 

[Icyayi, ikawa, n’inyama ntibikenewe mu mubiri — 805] jlMN 385.7} 

[Kureka icyayi, ikawa, n’ibindi, byerekana ko abakozi biyemeje kuba abagorozi 
b’iby’ubuzima — 227, 717] jlMN 386.1} 

[Ingaruka zo gukoresha icyayi n’ikawa mu masaha ya kumanywa na nimugoroba — 233] 
jlMN 386.2} 

[Abagira inyota yo kunywa icyayi n’ikawa bagomba guhabwa umucyo — 779] jlMN 
386.3} 

[Kugirana isezerano n’Imana ryo kureka icyayi, ikawa, n’ibindi. — 41] jlMN 386.4} 

[Ellen G. White ntiyakoreshaga icyayi n’ikawa — Umugereka 1:18, 23] jlMN 386.5} 

[Rimwe na rimwe Ellen G. White yakoreshaga icyayi nk’umuti — Umugereka 1:18]. jlMN 
386.6} 



UMUGABANE WA III - GUSIMBUZAICYAYI N’IKAWA IBINYOBWA BIVA 

MU BINYAMPEKE 


751. Nta cyayi cyangwa ikawa bigomba kuzanwa ku meza yacu. Ibinyobwa bigizwe 
n’ibinyampeke, igihe biteguwe neza uko bishoboka, bigomba kugaburwa mu mwanya w’ibi 
binyobwa byiea ubuzima. {IMN 386.7} 

752. Mu bihe runaka, abantu babasha gufata ifunguro rya gatatu. Iri funguro, igihe rifashwe, 
rigomba kuba rigizwe n’ibintu byoroshye, rigizwe n’ibyokurya byoroheye cyane igogora. 
Utugati duto dukoze mu ngano, eyangwa ibisuguti, imbuto, n’icyayi kigizwe 
n’ibinyampeke, ni ibyokuryabikwiriye kuribwamu iflinguro ryanimugoroba. (IMN 386.8} 

753. Nkoresha amata makeya atetse mu eyayi tunywa mu rugo. jlMN 386.9} 

Gukoresha Birenze Urugero Ibinyobwa Bishyushye Byangiza Umubiri 

754. Ibinyobwa bishyushye ntibikwiriye gukoreshwa, keretse igihe bikoreshwa nk’umuti. 
Igifu cyangizwa bikomeye n’ibyokurya hamwe n’ibyokunywa byinshi bishyushye. Bityo, 
umuhogo n’ingingo z’urwungano ngogozi, kimwe n’izindi ngingo z’umubiri, bicika intege. 
jlMN 387.1} 

UMUGABANE WA IV - VINO ZISEMBUYE 

755. Turiho mu gihe eyo kutirinda, abanywi ba vino zisindisha bamaranira guhaza irari 
bagacumura ku Mana. Mwifatanyije n’abandi muri uwo murimo kuko mwanze gukurikiza 
umueyo. lyo muza kwemera umueyo, ntimwari kuba eyangwa ngo mushobore gukora bene 
nk’ibyo. Uwagize uruhare wese mu gukora umurimo nk’uwo azagerwaho n’urubanza 
rw’Imana, keretse abaye ahinduye rwose imikorere. Mukwiriye rwose kuba maso. 
Mukwiriye gutangira umurimo wo kweza imitima yanyu ikarindwa gueirwaho iteka. ... 
jlMN 387.2} 

Nyuma yo gufata icyemezo cyo kutifatanya n’abagize urugaga rwo kwirinda, nanone muba 
mwaragize uruhare rwo gufasha abandi iyo mugira umutimanama wo gukora ibihwanye 
n’ukwizera kuzima muvuga ko mwemera, nyamara mu kwifatanya n’abakora ibisindisha 
bya vino, mwakoze ikosa rikomeye; kandi ikirushijeho kuba kibi, mwatesheje agaeiro ukuri, 
kandi ubugingo bwanyu mwabushyize mu kaga. Mwubatse urukuta rubatandukanya 
n’umurimo wo kwirinda. Imigirire yanyu ituma abatizera bashidikanya amahame yacu. lyo 
nzira munyuramo ntabwo ari nziza; kandi abamugaye mubabera intaza zituma babasha 
kujya mu irimbukiro. jlMN 387.3} 

Simbona ukuntu Abakristo bafite ibitekerezo kandi babonye umucyo w’amategeko y’Imana, 
bashobora kwemera gukora ibintu nk’ibi, cyangwa bakiyemeza gukora eyangwa gueuruza 



ibinyobwa bisindisha biva mu bihingwa bitanga imitobe. Ibi bihingwa byari bikwiriye 
gukoreshwa mu bintu byiza, bikazanira abantu umugisha, nyamara bishobora na none 
gukoreshwa mu bintu bibi maze bikabera bamwe ikigeragezo n’umuvumo. Vino eyangwa 
ibitoki bibasha gutarwa bikiri bizima, kandi bigakomeza kugira uburyohe bw’umutobe mu 
gihe runaka; kandi iyo bibitswe ahantu bidashobora gushya, ntibyabasha kwangiza 
intekerezo z’abantu. ... {IMN 387.4} 

Kunywa Buhoro Biganisha ku Businzi 

Abantu babasha guhumanywa n’inzoga hamwe na za vino zisharira kimwe nk’uko 
bigendekera abasinzi kabuhariwe, kandi ubusinzi bukabije kuba bubi ni ubuterwa no 
kunywa buhoro buhoro ibi binyobwa byitwa ko bidakaze. Ibyifuzo birushaho kuba bibi; 
ingeso zirahinduka ku buryo bukomeye, budasubirwaho, umuntu akinangira. Ibirahure bike 
bya vino ishaririye bishobora gutera mu mubiri ibyifuzo byo kunywa inzoga zikomeye, 
kandi akenshi, abantu bahindutse abasinzi kabuhariwe baba baramaze gushimangira ingeso 
yo kunywa. Ku bantu bamwe, ntabwo bikwiriye kugira inzoga eyangwa vino zisharira mu 
nzu zabo. Babaye imbata z’irari ry’ibikaburamubiri, Satani ahora akoresha ngo bibaryohere. 
lyo baguye mu bigeragezo, ntibabasha kurekeraho; irari ribasaba gukomeza kurihaza kandi 
rikabaganisha ku kurimbuka. Ubwonko buraeogora bugaeura umwijima. Umutimanama 
ntuba ukiyobora ahubwo utwarwa n’ibinezeza. Ubuhehesi, ubusambanyi, n’ingeso mbi 
z’ubwoko bwose birakorwa, nk’ingaruka z’uko gushayisha kw’irari ryo kunywa inzoga na 
vino isharira. Umukristo ukunda ibi bikaburamubiri, akimenyereza kubikoresha, ntabasha 
gukura mu buntu. Ahinduka umunyamururumba n’umunyerari; ibyifuzo bya kinyamaswa 
bisigara bitegeka ubushobozi bw’intekerezo ze, ntabe akirangwa n’ubunyangamugayo. 
jlMN 388.1} 

Kunywa buhoro buhoro ni ishuri abantu benshi bigiramo kuba abanywi babigize umwuga. 
Satani agenda abatandukanya n’amahame y’ingenzi yo kwirinda, ku buryo inzoga na vino 
zisharira bibwira ko bitagize icyo bibatwaye byangiza ipfa ryabo, maze inzira y’ubusinzi 
igafunguka batabizi. Uburyohe bw’ibikaburamubiri burahemberwa; urwungano 
rw’imyakurarugahungabana; Satani atezaubwonko guhungabana, maze umutindi akibwira 
ko aguwe neza, agakomeza kunywa, kugeza ubwo arenza urubibi, agatatira buri hame ryose 
ry’ubuzima. Ibyemezo bikomeye ntibihabwa agaciro; iby’inyungu z’iteka ntibishobore 
kugenga irari ngo ryemere gutegekwa n’umutimanama. {IMN 388.2} 

Abantu bamwe ntibanywa ngo basinde, ariko usanga barabaswe na vino zisharira cyangwa 
ibinyobwa bisembuye. Bata umutwe, ntibamenye kwigenzura, nubwo baba batasinze 
bigaragara, ariko ukabona batameze neza; kuko ubushobozi bwose bw’intekerezo buba 
bwangiritse. Kuba umuntu abasha gufatwa n’indwara z’ubwoko bunyuranye, 



nk’umshwima, umwijima, isusumira, umuvuduko w’amaraso, biterwa no kunywa bisanzwe 
vino zisharira. Mu kubikoresha, abantu benshi bagenda bikumrira indwara zihoraho. Benshi 
bapfa bazize kunywa cyangwa amaraso agahagarara [pararizi] bitewe n’iyi mpamvu 
yonyine. Bamwe bahura n’uburwayi bw’igugara. Buri mikorere y’umubiri icika intege, 
maze abaganga bakababwira ko babiterwa n’umwijima, nyamara iyaba bemeraga kureka izo 
ntango z’ibinyobwa byabo kandi ntibagire ikindi nkabyo babisimbuza, imbaraga z’ubuzima 
zangiritse zagamka. {IMN 389.1} 

Kunywa vino isharira biganisha ku kunywa ibinyobwa bimshijeho gusindisha. Igifu kibura 
imbaraga zacyo gisanganywe, kigakenera ikintu kimshaho gukomera kugira ngo 
kigikoreshe. ... Tubona imbaraga irari ry’ibinyobwa bikaze zigira ku bantu; tubona ukuntu 
abantu benshi bamwe muri bo bakora imirimo y’ingenzi — abagabo biyubashye, bafite 
impano zihambaye, b’abahanga, cyangwa b’abanyampuhwe, cyangwa bafite imibiri 
ikomeye, cyangwa bafite ububasha bwo gutekereza — batanga icyo aricyo cyose ngo 
bakunde bahaze irari ry’inda, kugeza ubwo bahindutse ibicucu. Akenshi uko guhenebera 
gutangirira mu bunywi bw’inzoga cyangwa vino ihiye. (IMN 389.2} 

Urugero Rwacu rwo Kuba ku Ruhande rw’Ivugurura 

Igihe abagabo n’abagore bafite ubwenge, kandi bavuga ko ari Abakristo, bemeza ko kwenga 
vino cyangwa ibinyobwa bisharira ngo bicumzwe nta kibi kirimo, kuko bavuga ko ntacyo 
bitwara umubiri ngo kuko bidahiye, ibyo bintera agahinda. Nziko ibyo bintu bifite urundi 
mhande badashaka kureba; bitewe nuko kwikunda kwabahumye amaso ngo bareke kureba 
ingamka zizanwa no gukoresha ibyo bikaburamubiri. ... {IMN 389.3} 

Nk’ubwoko bw’Imana, tuvuga ko turi abagorozi, turi abatwaramucyo ku isi, abarinzi 
bakiranukira Imana, bashinzwe kwirinda inzira zose Satani abasha gukoresha ngo yinjirane 
ibishuko bye byo kutwangiriza irari mu mirire n’iminywere. Umgero n’imbaraga tugomba 
kwerekana bigomba kugaragazwa n’uko turi ku mhande rw’ivugumra cyangwa ubugorozi. 
Tugomba kwirinda igikorwa cyose kibasha kwica umutimanama kigaha imbaraga igishuko. 
Ntitugomba kugira akanya na gato duha Satani ngo ashyikire ubwenge Imana yaremanye 
umuntu mu ishusho yayo. lyaba abantu bose babaga maso kandi bagakiranukira kurinda 
inzira nto zose zinyurwamo n’ibinyobwa bya vino y’umushari banywa gahoro gahoro 
bibwira ko ntacyo bibatwara, inzira y’ubusinzi yazitirwa. Icyo abaturage bose bakeneye, ni 
ugufata icyemezo bakagira n’ubushake byo kwirinda gukora kuri ibyo bintu, bakirinda 
kubisogongera, bakirinda kubikoresha; bityo, ivugumra mu kwirinda ryagira imbaraga, 
rigahoraho, kandi rikaba ingirakamaro. ... {IMN 390.1} 

Umucunguzi w’isi, uzi neza imibereho y’abantu bo mu minsi ihemka, yerekana ibyaha 
by’imirire n’iminywere bizaciraho iteka abo mu minsi nk’iyi turimo. Atubwira ko nk’uko 



byari biri mu minsi ya Nowa, ariko bizamera no mu minsi yo kuza k’Umwana w’umuntu. 
“Kuko nk’uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, 
bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya 
kubeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose” (Matayo 24:38, 39). Ibintu nk’ibyo 
bizabaho mu minsi iheruka, kandi abiringira ukuri k’uwo muburo bazirinda rwose kunyura 
inzira izabateza gucirwaho iteka. {IMN 390.2} 

Benedata, nimureke ibi tubirebere mu mucyo w’Ibyanditswe byera, maze dushyire imbaraga 
mu kwirinda muri byose. Imizabibu [urutoki] n’imbuto za vino byose ni impano twahawe 
n’Imana; bibasha gukoreshwa nk’ibyokurya byiza birenze urugero, cyangwa na none 
bigakoreshwa nabi. Dore Imana yatangiye kumisha umuzabibu [urutoki] n’ibiti bya vino 
kubera ko umuntu abikoresha mu bibi. Turi imbere y’abatuye isi nk’abagorozi; ntitugahe 
abakiranirwa n’abatizera umwanya wo kugira icyo bavuga ku kwizera kwacu. Kristo 
aravuga ati: “Muri umunyu w’isi”, “muri umucyo w’isi.” Nimureke twerekane ko imitima 
yacu n’ubwenge bwacu byahinduwe n’imbaraga y’ubuntu mvajuru, kandi ko imibereho 
yacu iyobowe n’amahame atunganye y’amategeko y’Imana, nubwo ayo mahame yadusaba 
ubwitange bw’inyungu z’igihe gito. [IMN 391.1} 

Muri Mikorosikopi 

756. Abantu batwawe n’irari ry’ibikaburamubiri ntibagomba na gato kureba cyangwa kujya 
ahantu hari vino, byeri, cyangwa vino isharira. Kuko byakomeza kubabera igishuko. Hariho 
benshi bakomeza kubona ko vino isharira atari ikinyobwa kibi, bakumva kukinywa nta 
kibazo. Nyamara ububi bwayo ntibutinda kwigaragaza igihe yatangiye gushya. Uburyohe 
bwayo bukarishye butangira kunezeza bamwe; uyinywa kandi ntashobora kwemera ko ari 
mbi, cyangwa yahiye. [IMN 391.2} 

Ubuzima kandi bushyirwa mu kaga igihe abantu bakoresha ibinyobwa bavuga ko byoroheje 
kandi biryohereye bikorwa mu buryo busanzwe. lyaba abantu bashoboraga kurebera muri 
mikorosikopi ibyo binyobwa bagura, bake cyane ni bo bakwifuza kubinywa. Kenshi 
ababikora ntibita ku mbuto zizanwa ku masoko ibyo binyobwa byengwamo, kuko usanga 
akenshi izo mbuto zaraboze cyangwa zaraguye inyo. Abadatekereza ko ibyo binyobwa ari 
uburozi ngo babone ko izo mbuto zakoreshwa mu bundi buryo, banywa umutobe wazo 
bakumva ubaryoheye. Nyamara mikorosikopi yerekana ko n’igihe bivanywe mu rwengero, 
mbere y’uko bitangira gushya, ibyo binyobwa bigaragara nk’aho ari byiza biba bihumanye 
ku buryo bidakwiriye kunyobwa. {IMN 391.3} 

Vino y’umushari, byeri, n’ibindi binyobwa bimeze nkabyo bifite uburozi kimwe 
nk’ibinyobwa bikaze kuri alukoro. Ababinywa bibatera kurarikira kunywa inzoga zikomeye, 
bityo ingeso yo kunywa inzoga zikaze kuri alukoro igatangira ityo. Kunywa buhoro buhoro 



ibinyobwa nk’ibyo ni ishuri ritegura abantu kuba abasinzi babigize umwuga. Imbaraga 
z’ibyo binyobwa zikora bucece ku buryo ababinywa bibajyana mu nzira y’ubusinzi na 
mbere y’uko babona akaga kabarindiriye. {IMN 392.1} 

UMUGABANE WA V - UMUTOBE W’IMBUTO 
Umutobe Uryohereye w’Imizabibu 

757. Umutobe utunganye w’imizabibu, utarimo umusemburo, ni ikinyobwa cyiza ku 
buzima. Ariko ibyinshi mu binyobwa bifite alukoro muri iki gihe, kandi bikunze kunyobwa, 
biba bifite uburozi bwica. Ababinywa akenshi bibatera ubusazi, bagata umutwe. Bitewe 
n’imbaraga zabyo zica, abantu bibatera gukora ibikorwa by’ubugizi bwa nabi ndetse akenshi 
ibikorwa by’ubwicanyi. {IMN 392.2} 

Bifitiye Akamaro Ubuzima Bwacu 

758. Nimwihatire gutegura ku meza yanyu imbuto, zibe mu igaburo ryanyu. Umutobe 
w’imbuto, uryanywe n’umugati, bizabagwa neza bitangaje. Amatunda yeze neza, mazima 
kandi aryoshye, ni ibyokurya byiza tugomba guhora dushimira Uhoraho, kuko bifitiye 
akamaro gakomeye ubuzima bwacu. {IMN 393.1} 

[Gukoresha amagi mabisi mu mutobe w’imizabibu — 324] {IMN 393.2} 

[Ellen G. White yakoreshagaumutobe w’indimu mukuryoshya salade — 522] {IMN 393.3} 



IGICE CYA 25 - KWIGISHA AMAHAME Y’UBUZIMA 


UMUGABANE WA I - AMABWIRIZA AGOMBA GUTANGWA KU 
NSANGANYAMATSIKO Z’UBUZIMA 

Akamaro ko Kwigisha Iby’ubuzima 

759. Uburezi, mu mahame y’ubuzima, ntibwigeze bukenerwa biruseho nk’uko bimeze muri 
iki gihe. Nubwo hariho iterambere ritangaje mu nzego nyinshi zigamije kwita no gufata neza 
ubuzima, ndetse no mu byerekeranye n’isuku hamwe no kuvura indwara, gusigingira 
kw’imbaraga z’imibiri y’abantu hamwe n’ubushobozi bwo kwihangana biteye agahinda. 
Ibyo bintu bikeneye kwitabwaho n’abantu bose bahangayitswe n’imibereho myiza ya 
bagenzibabo. {IMN 394.1} 

Iterambere n’uburyo tubaho by’amajyejuru biha imbaraga ingeso mbi zica amahame 
mazima. Imigirire n’ibigezweho birwanya gahunda nzima twaremewe. Ibikorwa bigendana 
n’ibyo hamwe no gushayisha kwihuta, birushaho kugabanya imbaraga z’umubiri 
n’iz’ubwenge, bikazanira mwenemuntu akaga katavugwa. Usanga ahantu hose hagaragara 
indwara, imibabaro, ukutirinda, n’ubugizi bwa nabi. {IMN 394.2} 

Benshi bagomera amategeko y’ubuzima bitewe n’ubujiji, bityo bakaba bakeneye 
kwigishwa. Ariko umubare munini ni uw’ababikora babizi. Bakeneye kumenya akamaro ko 
kureka ubumenyi bwabo bukabayobora. {IMN 394.3} 

760. Inyigisho yerekeranye n’ivugurura mu mirire irakenewe cyane muri iki gihe. 
Akamenyero kabi mu mirire no gukoresha nabi ibyokurya bifite uruhare runini mu bikorwa 
byo kutirinda, imibabaro n’ubugizi bwa nabi byuzuye kuri iyi si. {IMN 394.4} 

[Reba Umurimo w’Ubuvuzi, Ugushyingo-Ukuboza, 1892] {IMN 394.5} 

761. lyaba twagiraga umuhati wo guteza imbere imico mbonera y’abantu b’ahantu hose 
duhamagarirwa kujya, twagombye gutangirira ku guhindura ingeso z’imibiri yabo. Imico 
mbonera iterwa n’ibikorwa byiza by’ubushobozi bw’intekerezo n’umubiri. {IMN 394.6} 

Benshi Bazabona Umucyo 

762. Uhoraho yanyeretse ko abantu benshi, benshi cyane bazakira ubuhenebere bw’umubiri, 
ubwenge, n’intekerezo, bitewe no gushyira mu bikorwa ivugurura ry’ubuzima. Hazabaho 
ibiganiro by’ubuzima, n’ibitabo by’ubuzima birusheho kwiyongera. Amahame y’ivugurura 
ry’ubuzima azakirwa neza; kandi benshi bazabona umucyo. Imbaraga zigendana 
n’ivugurura ry’ubuzima zizakora ku ntekerezo z’abashaka uwo mucyo; kandi bazagenda 



basobanukirwa intambwe ku ntambwe kugeza ubwo ukuri kw’iki gihe kubagezeho bihagije. 
Bityo, ukuri no gukiranuka bizaba bihoberanye. ... {IMN 394.7} 

Ubutumwa bwiza n’umurimo w’ubuvuzi bigomba kugendana. Ubutumwa bwiza bugomba 
kuba inkubirane n’amahame nyakuri y’ivugurura ry’ubuzima. Ubukristo buzashyirwa mu 
bikorwa. lyobokamana nyakuri rishingiye kuri Bibiliya ryuje urukundo Imana yakunze 
umuntu wacumuye. Ubwoko bw’Imana bugomba gukataza bukamenyesha abantu bose 
bakeneye ukuri, bifuza gukora uruhare rwabo uko bikwiriye muri iki gihe giteye ubwuzu. 
Tugomba kwereka abantu amahame y’ivugurura ry’ubuzima, tugakora ibyo tubasha byose 
ngo tuyobore abagabo n’abagore kugira ngo babone akamaro k’aya mahame n’ibyiza byo 
kuyakurikiza. jlMN 395.1} 

Imbaraga z’Abatubanjirije Umurimo wo Kwigisha Amahame y’Ivugurura 

ry’Ubuzima 

763. Ubwo imurikabikorwa rya Leta ryaberaga i Battle Creek [Batoro Kriki], abizera bacu 
baje kumurika amaziko atatu cyangwa ane ya kizungu, maze berekana uburyo ayo maziko 
ashobora gutekerwaho ibyokurya byiza cyane bidakeneye inyama. Twabwiwe ko ameza 
y’abizera bacu ariyo yarushije andi yose gutegura ibintu byiza. Ahantu hose hateraniye 
abantu benshi, mubasha gufatirana ayo mahirwe mugategura gahunda y’ibyokurya byiza 
mwageza ku bantu bari aho bose, kandi mugashyira imbaraga mu kwigisha abantu ibyo 
kwitungira amagara mazima. jlMN 395.2} 

Uhoraho yaduhaye kugirira umugisha ku bantu, kandi dufite amahirwe atangaje yo 
kwerekana ibintu byose bishobora hakurikijwe amahame y’ubugorozi mu by’ubuzima 
kugira ngo tugarurire icyizere imibereho y’abantu batagifite ibyiringiro. ... {IMN 395.3} 

Mu Materaniro Makuru n’Urugo ku Rugo 

Tugomba kurushaho gushyira umwete mwinshi mu kwigisha abantu ukuri kw’ivugurura mu 
by’ubuzima. Muri buri materaniro makuru, abayobozi bagomba gushyira imbaraga mu 
kwigisha abantu uburyo bagomba gutegura imirire yuzuye kandi iryoheye abantu igizwe 
n’ibinyampeke, imbuto, ibinyamisogwe, n’imboga. Ahantu hose hafunguwe inteko 
cyangwa amashami y’itorero abizera bagomba kwigishwa ukuri, bakigishwa ubumenyi 
bubafasha gutegura indyo yuzuye kandi ituma bagira amagara mazima. Hakwiriye gutorwa 
abakozi bashoboye kugenda urugo ku rugo bigisha inyigisho zo kwitungira amagara 
mazima. {IMN 395.4} 

Gushinga Ihema Ryigishirizwamo iby’Ubuvuzi mu Materaniro Makuru 

764. Uko turushaho kwegereza iherezo ry’ibihe, tugomba kurushaho kuzamura ikibazo 
cy’ivugurura ry’ubuzima no kwirinda bya Gikristo, tubyigisha mu buryo burushaho kuba 



bwiza kandi bugaragarira bose. Tugomba kurushaho kwigisha abantu, tudakoresha 
amagambo gusa, tunabibagaragariza no mu bikorwa. Vuga numve hamwe na kora ndebe 
bifatanyiriza hamwe kwerekana imbaraga ikomeye. {IMN 396.1} 

Mu gihe cy’amateraniro makuru, abantu bagomba kwigishwa ibyigisho by’ubuzima. Mu 
materaniro twagiriye muri Ositarariya, buri munsi twigishaga ibyigisho by’ubuzima, maze 
ukabona abantu barabikunze cyane. Hashinzwe ihema ryakoreragamo abaganga 
n’abaforomo, bagaha abantu inama z’ubuvuzi, kandi benshi cyane bakabyitabira. Abantu 
ibihumbi bakurikiranaga inyigisho, maze ku iherezo ry’amateraniro makuru abantu 
bakumva nta kintu na kimwe cyabacika mu byo bigishijwe batagishyize mu bikorwa. Mu 
migi myinshi aho amateraniro makuru yabereye, abantu bamwe mu bavuga rikijyana 
basabye bakomeye ko hashingwa amashami y’amavuriro, basezerana ko bazayashyigikira. 
jlMN 396.2} 

Kuba Intangarugero no Kubyigisha 

765. Amateraniro menshi y’abizera bacu akunda kubona amahirwe yo kuba yakwerekana 
amahame y’ivugurura ry’ubuzima. Mu myaka mike ishize, muri amwe muri ayo materaniro 
higishirijwe iby’ivugurura ry’ubuzima hamwe n’inyungu zizanwa no kurya ibyokurya 
bitarimo inyama; nyamara icyo gihe kandi, inyama zaragaburiwe abantu ku meza menshi 
y’aho abantu bari bateraniye mu mahema ku mugoroba, ndetse n’ibinyamakuru binyuranye 
bivuga ku mirire mibi bigurishirizwa aho hantu. Ukwizera kutagira imirimo nta kamaro; 
kandi igihe inyigisho z’ubuzima zigishijwe, nyamara ibikorwa bikanyuranya na zo, ntacyo 
zibasha guhinduraho abazumva. Igihe cyakurikiyeho, mu materaniro makuru, abayobozi 
bashinzwe iby’ubuzima bigishije inyigisho zigendana n’ibikorwa. Nta nyama zagabuwe mu 
mahema, ahubwo abantu bahawe imbuto, impeke, n’imboga kandi bihagije. Ubwo 
abashyitsi babazaga impamvu hadatanzwe inyama, impamvu yarumvikanye bihagije, ko 
inyama atari ibyokurya byiza ku buzima. jlMN 396.3} 

[Kugurisha ibiribwa bikize ku masukari, za kreme, n’ibindi nkabyo mu gihe cy’amateraniro 
makuru — 529, 530]. jlMN 397.1} 

Mu Bigo byacu by’Ubuzima 

766. Nahawe umucyo werekeranye n’ukuntu ikigo cy’ubuzima kigomba gushingwa, kandi 
ko muri icyo kigo hatagomba gutangirwamo imiti y’ibinini, ahubwo hagakoresha uburyo 
bwo kuvura bworoheje, bushyize mu gaciro, kugira ngo indwara zibashe kuvurwa. Muri 
icyo kigo, abantu bagomba kwigishwa uburyo bw’imyambarire, guhumeka umwuka mwiza, 
no kurya bikwiriye, n’uburyo bwo kwirinda indwara binyuze mu kubaho imibereho iboneye. 
jlMN 397.2} 



161 . Ibigo byacu by’ubuzima bigomba kuba inzira yo kugeza umucyo ku babigana baje 
kwivuza. Abarwayi bagomba kwerekwa uburyo bashobora kubaho bakoresheje indyo 
igizwe n’ibinyampeke, amatunda, ibinyamisogwe, n’ibindi biribwa byera mu butaka. 
Nahawe amabwiriza ko mu bigo byacu hagomba gutangwa inyigisho za buri gihe 
zerekeranye n’iby’ubuzima. Abantu bagomba kwigishwa kureka kurya ibyokurya bicogoza 
umubiri kandi bikagabanya imbaraga z’abo Kristo yatangiye ubugingo. Bagomba kwerekwa 
akaga kazanwa no kunywa icyayi n’ikawa. Abarwayi bagomba kwigishwa uburyo bwo 
kureka ibyo byokurya byangiza ingingo z’urwungano ngogozi. ... Abarwayi niberekwe 
akamaro ko gushyira mu bikorwa amahame agenga ivugurura ry’ubuzima, kugira ngo 
bibashoboze kongera kugira amagara mazima. Umurwayi yerekwe uburyo abasha gukira 
uburwayi bwe bitewe no kwirinda mu mirire hamwe no guhora buri gihe akora imyitozo 
ngororamubiri yo hanze. ... Binyuze mu murimo wo mu bigo byacu by’ubuzima, ububabare 
bugomba kuvaho maze abantu bagasubirana amagara mazima. {IMN 397.3} 

Abantu bagomba kwigishwa uburyo bagomba kumererwa neza bitewe no kwitonda mu 
mirire n’iminywere yabo. ... Kureka inyama bizazanira inyungu abirinda. Ikibazo cy’imirire 
ni ingingo ifitiye inyungu nyinshi imibereho yaeu. ... Ibigo byaeu by’ubuzima 
byashyiriweho impamvu idasanzwe, yo kwigisha abantu ko tutabereyeho kurya, ahubwo ko 
turya kugira ngo tugire amagara mazima. jlMN 397.4} 

Kwigisha Abarwayi Kwivura mu Ngo Zabo 

768. Mujye mutera umwete abarwayi ngo basohoke bajye hanze uko bishoboka kose, 
muganire na bo ibiganiro binejeje, bigendana no kubasomera ibyigisho bya Bibiliya 
byoroshye kumva, kandi bifasha ubugingo bwabo. Mubabwire iby’ivugurura ry’ubuzima, 
kandi mwenedata, ntimubabere umutwaro ngo mubabwire byinshi ku buryo mudashobora 
kwigisha ibyigisho byoroheje by’ivugurura ry’ubuzima. Abava mu bigo byaeu by’ubuzima 
bakwiriye kugenda bigishijwe neza ku buryo na bo babasha kwigisha abandi uburyo bwo 
kwita ku miryango yabo. jlMN 398.1} 

Hari akaga ko gutagaguza amafaranga menshi mu kugura imashini n’ibikoresho abarwayi 
batazigera na gato bakoresha mu ngo zabo. Ibiri amambu, bakwiriye kwigishwa uburyo bwo 
gutegura uko bikwiriye imirire yabo, ku buryo imikorere y’ingingo zose z’umubiri zikorana 
neza. jlMN 398.2} 

Amabwiriza yo Kwirinda Akwiriye Gutangwa 

769. Mu bigo byaeu by’amavuriro, hagomba gutangwa amabwiriza yumvikana yerekeranye 
n’ibyo kwirinda. Abarwayi bagomba kwerekwa akaga ko gukoresha ibinyobwa byangiza 
umubiri, hamwe n’umugisha wo kubireka burundu. Bakwiriye gusabwa kureka ibintu 



byangije ubuzima bwabo, kandi mu mwanya wabyo bakabisimbuza amatunda menshi. 
Amacunga, indimu, ibinyomoro, marakuja cyangwa intababara, hamwe n’ubundi bwoko 
butandukanye bushobora kuboneka. Kuko Uwiteka yaturemeye isi yuzuye uburumbuke, 
igihe tugize umwete wo kuyikorera. {IMN 398.3} 

770. Abarwana no kunesha imbaraga z’irari mu mirire n’iminywere bagomba kwigishwa 
amahame yo kwitungira amagara mazima. Bagomba kwerekwa ko kugomera amategeko 
y’ubuzima bwiza, bituma habaho guha urwaho inzira zinjiza indwara mu mubiri, ibyiflizo 
bibi, no kumenyera ibinyobwa bifite alukoro bikigarurira umubiri. Kumvira amahame 
y’ubuzima bwiza ni byo gusa bibasha kubaha icyizere cyo gutsinda inyota y’ibinyobwa 
bidasanzwe bikabura umubiri. Niba bishingikirije ku mbaraga mvajuru kugira ngo 
ibashoboze guca imigozi y’irari, bagomba gukorana n’Imana bumvira amategeko yayo, 
yaba ay’ubwenge n’ay’umubiri. {IMN 398.4} 

Akamaro ko Kugira Ivugurura Rikenewe 

771. Ni uwuhe murimo w’ingenzi twahamagariwe gukora mu bigo byacu by’ubuzima? Aho 
gutanga urugero mu magambo n’ibikorwa, twigisha kandi tugashyigikira irari 
n’umururumba, tugomba kwigisha abantu kubireka. Mu nzego zose, tugomba guteza imbere 
ivugurura ry’ubuzima. Intumwa Pawulo atera ejuru agira ati, “Nuko bene Data, ndabinginga 
kubw’imbabazi z’Imana ngo mutange imibiri yanyu, ibe ibitambo bizima byera bishimwa 
n’Imana, ari ko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n’ab’iki gihe, 
ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana 
ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose” (Abaroma 12:1, 2). {IMN 399.1} 

Ibigo byacu by’ubuzima byashyiriweho kwerekana amahame yo kubaho kurangwa n’imirire 
iboneye, itunganye, kandi ihesha abantu amagara mazima. Ubwo bwenge bugomba 
kwigishwa hose kugira ngo abantu bige kwiyanga no kwitegeka. Yesu, waremye umuntu 
akanamucungura, agomba kwamamazwa akamenywa n’abantu bose baza mu bigo byacu. 
Kwigishwa inzira zihesha ubugingo, amahoro, n’amagara mazima bigomba gukorwa 
umurongo ku murongo, ihame ku ihame, kugira ngo abantu bose, abagabo n’abagore, 
bamenye akamaro k’ivugurura. Bagomba kuyoborwa mu nzira ituma bareka ingeso 
n’imigirire mibi byagiye biranga abatuye isi mbere y’umwuzure, n’abaturage ba Sodomu, 
Imana yarimbuye bitewe n’ibicumuro byabo (Matayo 24:37-39). ... {IMN 399.2} 

Abasura ibigo byacu bose bagomba kuhakura ubumenyi. Bose bakwiriye kumenyesha 
iby’inama y’agakiza, baba abakomeye n’aboroheje, abakire n’abakene. Inyigisho 
ziteguranywe ubwenge zigomba gutangwa, kugira ngo abantu babone ububi bw’irari 
n’umururumba wo kutirinda mu mirire n’iminywere, byo ntandaro y’indwara, imibabaro, 
n’ibikorwa bibi bigendana na byo. {IMN 399.3} 



[Uburyo bwo kugeza ku bantu ivugumra mu mirire — 426]. {IMN 399.4} 

Amababi y’Igiti cy’Ubugingo 

772. Neretswe ko umurimo ugendana n’ivugumra ry’ubuzima ugomba gukorwa 
bidatindiganije. Ni wo uzatuma tugera ku bantu bo mu mihanda minini n’abo mu mayira 
mato. Nabwiwe by’umwihariko ko abantu benshi bazemera ukuri bitewe n’ibigo byaeu 
by’ubuzima. Ahongaho abagabo n’abagore bazahamenyera uburyo bwo kuvura imibiri 
yabo, kandi bahungukire kwizera. Bazahamenyera ieyo kurya umubiri no kunywa amaraso 
y’Umwana w’Imana bisobanuye. Kristo agira ati: “Amagambo mbabwiye ni yo afite 
umwuka n’ubugingo.” Yohana 6:36. Ibigo byacu by’ubuvuzi bigomba kuba ahantu 
higishirizwa inyigisho z’umurimo w’ibwirizabutumwa mu by’ubuvuzi. Nimuzanire 
abanyabyaha amababi y’igiti cy’ubugingo azabahesha kubona amahoro, ibyiringiro, no 
kwizera Yesu Kristo. jlMN 400.1} 

Imyiteguro y’Isengesho ryo Gukiza Indwara 

773. Kwigisha abantu kumenya Imana nk’Umuganga w’ikirenga ntacyo byaba bimaze niba 
ibyo bitagendanye no kubigisha kwirinda imigenzereze mibi. Mbere y’uko Imana isubiza 
amasengesho yabo, ishaka ko abarwayi bareka ingeso mbi bimenyereje, bakiga kugenza 
neza, bagakosora amakosa yabo kandi bagakurikiza ibyo amategeko yo mu byaremwe 
n’ay’ibya Mwuka abasaba. {IMN 400.2} 

Muganga Afite Inshingano yo Kwigisha Abarwayi 

774. Mu bigo by’ubuzima ni ho hantu heza bihebuje hashobora kwigishirizwa abarwayi 
gukurikiza amategeko agenga ibyaremwe, no kureka ingeso bimenyereje mu mirire 
n’imyambarire, byica ubuzima kandi bikagendera ku migirire y’ab’isi, igihe baba barwanya 
amahame mvajuru. Ibyo bigo bifite umurimo wo kumurikira abatuye iyi si. ... Muri iki gihe, 
ni ngombwa rwose ko abaganga hamwe n’abafasha babo bagerageza kugira umwete 
mwinshi bagatunganya umurimo wabo, bikorera ubwabo kandi banakorera n’abo bagomba 
kwigisha baba babiringiye kugira ngo babasuzume indwara barwaye n’ikizitera. Bagomba 
guha umwanya udasanzwe amategeko Imana yatanze adashobora kwicwa ngo biterere aho 
gusa. Bagomba by’umwihariko kwita ku ngaruka y’uburwayi, ariko ku buryo rusange, 
bagomba kwita bihagije ku mategeko agomba gukurikizwa mu kuri no mu bwenge, kugira 
ngo arinde abantu indwara. Birashoboka kandi by’umwihariko ko umuganga yaba 
adakurikiza imigenzereze myiza mu by’imirire, irari rye mu mirire rikaba ritaratojwe 
gukoresha indyo yoroheje kandi iboneye, akaba arangwa no gukunda inyama, akaba kandi 
yarimenyereje kurya ibyokurya bibi ku mubiri. Arangwa n’ibitekerezo bibogamye, maze 
agatangira kwigisha no kumenyereza abarwayi kugira irari nk’iry’ibintu akunda, akabizeza 



ko abazaniye amahame nyakuri y’ivugumra ry’ubuzima. Azategekera abarwayi kurya 
inyama, kandi ibyo ari amakosa akomeye, kuko zikabura ariko ntizongere imbaraga. Bene 
abo baganga ntibahangayikwa no kumenya ingeso abo barwayi bimenyereje mu mirire 
n’iminywere, bagakomeza gukora amakosa, kandi uko imyaka itaha, bakaba barihamagariye 
indwara. Igikwiriye ni uguhugura abaganga bafite umutimanama kugira ngo bigishe 
abadasobanukiwe kandi babategekere ibyokurya bidafite ibishobora kwangiza imibiri yabo. 
Bagomba kwerekena neza ibintu binyuranye n’amategeko y’ubuzima, bagafasha abarwayi 
gushyira mu bikorwa n’umutimanama wabo ikintu cyose gikwiriye gutuma imibereho yabo 
igendana n’amategeko y’ubuzima no kwitungira amagara. {IMN 400.3} 

[Inshingano y’abaganga n’abafasha babo ni ugutoza irari ryabo — 720] jlMN 401.1} 

[Inshingano ya muganga yo kwigisha akoresheje amagambo n’inyandiko, ku byo guteka 
bikwiriye — 382] jlMN 401.2} 

[Abarwayi bo mu “bigo byo kwiherera” bagomba kwigishwa akamaro ko kureka inyama — 
720]. jlMN 401.3} 

Inshingano y’Ingenzi 

775. Igihe umuganga abona ko umurwayi ababara mu mubiri kubera uburibwe butewe no 
kurya no kunywa nabi, nyamara agakerensa kubimubwira yirengagije akamaro k’ivugurura, 
aba amuteje ikibazo gikomeye. Abasinzi, abanyamurengwe, n’ababaswe n’umururumba 
bose ni ingero zigaragariza umuganga ko umubabaro ari ingaruka y’icyaha. Twabonye 
umucyo ukomeye werekeranye n’ivugurura ry’ubuzima. Ni kuki se tutarushaho kurwanya 
dukomeje kandi twitanze ngo twirinde impamvu zose zitera indwara? Ni buryo ki abaganga 
bakomeza kwicecekera mu gihe babona intambara z’urudaca zo guhangana n’imibabaro? 
Mbese bareka kuzamura ij wi ryabo ngo baburire abantu? Mbese bakomeza kuba abantu beza 
b’abanyampuhwe bakirengagiza kwigisha inyigisho z’ingenzi zo kwirinda nk’umuti 
w’indwara? {IMN 401.4} 

Abagorozi mu by’Imirire Bagomba Kurangwa n’Ubutwari 

776. Hari ibintu byiza byinshi tubasha gukora byafasha abantu bose duhura na bo, by’uburyo 
bwiza butari ubwo kubavura indwara gusa, harimo ndetse no kubigisha uburyo bwo 
kwirinda ibibatera uburibwe n’indwara. Umuganga wihatira gufasha abarwayi be 
abamenyesha imiterere n’intandaro y’indwara barwaye akanabigisha uburyo bwo kuzirinda, 
abasha kugira umurimo utamworoheye; ariko igihe abikorana umutimanama w’ubugorozi, 
azabamenyesha neza ingaruka mbi zizanwa no gushaka guhaza irari cyangwa kugira 
umururumba mu mirire, iminywere, imyambarire, ndetse no mu gukora ubutaruhuka, 
byatumye abarwayi bamera batyo. Azirinda kubongerera akaga abandikira ibinini bituma 



umubiri ugera aho ucika intege burundu ntube ugishobora kurwana, ahubwo azigisha abo 
barwayi uburyo bwo guhindura bakarangwa n’imigenzereze myiza, kandi bagafasha 
imikorere y’imibiri yabo ngo yongere kwiyubaka, kubwo gukoresha neza uburyo bworoheje 
bwo mu byaremwe bubafasha gukira indwara. {IMN 402.1} 

Mu bigo byacu byose by’ubuzima, gahunda z’imirimo ihakorerwa igomba kuba ikubiyemo 
n’inyigisho z’amategeko yo kwitungira amagara mazima. Amahame y’ubugorozi mu 
by’ubuzima agomba kwigishwa mu buryo bwumvikana kandi bwuzuye ku bantu bose, baba 
abarwayi n’abakozi. Bene uwo murimo usaba kugira ubutwari, kuko uramutse ugize bamwe 
bawungukiramo, abandi wabakomeretsa. Ariko umwigisha nyakuri wa Kristo, urangwa no 
gukoreshwa n’imbaraga mvajuru, azahora iteka ashaka kwigisha abandi kandi na we 
yiyigisha, agerageza kuzamura intekerezo zabo mu byiza, bityo akabafasha gutandukana 
n’imigenzereze mibi yuzuye iyi si. {IMN 402.2} 

Ubufatanye Hagati y’Ibigo by’Ubuvuzi n’Amashuri 

777. Neretswe neza ko amashuri yacu agomba kugirana ubufatanye bukomeye n’ibigo 
byacu by’ubuvuzi, aho ariho hose bishoboka. Umurimo w’ibyo bigo byombi ni magirirane. 
Biranshimisha rwose kuba dufite ikigo cy’ishuri rya Loma Linda. Ubuhanga mu 
myigishirize bw’abaganga babifitiye ubushobozi burakenewe cyane mu mashuri kugira ngo 
bategure ababwirizabutumwa bagomba gusohoza inshingano y’umurimo w’ivugabutumwa 
mu by’ubuvuzi. Abanyeshuri bagomba kwigishwa kugira ngo babe abagorozi nyakuri mu 
by’ivugurura ry’ubuzima. Ibyigisho bitangwa ku byerekeranye n’indwara n’ibizitera ndetse 
n’uburyo bwo kuzirinda, kimwe n’uburyo bwo kwita ku barwayi, bifite agaciro 
katagereranywa, kandi bigomba kwigishwa abanyeshuri bose bo mu mashuri yacu. {IMN 
402.3} 

Uyu murimo w’ubufatanye hagati y’ibigo by’amashuri yacu n’amavuriro yacu uzatanga 
inyungu nyinshi mu nzego nyinshi. Kubwo inyigisho zizatangirwa mu mavuriro yacu, 
abanyeshuri baziga uburyo bwo kurwanya ingeso zizanwa no kutirinda no kudaha agaciro 
imirire. {IMN 403.1} 

Ivugabutumwa mu Bigo by’Umurimo wacu 

Nk’ubwoko bw’Imana, twahawe umurimo wo kwamamaza amahame y’ivugurura 
ry’ubuzima. Hariho abantu bibwira ko ikibazo cy’imirire kidafite agaciro ku buryo 
cyashyirwa muri gahunda y’umurimo w’ivugabutumwa. Abo baribeshya bikomeye. Ijambo 
ry’Imana rigira riti: “Namwe iyo murya, cyangwa munywa, cyangwa mukora ikindi kintu 
cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana.” (1 Abakorinto 10:31). Insanganyamatsiko 
yo kwirinda, hamwe n’ibiyikubiyemo byose, ifite umwanya w’ingenzi mu murimo 



w’agakiza. Ku byerekeranye n’ibigo byacu by’ivugabutumwa dufite mu mijyi, tugomba 
gushaka ibyumba bikwiriye aho duhuriza kandi tukigishiriza abantu twakanguriye ibyo 
kwirinda. Uwo murimo w’ingenzi ntugomba gukorwa ujenjekewe ku buryo utuma abantu 
batekereza ko udafite agaciro. Ikintu cyose gikorwa kigomba kubera igihamya Inkomoko 
y’ukuri, kandi kikerekana uko bikwiriye ukwera n’akamaro k’ukuri k’ubutumwa bwa 
marayika wa gatatu. {IMN 403.2} 

779. Ahari ibyicaro by’umurimo wacu w’ivugabutumwa hose, hagomba kuba abagore 
b’abanyabwenge bashinzwe kuyobora imirimo yo guteka, kandi bakaba bashobora gutegura 
ibyokurya ku buryo bwiza kandi buteye ipfa. Bagomba gutegura ku meza ibyokurya bihagije 
kandi byiza cyane. Nihaba hari abantu bafite umururumba bakumva bakeneye icyayi, ikawa, 
urusenda n’ibyokurya bitaboneye, mubahe umucyo. Mugerageze gukangura imitimanama 
yabo. Mubigishe amahame y’isuku nk’uko aboneka muri Bibiliya. {IMN 403.3} 

Abagabura Bacu Nibihatire Kwigisha Amahame y’Ivugurura 

780. Ntitugomba kwiyigisha ubwacu imibereho igendana no gukurikiza amategeko agenga 
ubuzima ngo bibe ibyacu gusa, tugomba no kwigisha abandi uburyo bwiza bwo kubigeraho. 
Ndetse no mu bavuga ko bizera ukuri kwahishuriwe iki gihe turimo, hari benshi usanga bari 
mu bujiji buteye agahinda ku byerekeranye n’insanganyamatsiko y’ubuzima no kwirinda. 
Bakeneye kwigishwa ijambo ku ijambo, n’ihame ku ihame. Bagomba gusobanurirwa neza 
iby’iyo nsanganyamatsiko. Ntabwo iyi ngingo igomba gusuzugurwa nk’idafite agaciro; 
kuko abagize umuryango bose bakwiriye kubisobanukirwa bakabyumva. Umutimanama 
ugomba gukangurwa kugira ngo umuntu wese yite ku nshingano yo gushyira mu bikorwa 
amahame agenga ivugurura nyakuri. Imana ishaka ko abantu bayo barangwa no kwirinda 
muri byose. Umuntu udakurikiza amahame nyakuri y’ubugorozi ntazashaka, cyangwa ngo 
abashe kugerwaho n’imbaraga nyakuri yo kwezwa. {IMN 404.1} 

Abagabura bacu bagomba kugira ubwenge kuri iki kibazo. Ntibagomba kubigiramo ubujiji, 
cyangwa ngo bacibwe intege n’ababita abahezanguni. Nibagire umwete wo gushaka ikintu 
cyose kigize ivugurura nyakuri ry’ubuzima, bigishe amahame yaryo,binyuze mu nyigisho 
n’imibereho yabo ituje kandi idahinduka. Mu materaniro yacu y’abantu benshi, hagomba 
gutangirwa ibyigisho by’ubuzima no kwirinda. Mujye mukangura ubwenge 
n’umutimanama w’abantu. Mugerageze gukangurira abizera gushyira hamwe impano zabo 
zose, kandi mukomeze umurimo mukoresha n’ibitabo bivuga kuri iyo nsanganyamatsiko. 
“Mwigishe, mwigishe, mwigishe,” ni bwo butumwa bwankoze ku mutima nahawe 
kubagezaho. {IMN 404.2} 

781. Uko tugenda twegereza iherezo ry’ibihe, tugomba kurushaho guha agaciro 
gasumbyeho ikibazo cy’ivugurura ry’ubuzima no kwirinda kwa Gikristo, twerekana icyo 



kibazo mu buryo bwiza bimseho. Tugomba gukoresha umwete waeu wose twigisha abantu 
tudakoresheje amagambo yaeu gusa, ahubwo tukabigaragariza no mu bikorwa byaeu. Igihe 
imvugo ifatanyije n’ingiro, imbaraga ziriyongera. {IMN 404.3} 

Irarika Rireba Abagabura, Abayobozi ba za Konferanse na Filidi, n’Abandi 

Bayobozi 

782. Abapasitoro bacu bagomba kuba abahanga ku byerekeranye n’ivugumra ry’ubuzima. 
Bakwiriye gusobanukirwa ibyerekeranye n’imikorere y’umubiri n’iby’isuku; bagomba 
gusobanukirwa n’amategeko agenga ubuzima, hamwe n’ingamka zayo ku mubiri, umwuka, 
n’ubugingo. {IMN 405.1} 

Abantu ibihumbi byinshi ntibasobanukiwe bihagije n’ibyiza by’umubiri Imana yabahaye 
cyangwa ngo bamenye uburyo bagomba kuwitaho; nyamara usanga baha agaciro ingingo 
zidafite akamaro cyane. Aha ni ho abapasitoro bafite umurimo bagomba gukora. lyo 
basobanukiwe neza iki kibazo, hari byinshi bishobora kugerwaho. Bagomba kubahiriza ayo 
mategeko mu mibereho yabo no mu ngo zabo, bakarangwa no gukurikiza amahame nyakuri 
no kubaho ubuzima buzira umuze. Bityo icyo gihe bashobora kwigisha no kuvuga ibyo bazi 
neza, bakayobora abandi ku rwego rwo hejum mu murimo w’ivugumra. Igihe ubwabo 
barangwa no gukurikiza uwo mucyo, babasha gutwara ubutumwa bufite agaciro gakomeye 
bakabushyira abakeneye ubwo buhamya. jlMN 405.2} 

Igihe abapasitoro bahurije hamwe umurimo wo kwerekana ikibazo cy’ubuzima n’indi 
mirimo bakora mu matorero yabo, ibyo bibazanira imigisha n’ubunararibonye bwinshi. 
Abantu bagomba guhabwa umucyo ku ivugumra ry’ubuzima. Uyu murimo wakomeje 
gukerenswa, kandi benshi bari mu nzira yo gupfa bazira kuba bakeneye umucyo bagombye 
guhabwa cyangwa kuba barabonye mbere y’uko bamndumukira mu gutwarwa 
n’umummmba. {IMN 405.3} 

Abayobozi ba za Konferense na Filidi zacu bakeneye kumenya ko iki ari igihe cy’ingenzi 
bagomba ubwabo kuba ku mhande nyakuri rw’iki kibazo. Abagabura n’abarimu bagomba 
kugeza ku bandi umucyo bakiriye. Umurimo wabo mu byiciro byose urakenewe. Imana 
izabafasha; Izongerera imbaraga abagaragu bayo bashikamye, kandi badashaka gutandukira 
ngo bareke ukuri kugira ngo bahaze irari ryabo. jlMN 405.4} 

Umurimo wo kwigisha mu by’ivugumra ry’ubuzima werekana iterambere n’intambwe 
y’ingenzi igamije gukangura umutimanama wa muntu ku nshingano ze. lyaba abagabura 
bitaga cyane ku guteza imbere uyu murimo mu byiciro byawo byose binyuranye, 
bagakurikiza umucyo Imana yatanze kuri iyo nsanganyamatsiko, haboneka ivugurura 
risesuye mu mirire, iminywere, n’imyambarire. Ariko bamwe barwanyije iterambere 



ry’ivugumra ry’ubuzima. Batumye abizera basubira inyuma bitewe no kuba ba ntibindeba, 
abarwanya umurimo, abawerekana nabi, cyangwa abawusekesha. Bo ubwabo, kimwe 
n’abandi bantu benshi, bahuye n’indwara zibageza kure, ariko habura n’umwe ubikuramo 
isomo ngo amsheho gutekereza neza. {IMN 405.5} 

Byasabye ko hakoreshwa intambara itoroshye kugira ngo hagende haboneka iterambere 
muri uyu murimo. Abizera ntibagize ubushake bwo kwerekana ko biteguye kwiyanga ngo 
begurire intekerezo zabo ubushake bw’Imana; maze mu mibabaro yagiye ibageraho no guha 
abandi umgero mbi, basamye ingamka zitewe n’iyo myifatire yabo. {IMN 406.1} 

Itorero r^mbaka amateka. Umunsi wose ugira umgamba n’umgendo. Dukikijwe impande 
zose n’abanzi bataboneka, kandi tubashishwa kunesha kubwo ubuntu Imana iduha, cyangwa 
tukaneshwa. Ndasaba abigira ba ntibindeba kuri iyi ngingo y’ivugumra ry’ubuzima 
kwihana. Uyu mucyo twahawe ni uw’agaciro gakomeye, kandi Umwami Imana yampaye 
ubutumwa bwo kwihanangiriza abantu bose bafite inshingano mu byiciro byose 
by’umurimo w’Imana gufata iya mbere bakerereza ukuri mu mitima yabo n’imibereho yabo. 
Ubu buryo gusa ni bwo buzashoboza buri wese guhangana n’ibishuko agomba guhura na 
byo kuri iyi si. {IMN 406.2} 

KUNANIRWA GUKURIKIZA IVUGURURA RY’UBUZIMA BITUMA UMUNTU 

ABA UDAKWIRIYE GUKORA UMURIMO 

Ni kuki bamwe muri benedata mu murimo bagaragaza ubushake buke mu murimo 
w’ivugurura ry’ubuzima? Ni uko ibyigisho byo kwirinda muri byose bibangamira imikorere 
yabo irangwa n’irari. Mu bice bimwe, ibi byabaye intambamyi ikomeye yatumye abizera 
bacu badashaka gusobanukirwa no gushyira mu bikorwa, no kwigisha iby’ivugurura 
ry’ubuzima. Nta muntu ugomba kwerezwa kuba umwigisha w’abizera mu gihe 
imyigishirize ye cyangwa urugero atanga binyuranya n’ubuhamya Imana yahaye abagaragu 
bayo ku byerekeranye n’imirire, kuko ibyo byazana umuvurungano. Ukudaha agaciro 
k’ivugurura ry’ubuzima bituma adakwiriye kuba intumwa y’Imana. {IMN 406.3} 

Umucyo Imana yatanze kuri iyi ngingo mu ijambo ryayo urahagije, kandi abantu 
bazasuzumwa banageragezwe mu buryo bwinshi kugira ngo bagaragaze ko bawuhaye 
agaciro. Buri torero, buri muryango, bakeneye kwigishwa ibyo kwirinda kwa Gikristo. Bose 
bakwiriye kumenya uburyo bw’imirire n’iminywere ituma bagira amagara mazima. Turi mu 
gihe cy’iherezo ry’amateka y’ibibera kuri iyi si; kandi nk’abakomeza Isabato tugomba 
kurangwa n’igikorwa cyo gushyira hamwe. Abiheza ntibajye muri uyu murimo ukomeye 
wo kwigisha abandi iby’iki kibazo ntibakurikiza inzira Umuganga Mukuru yerekanye. 
Kristo agira ati: “Umuntu nashaka kunkurikira, niyiyange ubwe, maze yikorere umusaraba 
ankurikire.” (Matayo 16:24). {IMN 407.1} 



Ibyigisho by’Ubuzima mu Rugo 


783. Ababyeyi bagomba kwita cyane ku bana babo kumta abandi bantu. Nimwige inyigisho 
z’ubuzima, kandi muzishyire mu bikorwa. Mwigishe abana gutekereza ku ngamka z’uko 
babaho n’ibyo bakora. Mubigishe bamenye ko niba bashaka kugira ubuzima bwiza 
n’umunezero, bagomba gukurikiza amategeko agenga ibyaremwe. Nubwo mutahita mubona 
umusamro wihuse nk’uko mubyifuza, ntimugacike intege, mukomeze kwihangana kandi 
ntimukukire mukomeze umurimo. {IMN 407.2} 

Mwigishe abana banyu kuva bakiri bato cyane kwimenyereza kwigomwa no kwitegeka. 
Mubatoze kwishimira ibyiza byo mu byaremwe, no kubamenyereza uturimo tw’ingenzi 
dutuma bakura bakanakoresha uko bikwiriye ubushobozi bwabo bw’umubiri 
n’ubw’intekerezo. Mukore ku buryo bakura neza kandi bakagira imico myiza, bakarangwa 
n’umunezero ndetse n’umutima ukeye. Mutoze intekerezo zabo zikiri nzima ukuri k’uko 
umugambi w’Imana atari ukugira ngo dupfe kubaho ubuzima bwo kwishimisha, ahubwo ko 
yaturemeye iby’ahazaza biruta ibindi. Mubigishe ko kwemera gutsindwa n’ibishuko ari 
ukugaragaza ubugwari no guha umwanya ikibi; kandi ko gushikama, ukanga igishuko, ari 
ubutwari no kunesha. Ibi byigisho bizamera nk’imbuto ibibwe mu butaka bwiza, kandi 
bizera imbuto zizazanira umunezero imitima yanyu. jlMN 407.3} 


Umurimo w’Imana Ugwabizwa n’Umururumba 

784. Hari ubutumwa bw’ivugurura ry’ubuzima bugomba kugezwa kuri buri torero. Hari 
umurimo ugomba gukorwa muri buri shuri. Umuyobozi w’ishuri n’abigisha ntibakwiriye 
kugirirwa icyizere cyo kwigisha abanyeshuri igihe badafite ubumenyi ngiro kuri iyi ngingo. 
Bamwe bihaye uburenganzira bwo gukerensa, kwibaza ibibazo no kunegura gahunda 
y’ivugurura ry’ubuzima, nyamara badafite ubumenyi buhagije kuri iryo vugurura. Bari 
bakwiriye gufatanya, ikiganza mu kiganza, bagakorana n’abari mu nzira nziza. {IMN 408.1} 

Insanganyamatsiko y’ivugurura ry’ubuzima yarigishijwe mu matorero; nyamara uwo 
mucyo ntiwakiranywe imitima ikunze. Igomwa, umururumba w’abagabo n’abagore, 
byagwabije iyo mbaraga y’ubutumwa bugomba guteguriza abantu umunsi ukomeye 
w’Umwami Imana. Niba abizera bashaka imbaraga, bagomba kugira imibereho irangwa no 
kwemera ukuri Imana yabahaye. Niba abizera b’amatorero yacu birengagije umucyo w’iyi 
nsanganyamatsiko, bazasarura ingaruka z’ubuhenebere mu bya Mwuka n’iby’umubiri. 
Kandi imbaraga z’abizera bamaze igihe mu itorero zizabera umusemburo abizera bashya 
mu myizerere yabo. Ubu Imana ntikora umurimo wo kuzana abantu benshi ku kuri, bitewe 
n’abizera b’itorero batigeze bihana, ahubwo basubiye inyuma. Ni izihe mbaraga bene abo 



bizera batahindutse bagira ku bizera bashya? Mbese ntibashobora kwiea imbaraga 
y’ubutumwa Imana yatanze bugomba kwamamazwa n’ubwoko bwayo? {IMN 408.2} 

Buri Mwizera Agomba Kwamamaza Ukuri 

785. Tugeze mu gihe buri mwizera wese w’umudiventisti agomba gushyigikira umurimo 
w’ivugabutumwa mu by’ubuvuzi. Isi ni ibitaro byuzuye abarwayi barwaye indwara 
z’umubiri n’iz’umwuka. Ahantu hose abantu barapfa bitewe n’ubujiji bwo kutamenya ukuri 
twahawe. Abizera b’itorero bakeneye gukanguka, bagasobanukirwa inshingano yabo yo 
kwamamaza uko kuri. Ababonye umueyo bose bagomba kuba abatwaramueyo ku batuye 
isi. Guhisha uwo mucyo mu gihe nk’iki ni ugukora ikosa rikomeye. Ubutumwa Imana iha 
abantu bayo muri iki gihe ni ubungubu: “Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi 
ubwiza bw’Uwiteka bukaba bukurasiye.” (Yesaya 60:1). {IMN 408.3} 

Ahantu hose tuhabona abantu bamenye ukuri, ariko bahitamo ikibi mu mwanya w’icyiza. 
Kuko badashaka kwivugurura, bagenda barushaho kuba babi. Ariko abantu b’Imana 
ntibagomba kugendera mu mwijima. Bagomba kugendera mu mucyo, kuko ari abagorozi. 
{IMN 408.4} 

Guhanga Ibigo Bishya 

786. Ni inshingano ikwiriye ku bwoko bw’Imana kujyana ubutumwa mu bihugu bya kure. 
Nimwegeranye imbaraga zanyu kugira ngo umurimo ugere mu birere bishya utarageramo, 
maze muhange ibigo by’ivugabutumwa ahantu hose mubasha kubona irembo. Mukoranye 
abakozi bafite ishyaka nyakuri ry’umurimo wo kubwiriza ubutumwa, maze mubohereze 
bajye gukwirakwiza umucyo n’ubumenyi hirya no hino. Bajyane amahame nyakuri 
y’ivugurura ry’ubuzima mu bantu bataramenya iby’ayo mahame. Hahangwe amashuri 
atangirwamo ibyigisho byo kuvura indwara. {IMN 409.1} 

787. Hari umurimo mugari ugomba gukorwa n’abagore, kimwe ndetse n’abagabo. 
Hakenewe abatetsi b’abahanga, abadozi, abaforomo, n’abaforomokazi. Abagize imiryango 
ikennye bagomba kwigishwa uburyo bwo guteka, gufata neza imyambaro yabo, kwita ku 
barwayi, n’uburyo bwo gukora neza imirimo yo mu rugo. N’abana ndetse bakwiriye 
kwigishwa gukora uturimo duto tubamenyereza kugaragariza urukundo n’imbabazi 
abadafite amahirwe nk’ayabo. {IMN 409.2} 

Bigisha, Mujye Mbere 

788. Umurimo w’ivugurura ry’ubuzima ni uburyo Imana ikoresha kugira ngo igabanye 
umubabaro uri muri iyi si yacu, kandi ngo yeze itorero ryayo. Nimwigishe abizera ko 
bashobora kuba ibikoresho mu biganza by’Imana, bagafatanya n’Umukozi Mukuru mu 
gusubiza imbaraga z’umubiri n’iza Mwuka mu mibereho y’abantu. Uyu murimo 



washyizweho umukono w’Ijum, kandi uzafungurira imiryango ukuri kw’agaciro gakomeye. 
Abantu bose rero bafite umwanya wo gukora uwo murimo niba bawitayeho bakawukorana 
ubwenge. {IMN 409.3} 

Nahawe inshingano ngomba kubagezaho igira iti: Nimureke umurimo w’ivugumra 
ry’ubuzima ube ku isonga. Nimwereke abantu agaciro kawo kugira ngo umsheho 
gukwirakwira ahantu hose. lyobokamana nyakuri rirangwa no kwirinda imirire yose 
n’iminywere yose yangiza ubuzima. Umuntu wihannye by’ukuri azareka akamenyero kose 
n’irari ryose ryica ubuzima. Kubwo kureka bumndu ibyangiza ubuzima, azatsinda ibyifuzo 
bye bigamije kwimika ibyangiza ubuzima. jlMN 409.4} 

Nahawe amabwiriza yo kubwira abigisha b’iby’ubugorozi mu by’ubuzima ngo, “Bigisha, 
mujye mbere!” Isi ikeneye imbaraga zanyu zo gukumira umuraba w’ibibi. Abigisha 
ubutumwa bwa marayika wa gatatu bose nibahagarare bashikamye ku ibendera ryabo. jlMN 
410.1} 

UMUGABANE WA II -UBURYO BWO KWAMAMAZA AMAHAME 

Y’IVUGURURA RY’UBUZIMA 

Gukomeza Kuzirikana Umugambi Ukomeye w’Ivugurura 

789. Kwigisha ibyigisho by’ivugumra ku mirire birakenewe cyane. Kumenyera kurya nabi 
no gukoresha ibyokurya byangiza umubiri akenshi usanga ari byo ntandaro yo kutirinda, 
ubugizi bwa nabi, n’imibabaro bigejeje iyi si mu kaga. {IMN 410.2} 

Mu gihe mwigisha amahame y’ubuzima bwiza, mujye muzirikana umugambi ukomeye 
w’ivugumra: guteza imbere ku buryo buhanitse umubiri, intekerezo n’ubugingo. 
Mwerekane ko amategeko agenga ibyaremwe, nk’amategeko y’Imana, yashyiriweho 
kutuzanira ibyiza; kandi ko kuyumvira bitwongerera ibyishimo muri ubu buzima, kandi 
bikadufasha kwitegura imibereho y’ahazaza. {IMN 410.3} 

Mutoze abantu kwiga ibyiza by’umkundo rw’Imana n’ubwenge bwayo mu mirimo y’ibyo 
yaremye. Mubatoze kwiga umubiri w’umuntu, ikiremwa gitangaje, hamwe n’amategeko 
awugenga. Ababona ibihamya by’urwo mkundo rw’Imana, bagasobanukirwa iby’ubwenge 
n’imigisha izanwa n’amategeko yayo, hamwe n’ingamka yo kumvira, bazabona umurimo 
wabo n’inshingano zabo mu cyerekezo gishya. Aho kubona ko kumvira amategeko 
y’ubuzima ari ikintu kigoye gisaba kwitanga cyangwa kwiyanga, bazayabona uko ari koko, 
nk’isoko y’agahozo izana imigisha. {IMN 410.4} 

Buri mukozi wese wamamaza ubutumwa bwiza agomba kuzirikana ko kwigisha amahame 
y’ubuzima buzira umuze ari imwe mu nshingano z’umurimo yahamagariwe. Abari ku isi 




bafite inyota ikomeye yo kumenya iby’uwo murimo, kandi ahantu hose imiryango 
irabafunguriwe. {IMN 410.5} 

790. Ibyo Imana isaba bikwiriye guhora mu bwenge bwaeu. Abagabo n’abagore bagomba 
gukangukira umurimo wo kwigenzura, gushaka ubutungane, kubaturwa ku ngeso mbi y’irari 
n’akandi kamenyero kabi. Bakeneye guhora bazirikana ko imbaraga z’ubushobozi bwabo 
bwose bw’intekerezo n’umubiri ari impano itangwa n’Imana, kandi ko bigomba kurindwa 
bikomeye kubwo umurimo wayo. jlMN 410.6} 

Gukurikiza Uburyo Umukiza Yakoreshaga 

791. Uburyo Kristo yakoreshaga bwonyine ni bwo bwashoboza umuntu gushyikirana 
n’abandi bantu. Umukiza yifatanyaga n’abantu nk’ubifuriza ibyiza. Kristo yeretse abantu ko 
abafitiye impuhwe, abafasha mu byo bakennye, bituma bamwiringira. Niko kuvuga ati: 
“Nimunkurikire.” {IMN 411.1} 

Kwihatira gushyikirana n’abantu birakenewe. lyaba ibibwirizwa byabaga bikeya, maze 
igihe kinini kigakoreshwa mu gusura abantu, haboneka umusaruro ukomeye. Abakene 
bakwiriye kwitabwaho, abarwayi bakwiriye kuvurwa, abafite intimba bagahumurizwa, 
abaswa bakigishwa, n’abataraca akenge bakagirwa inama. Tugomba kurirana n’abarira, 
tukishimana n’abishima. Uwo murimo uramutse ushyigikiwe no gusenga no gukunda 
Imana, ntiwabura kwera imbuto. {IMN 411.2} 

Tugomba guhora twibuka iteka ko impamvu yo kubaho k’umurimo w’ubuvuzi ari 
ukuyobora abagabo n’abagore barembejwe n’indwara y’icyaha tukabereka Umuntu w’i 
Kaluvari ukuraho ibyaha by’abari mu isi. Nibamwitegereza bazasa na We. Bazahinduka 
bagire ishusho Ye. Mukomeze kwereka Kristo abacogojwe n’indwara y’umubiri n’umutima. 
Abakozi bakomeze kugaragariza Kristo, Umuganga Ukomeye, abacogojwe n’indwara 
z’umubiri n’iz’umutima. Mubereke Uwo nyine ushobora gukiza indwara z’umubiri 
n’iz’umwuka. Mubabwire iby’ushengurwa n’ubumuga bwabo. Mubatere umwete wo 
kwishingikiriza kuri Uwo ubitaho, wabatangiye ubugingo kugira ngo bashobore kuzabona 
ubugingo buhoraho. Muvuge iby’urukundo rwe; muvuge iby’imbaraga ye ikiza. {IMN 
411.3} 

Mukoreshe Ubwenge n’Ikinyabupfura 

792. Mu mirimo yose ukora, ujye uzirikana ko uhujwe na Kristo kubwo umurunga ukomeye 
w’urukundo rwe, umugabane w’inama ikomeye cyane yo gucungura umuntu. Urukundo rwa 
Kristo ni umugezi utembamo imbaraga ikiza indwara, igatanga ubugingo. Rugomba 
kugaragara mu mibereho yawe. Igihe ugerageza kumureherezaho abandi, ujye ugira imvugo 
nziza, wirinde kwihugiraho mu byo ukora byose, uhorane umunezero, kandi uhamirize 



abandi iby’imbaraga y’ubuntu bwe. Ujye wereka abatuye isi ubwiza no gukiranuka kwe, 
kugira ngo abantu bamwitegereze kandi barebe ubwiza bwe. {IMN 411.4} 

Mu murimo w’ubugorozi, ntaeyo bimaze kugerageza gukosora abandi ubanegura. Bene ibyo 
bikora ishyano aho kugira ieyiza bikora. Igihe Kristo yaganiraga n’umusamariyakazi, mu 
eyimbo eyo kunegura iriba rya Yakobo, yerekanye ikintu eyiza. Yaramubwiye ati: “lyaba 
wari uzi impano y’Imana, ukamenya n’ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye na 
we akaguha amazi y’ubugingo.” (Yohana 4:10). Yerekeje ikiganiro ku butunzi ashaka guha 
abantu, yemera guha uwo mugore ikintu ey’ingenzi eyane kurusha ibyo yari afite, kumuha 
amazi y’ubugingo, akubiyemo ibyishimo n’ibyiringiro bizanwa n’ubutumwa bwiza. {IMN 
412.1} 

Urwo ni urugero rw’uburyo tugomba gukora. Dukwiriye gutanga ibiruta ibyo abantu bafite, 
aribyo mahoro ya Kristo, aruta ibyo umuntu abasha kwibwira byose. Dukwiriye kubwira 
abantu ibyo amategeko yera y’Imana, amategeko yerekana imieo yayo, n’uko yifuza ko 
abantubamera. ... {IMN 412.2} 

Mu bantu bose bo ku isi, abashinzwe ivugurura ry’ubuzima cyangwa abagorozi bagomba 
kuba abantu batihugiraho, abagwaneza, n’abantu bashyikirana n’abandi. Imibereho yabo 
ikwiriye kwerekana imirimo y’ubugiraneza nyakuri no kutihugiraho. Umukozi ugaragaza 
kubura ikinyabupflira, kutihangana bitewe n’ubujiji bw’abandi cyangwa kutumvira kwabo, 
akavuga ahubutse cyangwa agakora ibyo adatekereje, abasha gutuma abantu bingangira 
imitima ntabashe kubagezaho ubutumwa. {IMN 412.3} 

Umurimo w’Ivugurura mu Mirire Ugomba Kujya Mbere 

793. Kuva ku ntangiriro y’umurimo w’ivugurura ry’ubuzima, twabonye ko icyangwombwa 
ari ukwigisha, kwigisha, kwigisha. Imana yifuza ko dukomeza uyu murimo wo kwigisha 
abantu. ... {IMN412.4} 

Mu gihe twigisha ibyigisho by’ubugorozi mu by’ubuzima, kimwe n’indi mirimo yose 
y’ubutumwa bwiza, tugomba gusanga abantu aho bari. Ntidushobora kumva dutuje ngo 
dukomeze gutera imbere mu by’ivugurura mu mirire igihe cyose tutarigisha abantu uburyo 
bwo guteka ibyokurya biryoshye, bifite intungamubiri kandi bidahenze. {IMN 412.5} 

Reka ivugurura mu mirire rikomeze kujya mbere. Abantu nibigishwe uburyo bategura 
ibyokurya badakoresheje amata cyangwa amavuta y’inka. Mubabwire ko igihe kigiye kuza 
bidatinze bakabona ko gukoresha amagi, amata, n’amavuta ya kereme cyangwa amavuta 
y’inka biteje akaga, bitewe n’uko indwara zifata amatungo zigenda ziyongera ku rugero 
rw’ukuntu indwara z’abantu na zo ziyongera. Bitewe n’icyaha cy’umuntu wacumuye, igihe 



kiri hafi cyane ubwo amatungo n’inyamaswa zose zaremwe bizaniha bibabazwa n’indwara 
zateje iyi si umuvumo. {IMN 413.1} 

Imana izaha ubwoko bwayo ubushobozi n’ubuhanga bwo kumenya gutegura ibyokurya 
bitunganye bidafite ibyo bintu. Abizera bacu bakwiriye kureka gutegura ibyokurya byose 
bitamerera neza umubiri. Nibige uburyo bwo kugira amagara mazima, bigishe kandi abandi 
ibyo bamenye. Nibageze ku bandi ubwo bumenyi nk’uko babagezaho n’ibyigisho bya 
Bibiliya. Nibigishe abantu uburyo bwo kurinda amagara yabo no kongerera imibiri imbaraga 
bareka guteka ibintu byinshi byangiza amagara y’abantu nk’uko benshi byabagize 
ibisenzegeri. Mukoreshe inyigisho n’imibereho yanyu kugira ngo mwerekane neza ko indyo 
Imana yahaye Adamu ataracumura ari yo ndyo nziza kurenza izindi zose umuntu abasha 
gukoresha mu gihe umuntu ashaka gusubizwamo imibereho yaremanywe itarangwamo 
icyaha. jlMN 413.2} 

Abigisha amahame y’ivugurura ry’ubuzima bagomba kuba abanyabwenge ku byerekeye 
indwara n’ibizitera, bagasobanukirwa ko igikorwa eyose umuntu akora gikwiriye 
kugendana n’amategeko agenga ubuzima. Umueyo Imana yatanze ku ivugurura ry’ubuzima 
ugamije agakiza kacu n’ak’abatuye isi. Abagabo n’abagore bakwiriye kubwirwa ko imibiri 
yabo ari ingoro Imana yubatse ngo iyibemo, kandi ko icyo ishaka ari ukutugira ibisonga 
byayo biyikiranukira. “Erega ingoro y’Imana nzima ni twebwe, nk’uko ubwayo yivugiye 
iti, ‘Nzatura hagati muri bo ngendane na bo, nzaba Imana yabo na bo babe ubwoko 
bwanjye.’” (2 Abanyakorinti 6:16, BII). {IMN 413.3} 

Nimukomere ku mahame y’ubuzima, kandi mureke Uhoraho ayobore imitima mu nzira 
imutunganiye. Mwigishe amahame yo kwirinda mu buryo bwumvikana kandi bureshya 
abantu. Mukwirakwize ibitabo byigisha abantu uburyo bwo kugira amagara mazima. {IMN 
414.1} 

Imbaraga Z’ibitabo Byacu Bivuga Iby’ubuzima 

Abantu bafite inyota ikabije yo kubona umueyo uturuka mu bitabo n’ibinyamakuru byaeu 
bivuga iby’ubuzima. Imana yifuza gukoresha ibyo bitabo n’ibinyamakuru nk’ibikoresho 
bitanga urumuri rukurura abantu, bikabatera kumva ubutumwa bw’umuburo wa marayika 
wa gatatu. Ibinyamakuru byacu by’ubuzima ni ibikoresho bigenewe gusohoza umurimo 
udasanzwe wo kwamamaza umucyo abatuye iyi si bagomba kwakira muri iyi minsi Imana 
yaduhaye yo kwitegura kugaruka kw’Umwami Yesu. Bifite imbaraga ya bueece iza 
nk’igisubizo ku by’ivugurura ry’ubuzima no kwirinda n’imibereho myiza y’abantu. 
Bizasohoza umurimo ukomeye mu kwerekana ibyiza by’izo nsanganyamatsiko ku buryo 
bukwiriye kandi bigeze umucyo nyakuri ku bantu. {IMN 414.2} 



Inyandiko ku Ivugurura ry’Ubuzima 

794. Hakenewe imbaraga zirenze izikenewe zo kumurikira abantu ku ngingo ikomeye 
y’ivugurura ry’ubuzima. Inyandiko z’impapuro enye, umunani, cumi n’ebyiri, cumi 
n’esheshatu, ndetse n’izirenze izo, zikubiyemo amagambo yanditswe neza kuri iki kibazo 
zikwiriye gukwirakwizwa nk’amababi yo ku mpeshyi. {IMN 414.3} 

[Abarwayi bo mu bigo byacu by’ubuzima bagomba kwigishwa mu buryo bw’ibiganiro — 
426] jlMN 414.4} 

[Abarwayi bo mu bigo byacu by’ubuzima bagomba kwigishwa uburyo bw’imirire ikwiriye 
bakabibonera ku mafunguro bategurirwa ku meza — 442, 443] jlMN 414.5} 

[Abarwayi bo mu bigo byacu bagomba kwigishwa ibyo kwirinda — 474] jlMN 414.6} 

Ikibazo cy’Inyama Kigomba Kwiganwa Ubwenge 

795. Muri iki gihugu [Ositarariya] hari ishyirahamwe ry’abantu batarya inyama, ariko 
ugereranyije usanga ari bake. Muri rusange, usanga abantu bo mu byiciro byose barya 
inyama. Ni icyokurya gihendutse cyane; ndetse n’ahaboneka ubukene cyane, usanga 
bategura ku meza yabo inyama. Bityo rero, ikibazo cy’inyama kikaba gisaba kuganirwa mu 
bwenge n’ubushishozi. Kubwo ibyo, iki kibazo ntigikwiriye guhubukirwa. Tugomba kwita 
ku mibereho abantu babayemo, no ku bushobozi bw’ingeso n’imigenzereze yabo, 
ntitubategekeshe ibitekerezo byacu, nk’aho ikibazo cyo kurya inyama ari igipimo, naho 
abazirya bakaba abanyabyaha ruharwa. jlMN 415.1} 

Abantu bose bagomba guhabwa umucyo kuri iki kibazo, ariko gikwiriye kwigishanwa 
ubushishozi. Akamenyero kamaze kuba ingeso ntigashobora guhindurwa uwo mwanya ku 
buryo buhutiweho cyangwa hakoreshejwe uburyo buhubutse. Tugomba kwigisha abizera 
bacu mu gihe cy’amateraniro makuru no mu yandi materaniro manini tugira. Kwigisha 
amahame agenga ivugurura ry’ubuzima bigomba kugendana n’inyigisho ishingiye ku 
byitegererezo dutanga. Abantu ntibakwiriye gusanga inyama muri za resitora zacu cyangwa 
mu ngo zacu, ahubwo dukwiriye kuzisimbuza imbuto, impeke, n’imboga. Tugomba 
gushyira mu bikorwa ibyo twigisha. Igihe turi ku meza y’aho bagabura inyama, ntitugomba 
kuzirwanira n’abasanzwe bazirya, ahubwo tugomba kuzireka rwose, maze igihe batubajije 
impamvu y’imyifatire yacu, tukabasobanurira twitonze impamvu tutazirya. jlMN 415.2} 

Igihe Tugomba Guceceka 

796. Sinigeze niyumvisha, uko byamera kose, ko kubwira umuntu ko atagomba kurya 
inyama ari inshingano yanjye. Kuba abantu baramenyereye kurya inyama ku rwego rwo 
hejuru, kubabwira ibyo byasa nko gukabya. Sinigeze niyumvisha ko kwerura nkabwira 



abantu ari inshingano yanjye. Icyo navuze, nakivuze bitewe n’inshingano, ariko 
nabivuganye ubushishozi, ntifuza guha urwaho uwo ariwe wese kugira ngo ategeke 
umutimanama w’undi. ... {IMN 415.3} 

Muri iki gihugu, nahagiriye ibihe bimeze kimwe n’ibyo nagiriye mu birere bishya byo muri 
Amerika. Nabonye imiryango ifite ibibazo byo guhura n’ibihe bitayemerera gutegura 
amafunguro aboneye. Abaturanyi babo batizera babahaga intongo z’inyama z’amatungo 
yamaze kwicwa. Batekaga isupu y’inyama, maze bakagaburira imiryango yabo ifite abana 
benshi bakarya umutsima n’isupu. Ntiyari inshingano yanjye, yemwe sinibwiraga ko ari 
inshingano y’undi muntu uwo ariwe wese kwigisha abo bantu akaga ko kurya inyama. 
Ngirira impuhwe cyane imiryango y’abantu bihannye vuba, kandi bitewe n’ubukene 
bubugarije bakaba batabasha kumenya aho bakura icyo bazarya ejo. Ntabwo ari inshingano 
yanjye kubabwira uko bagomba kurya indyo iboneye. Hari igihe cyo kuvuga, hari n’igihe 
cyo guceceka. Ibihe nk’ibyo biguha umwanya wo kuvuga amagambo akomeza abantu kandi 
akabahesha umugisha, aho kubacyaha no kubaciraho iteka. Abagize imibereho irangwa no 
kurya inyama ubuzima bwabo bwose ntibabona ibibi byo gukomeza bene iyo migirire, kandi 
bagomba kwitabwaho ku buryo bwitondewe. jlMN 416.1} 

797. Mu gihe turwanya umururumba n’ukutirinda, tugomba kumenya imibereho abantu 
babayeho. Imana yahaye abantu bose bari mu bice bitandukanye by’isi ibyo bakeneye. 
Abashaka gukorana n’Imana bagomba gutekereza bitonze mbere yo kubwira abantu 
ibyokurya bagomba kurya n’ibyo batagomba kurya. Tugomba kwishyira mu mwanya wa 
benshi. Ivugurura ry’ubuzima riramutse ryigishijwe ku buryo bwaryo buhanitse ku bantu 
bafite imibereho itabemerera kurikurikiza ryateza akaga kuruta kuzana ibyiza. Mu gihe 
mbwiriza Ubutumwa bwiza abakene, mfite amabwiriza ansaba kubabwira ko bagomba 
kurya ibyokurya byubaka imibiri yabo. Sinshobora kubabwira ngo: “Ntimukarye amagi, 
cyangwa amata, cyangwa kereme. Ntimugatekeshe ibyokurya byanyu amavuta.” Ubutumwa 
bwiza bugomba kwigishwa abakene, ariko igihe ntikiragera cyo kubategeka ibyo bagomba 
kurya. jlMN 416.2} 

Imikorere Mibi 

798. Ntimukishingikirize ku bitekerezo runaka bya bamwe ngo mubigire ibyo 
musuzumiraho abandi, mubanegura bitewe n’uko imikorere yabo inyuranye n’ibyo 
mwibwira; ahubwo mwige iyo nsanganyamatsiko bihagije kandi ku buryo bwimbitse, 
mwimenyereza guhuza intekerezo zanyu n’imibereho y’ubuzima bwanyu ngo bibe bihuje 
n’amabwiriza agenga kwirinda nyakuri kwa Gikristo. {IMN 417.1} 

Hari abantu benshi bagerageza gukosora imibereho y’abandi bacira urubanza ibyo babona 
nk’imigenzereze mibi. Basanga abo bibwira ko bari mu makosa bakababwira amakosa yabo 



ariko ntibashake uko bayobora intekerezo zabo ku mahame nyakuri. Bene iyo migirire 
akenshi ntigira ieyo igeraho. Igihe twerekana ko twifuza gukosora abandi, haba ubwo 
tubyutsa impaka bigatuma bashaka guhangana natwe, maze aho kugira ngo ibyo bizane 
ieyiza bikazana akaga. Kandi ako kaga kagera no kuri wa muntu ushaka gukosora. Ushaka 
gukosora abandi atangira kugira umueo wo gushaka amakosa y’abandi, maze bidatinze 
ikimushishikaza kikaba gucumba amakosa n’ibitagenda neza. Ntimukabe abacumba 
amakosa y’abandi, cyangwa ngo mukwirakwize amafliti yabo. Mubigishe barusheho kugira 
akamenyero keza, bitewe n’imbaraga y’icyitegererezo mubaha. {IMN 417.2} 

Nimurusheho guhora muzirikana ko umugambi ukomeye w’ivugurura ry’ubuzima ari 
ukugera ku iterambere rihanitse ry’umwuka, ubugingo, n’umubiri. Amategeko yose yo mu 
byaremwe, ari yo mategeko y’Imana, abereyeho gutuma tugubwa neza. Kuyumvira 
bizatuma umunezero wacu wiyongera muri iyi mibereho ya none, kandi bizadufasha 
kwitegura imibereho y’ahazaza. {IMN 417.3} 

Hariho ibintu biruseho kuba byiza twavuga kuruta kuvuga amakosa n’intege nke by’abandi. 
Murusheho kwiga ukwigaragaza k’urukundo rw’Imana n’ubwenge bwayo bubonekera mu 
mirimo yose yo mu byaremwe. {IMN 417.4} 

Mwigishe Mutanga Ibyitegererezo 

799. Mu mibereho yanyu n’abatizera, ntimukemere gutandukira ngo mujye kure y’amahame 
nyakuri. Nimusangira na bo, mujye murangwa no kwirinda mu mirire, kandi murye 
ibyokurya bidateza urujijo mu ntekerezo zanyu. Mwirinde kuba abanyamururumba. 
Nimudacogoza imbaraga zanyu z’ubwenge n’iz’umubiri ntimuzananirwa kugira 
ubushishozi mu bya Mwuka. Mukomereze intekerezo zanyu mu buryo Imana ishobora 
kuzikoresha binyuze mu kuri kw’ijambo ryayo. ... Ntimugahange amaso abandi mugamije 
kujora ibibi byabo cyangwa amafuti yabo. Mwigishe mutanga icyitegererezo. Mureke 
kwizinukwa kwanyu n’intsinzi yanyu ku irari biba ibyitegererezo byo kumvira amahame 
nyakuri. Mureke imibereho yanyu ibe umuhamya w’imbaraga y’ukuri kweza kandi 
guhindura umuntu uw’agaciro. {IMN 418.1} 

Mwigishe ibyo Kwirinda mu Buryo Bworoshye kandi Abantu Bishimira 

800. Uhoraho yifiiza ko buri mugabura, buri muganga, na buri mwizera w’itorero kugira 
ubushishozi bwo kudahatira abatarajijukirwa no kwizera kwacu ngo bahindure uwo mwanya 
imirire yabo, bityo ibyo bikaba byabateza ikigeragezo gitunguranye. Mukomeze kubigisha 
amahame y’ivugurura ry’ubuzima, maze mureke Uhoraho ayobore imitima yabo. Bazumva 
kandi bizere. Uhoraho ntasaba ko intumwa ze zijyana ukuri kw’ivugurura ry’ubuzima mu 
buryo buteza urujijo mu ntekerezo z’abandi. Ntihakagire ushyira amabuye asitaza imbere 



y’abantu bakigendeera mu mwijima w’ubujiji. Ndetse no mu buryo bwo gushimira ikintu 
cyiza, si byiza kubyasasa kugira ngo udakoma mu nkokora abashaka kumva ukuri. 
Mwigishe amahame yo kwirinda mu buryo bworoshye kandi abantu bishimira. {IMN 
418.2} 

Ntitugomba gukora nk’abantu bahubuka. Abakozi batangiye umurimo wo gushinga 
amatorero ahantu hashya ntibagomba kuzana inzitizi bagerageza guha umwanya ukomeye 
ikibazo cy’imirire. Bagomba kwitondera gushyiraho umurongo ntarengwa. Kuko icyo gihe 
baba bazanye inzitizi mu nzira z’abandi. Muyobore abantu, ariko ntimubatwaze igitugu. 
Mubwirize ijambo nk’uko ryahishuwe na Yesu. ... Abakozi bagomba gukorana ubwitange 
no kwihangana, bibuka ko ibintu byose bidashobora kwigirwa icyarimwe. Bagomba gufata 
icyemezo kidakuka cyo kwihangana mu gihe bigisha abantu. jlMN 418.3} 

801. Ntimwibuka ko twese dufite inshingano yihariye? Ntidushaka gufata ingingo y’imirire 
nk’ikibazo cyo gusuzumiraho abantu, ahubwo tugerageza kwigisha intekerezo no gukangura 
umutimanama, ku buryo amahame y’ivugurura ry’ubuzima ashobora gushyirwa mu bikorwa 
ku buryo bwumvikana, nk’uko intumwa Pawulo abivuga mu rwandiko yandikiye Abaroma 
13:8-14; 1 Abakorinto 9:24-27; 1 Timoteyo 3:8-12. jlMN 419.1} 

Musange Abantu Aho Bari 

802. Mu gihe kimwe, Sara [Mc Enterfer] yahamagawe n’umuryango wa Dora Creek [Dora 
Kriki] wari urimo abantu bose barwaye. Se w’abana yavaga mu muryango wiyubashye, 
ariko yari yarafashe akamenyero ko kunywa, umugore we n’abana be bari mu kangaratete. 
Muri ubwo burwayi bwabo, nta kintu na mba bari bafite cyo kurya. Maze banga kurya icyo 
twari twabazaniye. Bari bafite akamenyero ko kurya inyama. Twumvise tugomba kugira 
icyo dukora. Nabwiye Sara nti, genda ufate inkoko runaka mu rugo, maze ubatekere isupu. 
Sara avura abo barwayi, maze abagaburira iyo supu. Bidatinze baje gukira. [IMN 419.2} 

Dore rero icyo twakoze. Aba bantu twirinze kubabwira ngo, ntimugomba kurya inyama. 
Nubwo twebwe ubwacu tutarya inyama, twatekereje ko igikwiriye kuri uyu muryango wari 
urwaye ari uko tubaha icyo twibwiraga ko bakeneye. Mu bihe runaka, tugomba gusanga 
abantu mu bibazo barimo. [IMN 419.3} 

Uwo mubyeyi w’uwo muryango yari umuntu ujijutse. Igihe umuryango wari umaze gukira, 
twamugejejeho Ibyanditswe byera, maze uyu mugabo arihana yemera ukuri. Yaretse itabi, 
areka kunywa inzoga, maze kuva uwo munsi, n’igihe cyose yaramye, ntiyongeye kunywa 
itabi n’inzoga. Uko ibintu byaje kudushobokera, twaje kumuha akazi mu murima wacu, 
maze abasha gukora. Mu gihe twari twaragiye mu nama i Newcastle, uwo mugabo yaje 
gupfa. Umubiri we, yari yarangije igihe kirekire, ntiwashoboye kwihanganira ibyo abakozi 



bacu bamukoreraga ngo bawuzanzamure. Ariko yapfuye ari Umukristo kandi wubaha 
amategeko y’Imana. {IMN 420.1} 

Gusakirana n’Ikibazo cy’Imyumvire Ihabanye — Amagambo y’amateka 

803. Ubwo twavaga i Kansas, mu gihe cy’Urugaryi rwo mu mwaka wa 1870, mwenedata B 
yari mu rugo arwaye malariya. ... Yari amerewe nabi cyane. ... {IMN 420.2} 

Ntabwo twashoboye kubona akanya ko kuruhuka, nubwo twari tubikeneye eyane. 
Ibinyamakuru, “The Review, the Reformer, the Instructor” byagombaga kwandikwa 
bigasohoka. [Abanditsi babyo bose bari barwaye icyo gihe.] ... Umugabo wanjye yatangiye 
akazi ke maze mufasha uko nshoboye kose. ... {IMN 420.3} 

Ikinyamakuru “the Reformer” cyasaga nk’ikigiye guhagarara. Mwenedata B yari 
yarashyigikiye ibitekerezo by’ubuhezanguni bya Dogiteri Trall. Ibi byari byaratumye uyu 
muganga aeengeza muri ieyo kinyamakuru, mu buryo buruseho, amatwara ararikira abantu 
kureka gukoresha amata, isukari, n’umunyu. Iki cyemezo cyo kureka gukoresha ibyo bintu 
cyabashaga kuba ari icy’ukuri ubwacyo; nyamara igihe ntikiragera ngo icyemezo nk’icyo 
gifatwe. Kandi abahitamo gufata ieyemezo kubwabo, bakiyemeza bidasubirwaho 
kudakoresha amata, amavuta, n’isukari, ntibakwiriye kubitegura ku meza yabo. Mwenedata 
B, mu gihe yaganiraga na Dogiteri Trall mu kinyamakuru “the Reformer”, ku byerekeranye 
n’ingaruka mbi zo gukoresha umunyu, amata, n’isukari, ntiyashyiraga mu bikorwa ibyo 
yavugaga. Ibyo bintu byategurwaga ku meza ye buri munsi. {IMN 420.4} 

Benshi mu bizera bacu bumvise bazinutswe icyo kinyamakuru “the Reformer”, kandi buri 
munsi twagendaga tubona amagambo y’urucantege agira ati: “Ndabasabye ntimuzongere 
kunyoherereza ikinyamakuru the Reformer.” ... Ntibyadushobokeye gukomeza 
kugishishikariza abantu bo mu Burengerazuba, ngo bongere gutumiza ikinyamakuru 
“Umugorozi mu by’Ubuzima.” Twaje kugenzura dusanga ko n’abanditsi b’icyo 
kinyamakuru bari barasize abizera, batakigendana na bo mu ntekerezo. Niba dufashe 
ibyemezo bitera urujijo abizera, kandi na bo ari abagorozi b’iby’ubuzima, bakaba 
badashobora kubyakira, ni gute twakwizera ko ivugurura ryagirira akamaro abenshi muri 
rubanda tugomba kugeraho gusa binyuze mu murimo w’ubugorozi mu by’ubuzima? {IMN 
421.1} 

Kwihangana, Gushishoza, No Kudahuzagurika Birakenewe Mu Murimo 

W’ivugurura 

Ntitugomba kwihuta ku buryo tutabasha kuzana abantu bafite umutimanama n’ubwenge 
byemezwa n’ukuri twigisha. Tugomba gusanga abantu aho bari. Bamwe muri twe 
byabatwaye imyaka myinshi kugira ngo bagere aho bari mu byerekeranye n’ivugurura 



ry’ubuzima. Bisaba kugenda buhoro buhoro kugira ngo umusaruro w’ivugurura ry’ubuzima 
ugerweho. Dufite irari mu mirire n’iminywere ritoroshye kunesha, kuko isi yuzuye 
umururumba. Nituramuka duhaye abandi igihe gihagije nk’icyo natwe twakoresheje ngo 
tugere aho turi mu bugorozi, bizatuma tubihanganira cyane, tubareke bagende batera 
intambwe buhoro buhoro, nk’uko twabikoze, kugeza ubwo bazabasha kugera ku rugero 
rw’ivugurura ry’ubuzima. Ariko tugomba gushishoza ntitwihute cyane, kugira ngo tutisanga 
twasubiye inyuma. Mu mavugurura, ni byiza gutera intambwe ntoya twegera intego aho 
gutera intambwe ndende tukarenga intego. Kandi niba hari ikosa rigomba kubaho, niribe ku 
ruhande rwegereye urw’abantu aho kuba ku rwacu. {IMN 421.2} 

Ariko ikiruta ibintu byose, ntidukwiriye kuvuga cyangwa kwandika ibyo tudakora mu ngo 
zacu no ku meza yacu. Ibyo ni ukurimanganya, ni uburyarya. Muri Mishigani, dushobora 
kureka ku buryo bworoshye gukoresha umunyu, isukari, n’amata, kuruta uko abatuye mu 
bice byo mu Burengerazuba n’Uburasirazuba babikora, kuko nta matunda apfa kuhaboneka. 
... Tuzi neza ko gukoresha ibyo bintu uko twishakiye byangiza ubuzima, kandi mu bihe 
byinshi twibwirako igihe tutabikoresheje, turushaho kwishimira ubuzima bwiza. jlMN 
421.3} 

Ariko ubungubu umutwaro dufite ntabwo ari ibyo bintu. Abaturage ntibaratera imbere ku 
buryo tubona ko icyo twabakorera iki gihe, ari ukubaha amabwiriza ngombwa abafasha 
kureka imigenzereze mibi no kureka gukoresha ibiyobyabwenge bikabura umubiri. 
Turamagana rwose ikoreshwa ry’itabi, ibinyobwa bisindisha, ibiyobyabwenge, ikoreshwa 
ry’icyayi, ikawa, inyama, amavuta ya fromaje cyangwa ikimuri, insenda, ibinyamasukari 
bikabije, umunyu ukabije, n’ibindi bikaburamubiri bikoreshwa nk’ibyokurya. {IMN 422.1} 

Niduhura n’abantu bataragerwaho n’umucyo w’ivugurura ry’ubuzima, maze tugatangira 
kubabwira ibyemezo twafashe kuri iyo ngingo, tuzaba tubashyize mu kaga ko gucika intege 
igihe babona ibyo bagomba kureka, ku buryo batazigera bashyira imbaraga mu ivugurura 
ry’ubuzima. Tugomba gutwara abantu twihanganye kandi buhoro buhoro, twibuka urwobo 
rurerure natwe twakuwemo. {IMN 422.2} 

UMUGABANE WA III - AMASHURI YIGISHA GUTEKA 

Umurimo w’Ingenzi ku Rwego rwo Hejuru 

804. Ahantu hose umurimo w’ivugabutumwa mu buvuzi ukomeje gukorwa mu mijyi yacu 
migari, hagomba gushingwa amashuri yigisha guteka; kandi aho umurimo w’ivugabutumwa 
mu by’uburezi urimo gutezwa imbere, na ho hagomba gushingwa za resitora zirangwa 
n’isuku, zizaba ahantu ho kwitoreza ibyo gutoranya no gutegura ibyokurya bifitiye umubiri 
akamaro. {IMN 423.1} 



805. Amashuri yigisha guteka agomba gushyirwaho. Abantu bagomba kwigishwa uburyo 
bwo gutegura ibyokurya byuzuye bifitiye umubiri akamaro. Bagomba kwerekwa akamaro 
ko kureka ibyokurya byangiza ubuzima. Ariko ntitugomba gushyigikira na rimwe imirire 
yiea abantu. Birashoboka kugira indyo yuzuye, yubaka umubiri, itarimo ieyayi, ikawa, 
n’inyama. Umurimo wo kwigisha abantu uburyo bwo guteka indyo yuzuye kandi igizwe 
n’ibyokurya biryoshye, ni umurimo w’ingenzi ku rwego rwo hejuru. {IMN 423.2} 

806. Abantu bamwe, nyuma yo kwiyemeza gukoresha indyo itarimo inyama, barongera 
bagasubira ku nyama. Ibyo ni ubupfu, kandi mu by’ukuri byerekana kubura ubwenge bwo 
kumenya uburyo bwo gutegura ibyokurya byiza bigomba gusimbura inyama. jlMN 423.3} 

Amashuri yigisha guteka, ayobowe n’abigisha b’abanyabwenge, agomba gutangizwa muri 
Amerika no mu bindi bihugu. leyo tubasha gukora eyose kigomba gukorwa kugira ngo 
cyereke abantu agaciro k’ubugorozi mu by’imirire. (IMN 423.4} 

807. Ivugurura ry’imirire rigomba kugenda rihishurirwa abantu. Uko indwara z’amatungo 
zigenda ziyongera, gukoresha amata n’amagi bizagenda birushaho guteza abantu akaga. 
Hakenewe imbaraga mu gushaka ibyo kubisimbura bifitiye umubiri akamaro kandi 
bidahenze. Hirya no hino abantu bakwiriye kwigishwa uburyo bwo guteka badakoresheje 
amata n’amagi, uko bishoboka kose kugeza ubu, kandi ibyokurya byabo bikaba biryoshye. 
jlMN 423.5} 

808. Abashobora kubona ibyiza by’amashuri afite ubuyobozi bwiza, afite isuku mu byo 
guteka, bazabona inyungu nyinshi mu mikorere y’ayo mashuri no mu myigishyirize azageza 
kubandi. jlMN 424.1} 

Muri buri Torero, buri Shuri ry’Itorero, no muri buri Filidi 

809. Buri torero rigomba kuba ishuri Abakristo batorezwamo umurimo. Abizera bagomba 
kwigishwa uburyo bwo kwigisha inyigisho za Bibiliya, uburyo bwo kuyobora no kwigisha 
amatsinda y’Ishuri ryo ku Isabato, uburyo bwiza bwo gufasha abakene no kwita ku barwayi, 
uburyo bwo kugera ku batarihana. Hagomba kubaho amashuri yigisha iby’ubuvuzi, 
amashuri yigisha ibyo guteka, n’ibyumba byigishirizwamo uburyo Abakristo bagomba 
gukora umurimo mu byiciro binyuranye. Ntihagomba kubaho umurimo wo kwigisha gusa, 
hagomba no kubaho umurimo wo gutegura abigisha babizobereye bo gufasha abantu. jlMN 
424.2} 

810. Buri resitora irangwa n’isuku igomba kubera ishuri abakozi bayikoreramo. Uwo 
murimo ushobora gukorwa ku buryo bwisanzuye mu mijyi kurusha mu byaro. Ariko muri 
buri gace kariho itorero hamwe n’ishuri ry’itorero, ni ngombwa ko hatangirwa inyigisho 
zerekeranye no gutegura amafunguro atunganye kandi yoroheje, bigafasha abantu bose 



bifuza kubaho bagendera ku mahame y’ivugumra mu by’ubuzima. Kandi umurimo nk’uwo 
ubasha gukorwa no mu duce twose za misiyoni zacu zikorera. {IMN 424.3} 

Umurimo wo gutegura indyo yuzuye ikubiyemo amatunda, ibinyamisogwe, ibinyampeke, 
n’ibinyabijumba ni umurimo w’Uhoraho. Ahantu hose hari itorero ryacu, abizera bagomba 
gukorana n’Imana bicishije bugufi. Bagomba kugeza umucyo ku bantu bakoresheje 
amahame y’ivugumra ry’ubuzima. {IMN 424.4} 

Amashuri yo Guteka Ahabwe Umwauya Yageuewe 

811. Uko bishoboka kose, amateraniro makum yacu agomba kuba ay’ibya Mwuka. ... 
Ibigendanye n’indi mirimo iyakorwamo bigomba gukorwa n’abantu mnaka bagenewe iyo 
mirimo. Kandi uko bishoboka kose, abo bantu bagomba kwerekwa abizera mu kindi gihe 
kitari icy’amateraniro makum. Amabwiriza y’imirimo igendana no kubwiririsha ubutumwa 
ibitabo, umurimo w’ishuri ryo ku Isabato, n’ibinyamakum n’umurimo 
w’ububwirizabutumwa bikwiriye gukorerwa mu nsengero, cyangwa mu materaniro yandi 
yihariye. Ayo mahame kandi areba n’amashuri yo guteka. Nubwo aya mashuri afite 
umwanya ukwiriye mu murimo, ibyerekeranye n’umurimo wayo ntibikwiriye gufata 
umwanya w’amateraniro makum yacu. {IMN 425.1} 

Ikigo Gishinzwe Ubugorozi 

812. Amashuri yo guteka agomba gushingwa ahantu henshi. Uyu murimo ushobora 
gutangira ku buryo bworoheje, ariko mu gihe abantu b’inzobere mu byo guteka bakora 
ibishoboka byose ngo bahe umucyo abandi, Uhoraho azabaha ubumenyingiro n’ubuhanga. 
Ijambo ry’Imana rigira riti: “Ntimubabuze; kuko nzabihishurira nk’Umwigisha wabo.” 
Azakorana n’abashinzwe gusohoza imigambi Ye, yigishe abantu uburyo bagera ku bugorozi 
mu by’imirire binyuze mu gutegura ibyokurya bidahendutse kandi bituma umuntu agira 
amagara mazima. Bityo abakene bazagira umwete wo kwemera amahame y’ivugurura 
ry’ubuzima; bazafashwa ndetse bahinduke abatunzi n’abantu bihagije. {IMN 425.2} 

Neretswe abagabo n’abagore bafite ubushobozi bigishwa n’Imana uburyo bashobora 
gutegura Ibyokurya byuzuye kandi biryoshye mu buryo bwemewe. Benshi muri aba bari 
bakiri bato, ariko harimo n’abasheshe akanguhe. Nahawe amabwiriza ko abayoboye ayo 
mashuri bagomba guterwa umwete ahantu hose umurimo w’ubuvuzi ukorerwa. Ikintu cyose 
kigamije gucogoza iterambere ry’abantu mu ivugurura kigomba gukurwaho. Bakeneye 
kumurikirwa n’umucyo mwinshi. Mubigishe kurushaho gukora ibyo bashobora byose mu 
gutegura neza amafunguro, kandi mubakangurire kwigisha n’abandi ibyo bamenye. {IMN 
425.3} 



Mbese ntidukwiriye gukora ibyo dushoboye byose ngo duteze imbere umurimo mu mijyi 
yacu yose minini? Ibihumbi byinshi by’abadukikije bakeneye ubufasha mu buryo 
bunyuranye. Abagabura b’Ubutumwa bwiza nibazirikane ko Umwami Yesu yabwiye 
abigishwa be ati: “Muri urumuri rw’isi. Umugi wubatse mu mpinga y’umusozi ntushobora 
kwihisha. ... Muri umunyu w’isi. Ariko se iyo umuntu wamaze gukayuka wakongera 
kuryoshywa n’iki?” (Mat. 5:14, 13). {IMN 426.1} 

Kwigisha uva ku Rugo ujya ku Rundi 

813. Bitewe n’uko inzira z’ubugingo zafunzwe n’umunyagitugu w’Umwicanyi, abantu 
benshi baheranywe n’ubujiji bituma batamenya amahame agenga ubuzima bwiza. Umurimo 
mwiza ubasha gukorwa binyuze mu kwigisha abantu uburyo bwo gutegura ibyokurya 
bituma umubiri ugira amagara mazima. Bene uyu murimo ni ingenzi kuruta undi murimo 
wose ubasha gukorwa. Hakwiriye gushingwa amashuri menshi yigisha guteka, kandi amwe 
agakora umurimo wo kuva ku rugo ujya ku rundi, yigisha ubumenyingiro bwo guteka indyo 
yuzuye ituma abantu bagira amagara mazima. Bitewe n’imbaraga y’ivugurura ry’ubuzima, 
abantu benshi kandi benshi cyane bazarokoka bakire uguhenebera kw’imibiri, ubwenge, 
n’intekerezo. Amahame y’iri vugurura azivugira ubwayo atangire kwakirwa n’abashaka 
kumurikirwa n’umucyo; kandi bene abo bazakomeza kujya mbere kugeza ubwo bamenyeye 
ku buryo bwuzuye ukuri kw’iki gihe. {IMN 426.2} 

Imana ishaka ko abantu bayo bakira kandi bagatanga. Bazatanga icyo Uhoraho yabahaye 
batarobanura ku butoni kandi batikanyiza. Kandi uko mwinjira muri uyu murimo, n’uburyo 
bwose mukoresha kugira ngo mushobore kugera ku bantu benshi, mujye mukora ku buryo 
mukura urwikekwe mu bantu aho kurubazanamo. Mujye muhora mwiga iby’imibereho ya 
Kristo, mukore nk’uko yakoraga, mukurikize urugero Rwe. {IMN 426.3} 

Kwigisha Ivugurura ku Mirire mu Materaniro y’Ibiruhuko no mu Yindi Minsi 

Mikuru 

814. Igihe umucyo w’ivugurura ry’ubuzima watugeragaho bwa mbere, twakundaga 
gukoresha, mu bihe by’ibiruhuko, ipanu zo gutekeraho tukazitereka hasi, ahantu abantu 
babaga bateraniye, maze tukahatekera imigati itarimo umusemburo, ya ronde cyangwa 
yiburungushuye. Kandi ndakeka ko umusaruro w’imbaraga zacu wabaye mwiza, nubwo 
tutari dufite imyiteguro yo guteka ibyokurya nk’iyo dufite ubungubu. Muri icyo gihe, twari 
dutangiye kwiga uburyo bwo kubaho tudakoresheje inyama. {IMN 427.1} 

Ibihe bimwe, twagiraga ibirori byo kwishimisha, maze tukita cyane ku gutegura ibyokurya 
biryoshye kandi biteguwe neza. Mu gihe cy’umwero w’imbuto, twajyaga gushaka ubwoko 
butandukanye bw’inkeri zikiva mu mirima, hamwe n’ubundi bwoko bw’inkeri zikiri 



nshyanshya z’umuzabibu. Ameza twayateguraga ku buryo abandi bayakuraho 
icyitegererezo cyo kubona ko ibyokurya byacu bigendana n’amahame y’ivugurura mu 
by’imirire, kandi ko ari ibyokurya bitari nkene na gato. {IMN 427.2} 

Ibihe bimwe, twatangaga ibyigisho bigufi byerekeranye no kwirinda, muri ibyo birori byacu, 
bityo abantu bakamenya amahame agenga imibereho yacu. Amakuru yatugeragaho 
hanyuma ni uko abantu bose byabashimishije kandi bakahakura umucyo. Igihe cyose 
twabaga dufite icyo kuvuga cyerekeranye n’akamaro ko gutanga ibyokurya byuzuye, 
biteguwe ku buryo bworoheje, biryoshye kandi biteye ipfa abantu bose babiryaga 
bikabahaza. jlMN 427.3} 

Abari ku isi buzuye irari ryo gushaka guhaza umururumba mu mirire n’iminywere, ariko 
amagambo y’umuburo, akwiriye kandi adakebakeba, yagiye afasha imiryango n’abantu 
runaka kugira impinduka zitangaje. jlMN 427.4} 

Amahirwe n’Akaga bya Resitora Zacu 

815. Imana yaduhaye umucyo na none ko mu mijyi hari amahirwe yo kuhakorera umurimo 
nk’uwo twakoze mu nkengero z’umujyi wa Battle Creek [soma Batolo Kiriki]. Nk’uko uwo 
mucyo uri, hashinzwe za resitora zifite isuku. Ariko kandi hari n’akaga gakomeye k’uko 
abakozi ba za resitora zacu bazatwarwa n’umutima wo gushaka amafaranga cyane 
bakibagirwa kugeza ku bantu umucyo bakeneye. Resitora zacu ziduhuza n’abantu benshi, 
ariko nitwemerera ibyifuzo byacu gutwarwa no gushaka inyungu z’ubutunzi, tuzaba 
dutakobwe kuzuza umugambi w’Imana. Ishaka ko dukoresha umwanya n’amahirwe yose 
mu kwerekana ukuri kugamije gukiza abagabo n’abagore irimbukiro ry’iteka. {IMN 428.1} 

Nagerageje gutekereza uburyo abantu benshi bashobora kwihana bakemera ukuri bitewe 

n’umurimo wa za resitora zacu hano muri_. Bamwe babasha gukizwa, ariko benshi 

na none babasha kwihana bakemera Imana haramutse habonetse imbaraga zikora umurimo 
w’Imana muri gahunda, kandi hakaboneka n’umucyo umurikira abandi. {IMN 428.2} 

Ndifliza kubwira abakozi bakora muri resitora zacu nti, “Nimureke gukomeza gukora 
nk’uko musanzwe mukora. Mushake uko resitora ziba inzira zigeza ku bandi umucyo 
w’ukuri kw’iki gihe. Kuko iyo ariyo mpamvu rukumbi yo gushyiraho amaresitora yacu. ...” 
{IMN 428.3} 

Abakozi bo _ muri resitora n’abizera bo _ mu itorero bakeneye 

kwihana ku buryo bukwiriye. Buri wese yahawe impano y’ubwenge. Mbese mwahawe 
ubushobozi buri hejuru y’Imana? “Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye 
ubushobozi bwo kuba abana b’Imana.” (Yohana 1:12). {IMN 428.4} 



Abigisha Bagomba Kugira Ubwenge n’Ubwitonzi 

816. Kwigisha abantu amahame y’ivugumra ry’ubuzima bigomba gushyirwamo imbaraga 
nyinshi. Hagomba gushingwa amashuri yigisha guteka, kandi inyigisho zitanga 
ubumenyingiro mu byo guteka zikagenda zitangirwa mu ngo. Abakuze n’abakiri bato 
bagomba kwigishwa uburyo bworoheje bwo guteka. Aho abantu bigishwa ukuri kw’ijambo 
ry’Imana, hagomba no kwigishirizwa uburyo bwo gutegura ibyokurya bworoheje, ariko 
kandi bikaba ari ibyokurya biteye ipfa. Bagomba kwerekwa ko ibyokurya byubaka umubiri 
bibasha kuboneka bitabaye ngombwa gukoresha inyama. ... {IMN 428.5} 

Ubwenge n’ubuhanga bwinshi bigomba gukoreshwa mu gutegura ibyokurya bifitiye 
umubiri akamaro kugira ngo bisimbure ibyo abantu bari bemenyereye mbere yo kumenya 
iby’amahame agenga ubuzima. Ibi bisaba kwizera Imana, ubushake mu byo ugambirira, 
n’ubushake bwo gufatanya. Indyo ibuze ibivumbikisho by’ubuzima itera umurimo 
w’ivugurura ry’ubuzima gusuzugurwa. Turi abantu bapfa, bityo tugomba gushaka 
ibyokurya bifite ibivumbikisho bihagije imibiri yaeu. jlMN 429.1} 

Amashuri yacu Agomba Gutauga Amasomo yo Kwigisha ibyo Guteka 

817. Mu mashuri yaeu yose, hakwiriye kuba abigisha bazi neza ibyo kwigisha guteka. 
Amasomo y’iki cyigisho agomba gushyirwaho. Abigishwa bategurirwa gukora umurimo 
bagira igihombo gikomeye iyo badahawe ubumenyi bwo gutegura no guteka ibyokurya 
biryoshye umubiri bikenewe mu mubiri. jlMN 429.2} 

Ubuhanga mu byo guteka si ikintu kigomba gukerenswa.Ubumenyingiro bwo gutegura 
ibyokurya ni umwe mu myuga y’ingenzi kurusha iyindi. Ukwiriye guhabwa agaciro 
gakomeye cyane mu yindi myuga, kuko ufitanye isano ikomeye n’ubuzima bwacu. 
Imbaraga zaba iz’umubiri n’iz’ubwenge zikomoka ku rugero rwo hejuru ku byokurya turya; 
bityo, umuntu uteka ibyokurya agomba guhabwa agaciro n’umwanya ukomeye. (IMN 
429.3} 

Abasore n’inkumi bagomba kwigishwa uburyo bwo guteka budahenze, kandi bakirinda ku 
buryo bwose guteka ibigendana n’inyama. Gutegura amafunguro akubiyemo inyama ku 
buryo ubwo aribwo bwose bikwiriye gucibwa intege; kuko ibi biganisha abantu ku mwijima 
n’ubujiji bwa Egiputa, aho kubajyana mu kubonera kw’ubugorozi bw’ubuzima. {IMN 
429.4} 

Abakobwa n’abagore by’umwihariko bagomba kumenya guteka. Ni uwuhe mugabane 
w’uburezi bw’umwana w’umukobwa waruta uyunguyu? Imibereho yaba afite iyo ariyo 
yose, agomba kwigishwa gushyira mu bikorwa ubu bumenyi. Ni ishami ry’uburezi rifite 



imbaraga zigaragara ku buzima n’umunezero. Kumenya guteka umugati mwiza ni ugushyira 
mu bikorwa iby’iyobokamana. {IMN 430.1} 

818. Abenshi mu rubyiruko bazagenda bifuza kujya mu mashuri abigisha ubumenyingiro 
mu by’imyuga. Inyigisho z’ubuhanga mu by’imyuga zigomba kuba zikubiyemo 
ubueungamutungo, ubwubatsi, n’ibintu byose bigendana n’ubuhinzi n’ubworozi. Hagomba 
gutangwa kandi n’amasomo y’iby’ubueuzi [amashanyarazi], gutera irangi, gukora inkweto, 
guteka, guteka imigati, kumesa, kudoda, kwandika n’imashini, no gueapa ibitabo. 
Ubushobozi dufite tugomba kubukoresha kugira ngo tubone ubumenyingiro muri iyi 
mirimo, kugira ngo abanyeshuri basohoke bafite ubushobozi bwo gukora imirimo yo muri 
iyi mibereho. jlMN 430.2} 

819. Ku bufatanye bw’amavuriro n’amashuri yaeu, hagomba gushyirwaho amashuri yigisha 
ubumenyi bwo guteka, agatanga inyigisho zifasha abantu kumenya gutegura ibyokurya. Mu 
mashuri yacu yose, hagomba kubaho abantu bafite ubuhanga bwo kwigisha abanyeshuri, 
baba abahungu n’abakobwa, bagahabwa ubumenyingiro mu byo guteka. Abakobwa 
n’abagore by’umwihariko bagomba kumenya guteka. {IMN 430.3} 

820. Abanyeshuri bo mu mashuri yacu bagomba kwigishwa kumenya guteka. Iri somo 
ry’uburezi rigomba gushyirwamo ubumenyingiro n’ubushishozi. Satani arakora ngo ayobye 
kandi ateshe abato gukiranuka, ashaka kubajyana mu nzira y’ibishuko ibaroha mu 
irimbukiro. Tugomba kubatera umwete tukabafasha gutsinda ibyo bishuko bahura na byo 
bitari gusa mu nzira y’irari n’umururumba. Mu kubigisha ubumenyi mu byo kugira amagara 
mazima tuzaba dukora umurimo w’ububwirizabutumwa dukorera Umwami n’Umwigisha 
wacu Mukuru. {IMN 430.4} 

821. Guhugurira imirimo y’amaboko bisaba ubwitonzi burenze uko byifashe muri iki gihe. 
Amashuri yari akwiriye kubakwa ahantu haboneka ibyangombwa birushijeho kuba byiza 
bituma abanyeshuri bagira imikurire myiza mu by’umubiri, bakunguka ubushobozi mu 
mitekerereze, bagatozwa imico y’ubumuntu, kandi bakunguka ubumenyi mu byerekeye 
imyuga y’ibanze. Bagomba guhabwa amasomo yerekeranye n’ubuhinzi, ayerekeye imyuga 
itandukanye y’ingirakamaro mu by’ubucuruzi, ayerekeye ubukungu bw’umuryango: guteka 
neza, ubudozi, ibyerekeye isuku mu myambarire, kuvura indwara, n’ibindi byinshi. {IMN 
431.1} 

Gukiranuka mu Nshingano Zimeze kimwe 

822. Mu nteganyanyigisho harimo amasomo menshi atesha abanyeshuri igihe kandi atari 
ingenzi, nta n’aho bahurira na yo mu buzima busanzwe kandi adashobora kubazanira 
umunezero; ariko ni ngombwa rwose ko buri mwana ahabwa amasomo atuma amenya mu 



buryo bwimbitse inshingano zo guteza imbere ubuzima bwe bwa buri munsi. Bibaye ari 
ibishoboka, umwana w’umukobwa yakurirwaho isomo ry’Igifaransa n’iry’Imibare, 
cyangwa ndetse n’iryo gucuranga piyano; ariko ni ngombwa ko yigishwa akamenya guteka 
neza, guteka umugati, kudoda imyenda neza, kandi akamenya neza gutunganya imirimo yo 
mu rugo. {IMN 431.2} 

Nta kintu cy’ingirakamaro cyubaka ubuzima n’umunezero w’abagize umuryango kurenza 
ubushobozi n’ubuhanga bw’umutetsi. Umutetsi ashobora kwica cyangwa kwangiza 
ubuzima bw’abagize umuryango cyangwa akadindiza imikurire y’abana, aramutse 
akoresheje ibiribwa byanduye cyangwa bitateguwe neza. Ariko ibyokurya yateguye 
akurikije ibyo umubiri ukeneye kandi biryoshye, ashobora kubikoresha bikagirira akamaro 
abo mu rugo bose kuruta ibyo yakora mu ruhande rubi. Burya rero, akenshi kugira 
umunezero mu buzima bifitanye isano no gukorana umurava, ukaba umwizerwa mu murimo 
ushinzwe. jlMN 431.3} 

Kubera ko kubaka urugo bireba umugabo n’umugore we, abana b’abakobwa n’abahungu 
bagomba kwigishwa gukora imirimo yo mu rugo. Mu mirimo bakora twavuga: gusasa 
uburiri no gutegura icyumba, koza ibikoresho byo mu gikoni n’ibyo ku meza, guteka, 
kumesa, gutera ipasi no gusana imyenda yabo yacitse. Birakwiye ko abana b’ibitsina byombi 
bayikora, kandi nta cyo byangije ku bugabo bw’umuhungu, ahubwo bimugirira akamaro 
kandi bikamutera kurushaho kunezerwa. jlMN 432.1} 

[Buri mugore agomba kuba umuyobozi w’imirimo y’urugo — 385] jlMN 432.2} 

[Ubutetsi ni umurimo w’ingenzi kandi ufite umwanya w’icyubahiro — 371] [IMN 432.3} 

[Kwigisha guteka bikwiriye gukorwa mu gihe cy’amateraniro makuru — 763, 764] {IMN 
432.4} 

[Abantu bagomba kwigishwa gukoresha ibyokurya byera iwabo — 376, 407]. [IMN 432.5} 



UMUGEREKA WA I - Ubuhamya bwite bwa Ellen G. White nk’Umugorozi mu 

by’Ubuzima 

...Icya mbere: Komeza ujye mbere — The Ministry of Healing, 320 [Rengera Ubuzima]. 
{IMN 433.1} 

Ubwa mbere sinahise mbona umucyo ku buryo bwuzuye. Wagendaga wiyongerana 
imbaraga uko igihe cyagendaga gihita nk’uko abantu babaga biteguye kuwakira no 
kuwushyira mu bikorwa, kandi uza guhuza n’akamenyero n’imigenzereze mu mirire mu 
gihe ibyigisho byabaga bitanzwe. jlMN 433.2} 

Icya kabiri: “Nta murongo runaka ushyitse dushyizeho ngo ukurikizwe mu mirire.” {IMN 
433.3} 

Testimonies for the Church 9:159 [Ibihamya by’Itorero]. Twakomeje gutanga imiburo yo 
kwirinda {IMN 433.4} 

ibyokurya runaka byica ubuzima. Ariko twatanze amahame y’urufatiro, kandi ishyirwa mu 
bikorwa {IMN 433.5} 

ry’ayo mahame rigomba rimwe na rimwe gukorwa ku buryo bw’igeragezwa, 
hakanifashishwaku buryo bwiza ubushakashatsi bwagezweho mu bya siyansi. {IMN 433.6} 

...Icya gatatu: “Ntabwo abantu bakwiriye kumfata nk’urugero bagomba gukurikiza” — 
Letter 45, 1903. Madame White yiyemeje kugira amategeko agenderaho bitewe n’ibyo 
yiyemeje akajya rimwe na rimwe abyita amategeko y’imirire yo mu rugo rwe, ariko akirinda 
ko ayo mategeko yabera abandi urugero bagomba gukurikiza. {IMN 433.7} 

lyerekwa rya Mbere Yagize ku Bugorozi mu by’Ubuzima 

lyerekwa rya mbere ku nsanganyamatsiko y’Ubugorozi mu by’ubuzima ryangezeho ndi mu 
rugo rwa Mwenedata A. Hilliard, mu mugi wa Otsego, muri Leta ya Michigani, tariki ya 6 
Kamena 1863. {IMN 434.1} 

Neretswe ko Ari Umurimo Ugomba Gukomeza Kujya Mbere 

Mu mucyo nari nahawe mbere (1863), neretswe ko abantu bo kuri iyi si bazaba barangwa 
no kutirinda ku buryo buteye ubwoba, kandi ko buri mwana w’Imana wese agomba 
gushikama bikomeye ku ivugurura rigomba kuranga ingeso n’imigirire ye.... Uwiteka 
yanyeretse umugambi urambuye afite. Neretswe ko Imana yagennye ivugurura ku mirire 
rigomba kuranga ubwoko bwayo bukomeza amategeko yayo, kandi uko bazagenda 
bakurikiza iryo vugurura, indwara zabo n’imibabaro yabo bizagenda bigabanuka. Neretswe 
ko uyu murimo utazahagarara, ko ugomba gukomeza kujya mbere. {IMN 435.1} 



Uko Nakiriye Ubutumwa 

Nemeye umucyo w’ubutumwa bw’ivugumra ry’ubuzima uko wangezeho. Byambereye 
{IMN 435.2} 

umugisha ukomeye. Uyu munsi mfite ubuzima bumshijeho kuba bwiza kumta uko nari 
meze nkiri muto, bona nubwo mfite imyaka mirongo irindwi n’itandatu y’ubukum. 
Ndashimira Imana kubwo amahame y’ivugumra ry’ubuzima. {IMN 435.3} 

Nyuma y’Umwaka Umwe, Nabonye Inyungu 

Namaze imyaka myinshi numva ko ngomba kurya inyama kugira ngo mbone imbaraga. 
Naryaga amafunguro atatu ku munsi mu gihe cy’amezi mnaka. Byari binkomeyere 
kwihangana ngategereza ifunguro rikurikiyeho kuko nagiraga intege nke mu gifu nkamera 
nk’uwenda kudandabirana no kuzunga isereri mu mutwe. Numvaga ko kurya bigomba 
gukuraho izo ntege nke niyumvagamo. Inshuro nke cyane ni zo niyemezaga kurya utundi 
tuntu hagati y’amafunguro, ndetse mbigira akamenyero ku buryo kenshi najyaga kuryama 
ntanariye ibyokurya bya nimugoroba. Ariko nararibwaga cyane kubwo kumva nshaka kurya 
hagati y’ifunguro rya mugitondo n’irya kumanywa, ndetse nkajya nyuzamo nkazunga isereri 
nkagwa hasi. Haba ubwo naryaga inyama nkabona bikuyeho icyo kibazo cyo kugira isereri 
no kugwa. Byatumye numva rero ko umubiri wanjye ukeneye inyama. {IMN 435.4} 

Ariko kuva aho Uwiteka anyerekeye mu kwezi kwa Kamena 1863, isano iri hagati yo kurya 
inyama no kugira amagara mazima, naretse gukomeza kurya inyama. Mu gihe gito byabanje 
kunkomerera kugira ipfa ryo kurya umugati numvaga ntishimiye mbere. Ariko kubwo 
kwihangana, naje kubishobora. Namaze hafi umwaka ntarya icyitwa inyama. Amezi yenda 
kuba atandatu twayamaze dutegura ku meza imigati mito idafite umusemburo, ikozwe mu 
ngano gusa n’amazi, n’akunyu gake. Twaryaga cyane imbuto n’imboga. Namaze amezi 
umunani ntunzwe no kurya kabiri gusa ku munsi. {IMN 436.1} 

Nimenyereje ishuro nyinshi kwandika ibitabo nkamara igihe kirenga umwaka. Namaze 
amezi umunani by’umwihariko nikingiranye mu cyumba nandika. Ubwonko bwanjye 
bwararemererwaga, kandi sinkore imyitozo ihagije. Kandi ngakomeza kumva nta mpinduka 
nziza mu mubiri wanjye kurusha amezi atandatu yari ashize. Kwa kugira isereri no 
kuzungera byarashize. Nagubwaga nabi buri gihe uko urugaryi rwageraga nkabura ipfa ryo 
kurya. Ariko mu rugaryi rwaherukaga, sinongeye kugira ikibazo. {IMN 436.2} 

Ibyokurya byacu byabaga bigizwe n’indyo yuzuye, twafataga kabiri ku munsi, 
bikaturyohera cyane. Nta nyama twaryaga, keke, cyangwa ibindi byokurya bikize ku 
masukari. Ntitwatekeshaga amavuta y’ingurube, ahubwo mu mwanya wayo twakoreshaga 
amata, kereme, n’amavuta make y’inka. Ibyokurya byacu twabishyiragamo umunyu muke. 



kandi tukabirinda ibimngo nk’insenda z’uburyo bwose. Twaryaga ibyokurya bya mugitondo 
saa moya, ibya kumanywa tukabirya saa saba. Inshuro nke cyane nibwo numvaga isereri. 
Nararyaga nkanyurwa. Ibyokurya byarandyoheraga cyane kurenza mbere. {IMN 436.3} 

Urugamba rwo Gutsinda 

Sinigeze mpindura na gato umurongo nafashe kuva aho ntangiriye gahunda y’ivugumra 
jlMN 437.1} 

ry’ubuzima. Sinigeze nsubira inyuma n’intambwe n’imwe kuva aho umucyo uvuye mu ijum 
umurikiye kuri iyi nsanganyamatsiko. Nabanje kwanga ikintu cyose ngitangira, ndeka 
inyama n’amavuta yiganjemo ibinure, ndetse n’amafunguro atatu, kandi ibyo mbikora 
ndimo gukora umurimo ukomereye cyane ubwonko, nandika ibitabo kuva mu gitondo 
kugeza nimugoroba. Naje kwimenyereza amafunguro abiri ku munsi kandi mbona mbashije 
no gukomeza umurimo wanjye. jlMN 437.2} 

Nagiye mbabazwa cyane n’uburwayi, bwatewe no kugwa ikinya ibihe bitanu umubiri 
ntubashe gukora. Nagize imvune yatumye ukuboko kwanjye kw’imoso kumara amezi 
menshi guhambiriye, kandi uburibwe bukambera bwinshi mu mutima. Ubwo niyemezaga 
izo mpinduka mu mirire, nanze kwemerera ipfa ngo rintegeke. Mbese ibyo byari 
kumbangamira bigahungabanya imbaraga zanjye zikomeye, bikambuza guha icyubahiro 
I Jmwami wanjye? Mbese ibyo byari kumbera inkomyi n’igihe runaka? Ntibishoboka! {IMN 
437.3} 

Nagiye mbabazwa n’inzara, nakundaga kurya inyama cyane. Ariko igihe nagwaga hasi, 
nafashe cyane mu nda nkomeza mu gifu, maze ndavuga nti, “Sinzongera kurya n’intongo 
y’inyama. Nzajya nirira ibyokurya byoroheje, cyangwa ndeke kurya burundu.” Umugati 
ntiwandyoheraga. Naryaga agace gato kataruta mu bugari idolari. Ibyo ni ibintu bimwe 
nabashaga gukurikiza neza mu ivugurura ryanjye; ariko igihe nabaga ngiye kurya umugati, 
nawushyiraga ku ruhande. Mu gihe nashyiraga mu bikorwa izo mpinduka, nari mfite 
intambara ngomba kurwana idasanzwe. Sinashoboraga gufata amafunguro abiri cyangwa 
atatu abanza. Nabwiye igifii cyanjye nti, “Tegereza kugeza ubwo ubona umugati wo kurya.” 
Nabashaga kurya umugati akanya gato, nkarya n’umugati w’ingano. Sinawuryaga mbere; 
ariko noneho ubu numvaga undyoheye, kandi sinigeze mbura ipfa no kuryoherwa. {IMN 
437.4} 

Kugendera ku Ihame 

Igihe nandikaga igitabo “Impano za Mwuka,” Umugabane wa 3 n’uwa 4 [1863-64], nari 
{IMN 438.1} 



ngiye kwica n’akazi kenshi imbaraga zinshiranye neza. Nuko mbona ko ngomba guhindura 
imibereho yanjye, hanyuma nza kuruhuka iminsi mike nongera kumva merewe neza. Ibyo 
bintu niyemeje kubireka kubwo kugendera ku ihame. Nahise mfata ihame ryo kugendera ku 
ivugurura ry’ubuzima. Kandi kuva icyo gihe, benedata, sinigeze ngira ikintu na kimwe cyo 
gukabya mu byerekeranye n’ivugurura ry’ubuzima ngo mbe nagisubiraho mu buzima 
bwanjye. Nta kindi nagaragaje uretse icyo nshikamyeho uyu munsi. Ndabasaba namwe 
kurangwa n’imirire ifasha kandi yubaka ubuzima. {IMN 438.2} 

Kureka gukoresha ibintu bizana impumuro mbi kandi birura mu kanwa si ikintu kigomba 
gukomerera abantu ngo bakizinukwe. Kwemera kureka ibyo bintu ni ukwiyanga, maze 
ukagira ubuzima bwishimira ikintu cyose ukumva kikuryoheye nk’ubuki; ukareka gushyira 
mu kanwa ibintu bitaryoheye umubiri; kandi igifu ntikizigera cyumva ko hari ibyo gitakaje. 
Ibi nari naragize akamenyero ko kubikoresha igihe kinini. Nagiye nikubita hasi ubutitsa 
nteruye umwana. Ariko ubu ibyo ntibikimbaho; nonese ibyo nabyita kwiyanga, mu gihe 
mbasha guhagarara imbere yanyu nk’uko mbikora uyu munsi? Nta mugore n’umwe mu 
bagore amagana wabashaga kwihanganira gukora akazi nakoraga. Nagenderaga ku ihame, 
aho gukurikiza amarangamutima. Nabashaga gukora kuko nizeraga ko Ijuru ryemera 
umurongo nahisemo wo kugira imibereho irushijeho kuba myiza, kugira ngo mbashe 
guhimbaza Imana mu mubiri no mu mwuka, kuko ari ibyayo. jlMN 438.3} 

Intambara yo Kurwanya Gukoresha Vinegere 

Nasomye ibaruwa yawe. Umeze nk’uwifuza bikomeye gushyira mu bikorwa agakiza kawe 
utinya kandi uhinda umushyitsi. Ndakugira inama yo kubikora. Ndakugira inama yo kureka 
ikintu cyose cyagutera gukora umurimo igice mu muhati wawe wo gushaka ubwami 
bw’Imana no gukiranuka kwayo. Itandukanye n’umururumba uwo ariwo wose ubasha 
kukubuza kunesha. Saba amasengesho abashobora kumva icyifuzo cy’ubukene bwawe. 
jlMN 439.1} 

Hari igihe nanjye nari ndi mu kibazo nk’icyanyu. Nakundaga cyane gukoresha vinegere. 
Ariko kubwo gufashwa n’Imana nafashe icyemezo cyo gutsinda iryo rari ry’ipfa. Narwanye 
n’icyo kigeragezo, niyemeza kudategekwa n’aka kamenyero. {IMN 439.2} 

Namaze ibyumweru ndwaye cyane; ariko nkomeza kujya mbivuga buri gihe, ibyo Uwiteka 
arabizi neza. Niba ngomba gupfa, nzapfe; ariko sinzigera nemerera ibyo byifuzo. Intambara 
yarakomeje, kandi nkomeza kubabazwa ibyumweru byinshi. Abantu bose babonaga ko 
ntashobora gukomeza kubaho. Murumva ukuntu twafashe igihe cyo gushaka mu maso 
h’Uwiteka dushikamye. Twasengaga amasengesho akomeye cyane asaba Imana kunkiza. 
Nakomeje kurwana n’igishuko cyo gukoresha vinegere nakundaga, ariko ku iherezo 
ndanesha. Ubu sinifliza no gusogongera ku kintu kimeze nk’icyo. lyi mibereho nanyuzemo 



yambereye iy’agaciro gakomeye cyane mu buryo bwinshi. Ubu naranesheje rwose. {IMN 
439.3} 

lyi mibereho yanjye nyikubwiriye kugira ngo igufashe kandi ikongerere imbaraga. Mfite 
ukwizera, muvandimwe, yuko nawe ushobora kunesha iki kigeragezo, ukerekana ko Imana 
ibasha gufasha abana bayo igihe cyose babikeneye. Niba wiyemeza kurwanya ako 
kamenyero, ukakarwanya ubutadohoka, ushobora kugira imibereho y’agaciro gahanitse. lyo 
wiyemeje kugira ubushake bwo kwitandukanya n’uwo mururumba, Imana ibigufashamo. 
Bigerageze muvandimwe. jlMN 440.1} 

Uko urushaho gukomeza kwemerera ako kamenyero, Satani azakoresha ubushake bwawe, 
atume umwumvira. Ariko niba wiyemeza kunesha, Uwiteka azagukiza, kandi aguhe 
imbaraga zo kurwanya ikigeragezo cyose. Ujye uhora wibuka ko Kristo ari Umukiza 
n’Umurinzi wawe. (IMN 440.2} 

Imirire Yoroheje, kandi Ikwiriye 

Ndarya bihagije kugira ngo umubiri ushobore kunyurwa; ariko iyo mpagurutse mvuye ku 
meza, nkomeza kugira ipfa nk’uko nari ndifite ndimo kurya. N’igihe ifunguro rikurikiyeho 
rije, mba niteguye kurya ibyo umubiri ukeneye, sindenze. Mbese nabasha nte kurya inshuro 
ebyiri z’ibyo nsanzwe ndya bitewe n’uko biryoshye, hanyuma ngasaba Imana ngo imfashe 
mu murimo wanjye wo kwandika, nkirengagiza ko kurya byinshi byantera umururumba 
n’ubusahiranda? Nabasha nte gusaba Imana ngo ihe umugisha uwo mutwaro udafite 
ubwenge ngiye gushyira mu gifu? Ibyo byaba ari ukudahesha Imana icyubahiro. Ibyo byaba 
ari ugusaba ibijyanye n’irari ryanjye. Ubungubu nibwira ko ndya ku buryo bukwiriye, bityo 
nkaba mbasha gusaba Imana kumpa imbaraga zo gukora umurimo yampaye gukora. Kandi 
namenye ko ijuru ryumvise kandi rigasubiza gusenga kwanjye, ubwo nari maze gusenga ayo 
masengesho. jlMN 440.3} 

Gutegura ku Meza Amafunguro Ahagije 

Nahoraga mfite ameza ateguweho amafunguro meza ibihe byose. N’igihe nabaga mfite 
bashyitsi, baba abashyitsi b’abizera cyangwa abatari abizera, amafunguro yakomezaga kuba 
ya yandi. Sinabaga umuntu utungurwa n’ikintu ntateguye cyo gusangira n’abandi ku meza 
cyaba gito cyangwa kinini ngo kibe ikintu cy’amahirwe kije kwiyongera ku mafunguro 
nateguye. Nakoreshaga amafunguro y’ibyokurya byoroheje, bihesha amagara mazima, 
byubaka umubiri kandi bikamara inzara. Ku muntu ubishaka, abasha kubibona aho ariho 
hose. Nta mavuta afite ibinure cyangwa inyama z’ubwoko ubwo aribwo bwose bigera ku 
meza yanjye. Imikati ya keke twayiteguraga gake cyane. Akenshi nabaga mfite ku bwinshi 
amatunda, umukati w’ubwoko bwiza, n’imboga. Ameza yacu ahora yiyubashye, kandi 



abayariraho bakanezerwa, kandi bakamshaho kuyishimira. Bose bayicaraho bakarya nta 
mururumba, bakishimira kurya ibyokurya dukesha Rurema. {IMN 441.1} 

Ahantu Twari Twiherereye 

Ubwo ababyeyi n’abana barimo kurya ibyokurya biryoshye, jye n’umugabo wanjye 
twaryaga ifunguro ryacu ryoroheje, ku isaha dusanzwe turiraho ya saa saba z’amanywa, 
twirira umugati w’ingano utarimo amavuta, hamwe n’imbuto nyinshi. Twaryaga ibyo 
byokurya twumva bituryoheye, kandi imitima yacu yuzuyemo ishimwe ku buryo twabonye 
bitari ngombwa ko tugura ibyokurya bindi byo kutumara ipfa. Twariye tunezerewe, 
turahaga, ku buryo nta nzara twumvaga dufite kugeza mu gitondo cyakurikiyeho. Umwana 
w’umuhungu wari aho hantu agurisha amatunda n’ubunyobwa yabonye tutiteguye 
kumugurira ibyokurya yari afite. [Mu 1873, amata make n’agasukari gake —532] jlMN 
441.2} 

Guhura n’Ikibazo cy’Umubiri ndetse n’Ingaruka zo Gufatanya Imirire 

Mu myaka irenga mirongo itatu ishize, akenshi nagendaga ngira intege nke cyane. 
Nasengewe amasengesho menshi. Habayeho kwibwira ko ndamutse ndiye inyama 
zanyongerera imbaraga, bityo iyi ngingo mbonako nkwiriye kuyandikaho bihagije. Nyamara 
aho kugira ngo mbone imbaraga, nakomeje kugenda ngira intege nke. Kenshi naburaga 
imbaraga nkikubita hasi bitewe no kubura umwuka. Nabonye umucyo unyereka akaga 
kagera ku bagabo n’abagore kakangiza intekerezo, ubwenge, n’imbaraga z’umubiri bitewe 
no kurya inyama. Neretswe ko umubiri wose w’umuntu ugerwaho n’iyi mirire, bitewe n’uko 
inyama zikangura imbaraga za kinyamaswa mu mubiri, no kugira inyota y’ibinyobwa 
bikaze. jlMN 442.1} 

Bwa mbere nabanje kureka guhaha inyama sinongera kuzitangaho amafaranga. Hanyuma 
bitewe no kuba ahantu runaka nagombaga kurya inyama nkeya. [Ibihe runaka nagombaga 
kurya inyama bitewe no kuba ahantu hataboneka ibindi byokurya—699] jlMN 442.2} 

Kubabazwa no Gushaka Umukozi — 1892 

Ndagenda ndushaho kubabazwa n’uko ubu nta mukozi mfite w’umuhanga mu byo guteka, 
ushobora kuntekera ibyokurya mba nkeneye kurya.... Ibyokurya bitegurwa ku buryo ubona 
bidateye ipfa, ahubwo ukabona bimeze nk’ibidafite uburyohe. Natanga amafaranga menshi 
ku mutetsi kuruta ayo natanga ku kindi kintu cy’umurimo wanjye. {IMN 442.3} 

Icyemezo Giheruka Nafashe cyo Kureka Inyama 

Guhera mu gihe cy’amateraniro makuru y’i Brayitoni [Brighton] (muri Mutarama, 1894) 
niyemeje kureka burundu inyama ku meza yanjye. Ni ikintu umuryango wanjye 



wasobanukiwe ko naba ndi mu mgo cyangwa ndi mu mahanga, nta kintu kimeze gityo 
kigomba gukoreshwa mu mgo rwacu, cyangwa ngo gitegurwe ku meza yacu. lyi ngingo 
nayeretsweho byinshi inshuro nyinshi mu bihe bya nijoro. {IMN 442.4} 

Dufite amata meza kandi menshi, amatunda menshi, n’imigati myiza. Namaze rero 
kwegurira Imana ameza yacu. Nayakuyeho inyama zose. Ni ingenzi kureka inyama kugira 
ngo tugire imibiri mizima n’intekerezo nzima. Uko bishoboka kose dukwiriye kugamka ku 
mugambi w’ibanze Imana yaturemeye mu mirire yacu. Bityo, kuva icyo gihe, ameza yanjye 
yakomeje kutarangwaho icyitwa inyama z’amatungo yapfliye, kandi ndeka gutegura ibintu 
barenza ku byokurya (deseri) bisaba gutegurwa igihe kirekire hamwe n’imbaraga nyinshi. 
Tubasha gukoresha imbuto uko tubyifuza, kandi tukazitegura mu buryo butandukanye, 
kandi ntibigire ingamka bidutera z’indwara zizanwa no kurya inyama z’amatungo yapfuye. 
Tugomba gutegeka irari ryacu mu mirire, kugira ngo twishimire ku buryo bwuzuye 
ibyokurya biboneye, kandi tukaba tubifite bihagije, ku buryo nta muntu ugomba kwicwa 
n’inzara. (IMN 443.1} 

Nyuma y’Umwaka Mfashe Icyemezo cyo Kujya Mbere 

Umuryango wacu ni mugari, icyiyongereyeho kandi dukunda kugira abashyitsi benshi, ariko 
zaba inyama cyangwa amavuta y’ibinure nta na kimwe dukoresha ku meza yacu. Dukoresha 
amavuta ya kereme ava mu mata y’inka twigaburirira ubwacu. Tugura amavuta yo guteka 
dukura mu maduka acumza amavuta y’inka tuzi neza ko ari inka zifite ubuzima bwiza, kandi 
zifite ubwatsi bwiza. jlMN 443.2} 

Nyuma y’Imyaka Ibiri Mfashe Icyemezo 

Mfite umuryango mugari w’abantu bagera kuri cumi na batandatu. Muri bo harimo abagabo 
bakora mu mirima kandi baba bafite impumuro y’ibiti. Baba bakora umurimo usaba 
imbaraga, ariko nta n’agace k’inyama baba bariye ku meza yacu. Kuva mu gihe 
cy’amateraniro makum ya Brayitoni ntitwongeye gukoresha inyama. Ntiwari umugambi 
wanjye kugira ngo tuzitegure ku meza ku gihe mnaka, ahubwo icyifuzo cyatanzwe ni uko 
umuntu runaka yagaragaje ko atabasha kurya ibi cyangwa biriya, kandi ko igifu cye kibasha 
kwakira neza inyama kumsha ibindi. Bityo, ibyo byansabye ko mwemerera kuzitegura ku 
meza.... jlMN 443.3} 

Abantu bose baza ku meza yacu tubakira neza, ariko simbagaburira inyama. Ku meza 
tuhategura ibinyampeke, imboga, n’imbuto zikiri mbisi. Muri iyi minsi, dufite amacunga 
meza cyane, n’indimu nyinshi. Aya ni yo matunda yonyine twejeje muri uyu mwero 
w’umwaka.... {IMN 444.1} 




Ibi nabyandikiye kugira ngo mbabwire muri make uko tubayeho. Sinigeze nishimira 
ubuzima nk’uko mbwishimiye ubungubu, kandi sinigeze mbasha kwandika byinshi nk’uko 
mbikora ubu. Mbuka saa eyenda za mugitondo, kandi sinsinzira ku manywa. Mbasha no 
kugeza saa saba, kandi iyo ubwonko buremerewe, nkanguka saa sita ngo nandike 
ibyihutirwa bije mu bwenge bwanjye. Ndashima Imana cyane n’umutima wanjye, ubugingo 
bwanjye, n’ijwi ryanjye, kubwo imbabazi zitagira akagero yangiriye. {IMN 444.2} 

Dukoresha Ubunyobwa mu Rugero 

Ntiturya inyama cyangwa amavuta afite ibinure, kandi dukoresha amata make mu guteka. 
Muri uyu mwero w’imyaka nta matunda akiri mashya aboneka. Dufite inyanya nyinshi, 
ariko abagize umuryango bifuza ko twategura ubunyobwa mu buryo butandukanye. 
Dukoresha nka kimwe cya gatanu nk’uko ibindi byatetswe bibisaba. (IMN 444.3} 

Imirire Iboneye, ariko Itarimo Inyama 

Ubwo nari i Kuranbongi [Cooranbong], abenshi mu bakunda kurya inyama baje mu rugo 
rwacu, maze ubwo twabakiraga ku meza, bakabona nta n’intongo n’imwe y’inyama 
bahabonye, baravuze bati, “Ni byiza, niba ibyokurya byanyu bimeze gutya, inyama 
twazireka. Ndibwira ko ibyokurya byacu bihaza abagize urugo rwacu. Mbwira umuryango 
wanjye nti, “Ibyo mukora byose, mwirinde gukoresha indyo nkene. Mujye mutegura ku 
meza amafunguro ahagije umubiri. Ibi mugomba kubikora. Mugomba guhanga, mugahanga, 
kandi mugahora mwiga ibihe byose, mukamenya gutegura amafunguro meza uko 
bishoboka, kugira ngo mwirinde amafimguro agizwe n’indyo nkene.” {IMN 445.1} 

Icyayi n’Ikawa 

Maze imyaka ntatanga amafaranga yanjye ngo ngure icyayi. Bitewe n’ingaruka zacyo, 
sinahangara kugikoresha, keretse mu bihe byo kuruka cyane igihe ngifata nk’umuti, ariko 
nirinda kukinywa nk’ikinyobwa.... {IMN 445.2} 

Nta rubanza mfite rwo gukoresha icyayi icyo aricyo cyose, keretse ubwoko bw’icyayi 
cy’imbuto zitukura, kandi ndamutse nkoresheje vino ihiye, icyayi, ikawa, naba niyemeje 
kwicisha ubuzima bwanjye ibi biyobyabwenge. Kubwanjye, icyo mpa agaciro ni ubuzima 
buzira umuze n’urugero rwo kwitungira amagara mazima muri ibyo byose. Nshaka guha 
abandi icyitegererezo cyiza ku byo kwirinda n’imirimo myiza. Nta wanshinja kunywa icyayi 
icyo aricyo cyose usibye icyayi cy’amajyane y’imbuto zitukura. {IMN 445.3} 

Ibyokurya Byoroheje 

Mfite ubuzima bwiza. Ngira ipfa ry’ibyokurya ku buryo bwiza cyane. Nabonye ko uko ndya 
ibyokurya byoroheje, kandi by’ubwoko buke, niko ndushaho gukomera. {IMN 445.4} 



Gukurikiza Umucyo Nabonye mu 1903 

Mu mgo dufata ifunguro rya mugitondo saa kumi n’ebyiri n’igice, irya kumanywa saa saba 
n’igice. Ntitugira irya nimugoroba. Twabasha guhinduraho gato ibyo bihe dufatira 
amafunguro, biramutse bibaye icyifuzo kinogeye benshi mu bagize umuryango wacu. {IMN 
446.1} 

Mfata amafunguro abiri ku munsi, kandi nkomeje gukurikiza umucyo nahawe mu myaka 
mirongo itatu n’itanu ishize. Sindya inyama. Kubwanjye, namaze gukemura ikibazo cyo 
gukoresha amavuta y’ibinure. Sinyatekesha. Iki kibazo kibasha kwigwaho neza kandi 
kigakemuka ahantu hose hataboneka amavuta y’ubwoko bwiza yo kugura. Dufite inka ebyiri 
nziza z’inzungu. Dukoresha amavuta yazo ya kereme, kandi twese turayishimira. {IMN 
446.2} 

Mfite imyaka y’ubukum mirongo irindwi n’itanu; ariko mbasha kwandika byinshi kurenza 
uko nabikoraga mbere. Igogora ryanjye rikora neza, n’ubwonko bwanjye bumeze neza. 
{IMN 446.3} 

Indyo yacu iroroshye kandi ifite intungamubiri zuzuye. Nta mavuta y’ibinure dukoresha ku 
meza yacu, nta nyama, nta binure, nta byokurya by’amavuta n’amasukari tugira. Hashize 
amezi mnaka tubonye umusore utari umwizera, waje gucumbika mu mgo rwacu. Yaryaga 
inyama mu buzima bwe bwose. Ntacyo twigeze duhindura mu mirire yacu kubwe; kandi ari 
mu rugo rwacu yabonaga amafaranga agera nko ku bihumbi makumyabiri na bine. Ibiryo 
twamugaburiraga byamubereye byiza cyane kuruta ibyo yari yaramenyereye. Abaza ku 
meza yacu bose bivugira ko banyurwa n’ibyokurya biryoshye tubagaburira. {IMN 446.4} 

Umuryango Utaboshywe n’Amategeko Adakuka 

Ndya ibyokurya byoroheje, kandi byateguwe mu buryo bworoheje cyane. Hashize amezi 
menshi nkoresha indyo igizwe cyane cyane na makaroni ntoya zitekanye na sositomate. Ibi 
mbirisha umugati wokeje kandi uvanzemo amagi. Hanyuma kandi mba mfite n’imbuto 
z’ubwoko runaka ngakoresha n’amacunga rimwe na rimwe. Ibigori byumye, bitekanye 
n’amata cyangwa amavuta y’inka make, ni ibindi byokurya nyuzamo ngakoresha. {IMN 
447.1} 

Ariko abandi bagize umuryango wanjye ntibarya ibimeze nk’ibyo ndya. Sinifata nk’umuntu 
nk’umuntu utanga urugero ngenderwaho bagomba kureberaho. Buri wese murekera 
umudendezo wo gukurikiza ibitekerezo bye bwite by’ibyo abona ko bimubereye byiza. 
Ntawe nzingitiranya ngo mfunge umutimanama we. Nta muntu ubasha kubera undi urugero 
ngenderwaho mu byerekeye imirire. Ntibishoboka gushyiriraho abantu bose itegeko 
bagomba gukurikiza. Har’abantu mu rugo bakunda cyane ibishyimbo, mu gihe kuri jyewe 



ibishyimbo ari uburozi. Amavuta y’ibinure ntajya agera ku meza yanjye, ariko iyo bamwe 
mu bagize umuryango wanjye bahisemo gukoresha make ahandi hantu baba bafite 
umudendezo wo kuyakoresha. Dutegura ameza yacu kabiri ku munsi, ariko igihe hari 
abifiiza kugira icyo barya ku mugoroba, nta tegeko ribabuza kubikora. Nta n’umwe winubira 
ibiri ku meza yacu cyangwa ngo ayaveho adahaze. Igihe cyose tugabura ibyokurya 
by’ubwoko bunyuranye, byoroheje, byuzuye intungamubiri, kandi biryoshye. {IMN 447.2} 

Icyo Mvuga ku Kibazo Cyerekeranye n’Imirire ya Madame White 

Hari bamwe bavuga ko ntigeze ngira imibereho ikurikiza amahame y’ivugurura ry’ubuzima, 
nk’uko nayanditse n’ikaramu yanjye. Ariko ndababwira nkomeje nkurikije ubumenyi mfite, 
sinigeze ndeka gukurikiza ayo mahame. Abaririye ku meza yanjye bazi ko ntigeze 
mbagaburira inyama.... jlMN 447.3} 

Hashize imyaka myinshi ndetse gukoresha inyama ku meza yacu. Ntitujya dukoresha icyayi 
cyangwa ikawa. Ibihe bimwe nakoresheje icyayi cy’imbuto zitukura nkakinywa gishyushye, 
ariko bake mu rugo binywera ikindi kinyobwa mu gihe turimo gufungura. Amavuta 
nkoresha ni aya kereme mu cyimbo cy’amavuta afite ibinure, nubwo tuba dufite abantu 
benshi mu rugo. Hashize imyaka myinshi turetse gukoresha amavuta y’ibinure. {IMN 
448.1} 

Nyamara ntabwo dufite indyo nkene. Dufite amatunda menshi mabisi n’ayo tubika. lyo 
ibikoresho tuyabikamo bidahagije, tugura ibindi ku isoko. Mushiki wacu Gray anyoherereza 
imizabibu, tukayakoramo umutobe uryoshye cyane. Twihingira inkeri zacu, tukazikoresha 
uko tubishaka. {IMN 448.2} 

Inkeri ntizikunze kwera neza aha hantu, ariko hari ubwoko bumwe tugura mu baturanyi bacu 
nk’inkeri zirabura, izitukura, na pome zitandukanye. Dufite kandi n’inyanya nyinshi. Ndetse 
duhinga n’ubwoko bunyuranye bw’ibigori biryoha, maze tukumisha byinshi muri byo 
tuzakoresha mu mezi y’impeshyi. Hafi yacu hari uruganda rw’ibyokurya, aho tubonera 
imbuto ziteguwe. {IMN 448.3} 

Dufata umwanya wo guhitamo neza ibyo kurya tugomba guteka nk’imvange kugira ngo 
bitumerere neza. Ni inshingano yacu gukoresha ubwenge mu byo twimenyereza kurya, mu 
kwirinda, no kwimenyereza gutekereza ku ngaruka mbere y’igihe. Nituramuka dukoze ibyo 
dusabwa, Uhoraho na we azakora umurimo we wo kurinda ubushobozi bw’ubwonko bwacu. 
{IMN 448.4} 

Mu myaka irenga mirongo ine, naryaga kabiri ku munsi gusa. Kandi iyo nabaga mfite akazi 
kadasanzwe ngomba gukora, sinaryaga ibyokurya byinshi. Mbona ko ari inshingano yanjye 
kutaremereza mu gifli n’ibyokurya mbona ko bibasha guteza umubiri gukora nabi. Ubwonko 



bwanjye bugomba kwerezwa gukorera Imana, kandi ngomba kuburinda ingeso iyo ariyo 
yose yacogoza imbaraga z’ubwenge. {IMN 448.5} 

Ubu ngize imyaka mirongo inani n’itanu, kandi mbasha kubahamiriza ko mu rugo rwacu, 
tutajya turarikira cyangwa ngo tugirire inzara inkono z’inyama zo muri Egiputa. Ikintu 
nabonye gifite inyungu kurusha ibindi, ni ukugira imibereho igendera ku mahame 
y’ivugurura ry’ubuzima. Kuba umugorozi w’iby’ubuzima mbibona ko ari amahirwe 
n’inshingano mfite. (IMN 449.1} 

Nyamara kandi mbabazwa n’uko hari benshi mu bizera bacu badashaka kugendera mu 
mucyo w’ivugurura ry’ubuzima. Abagize akamenyero ko kugomera amahame y’ubuzima, 
bakanga kuyoborwa n’umucyo Uhoraho yabahaye, nta kabuza bazagerwaho n’ingaruka 
zabyo. jlMN 449.2} 

Ibi ndabibandikira kugira ngo mumenye uko mubasha gusubiza uwo ariwe wese wabaza 
ibyerekeranye n’imirire yanjye.... {IMN 449.3} 

Mbona ko impamvu imwe yatumye mbasha gukora akazi kenshi haba kubwiriza no 
kwandika, ari uko ndi umuntu ufite gahunda idahinduka yo kwirinda mu mirire yanjye. lyo 
banteguriye ibyokurya by’ubwoko butandukanye, ngerageza guhitamo ibyo mbona ko biri 
bugende neza. Bityo ibyo bituma mbasha kurinda imbaraga z’ubwenge bwanjye. Mpitamo 
kudashyira mu gifu cyanjye mbizi neza ikintu cyose cyazanamo umusemburo. lyi niyo 
igomba kuba inshingano y’abagorozi b’iby’ubuzima bose. Tugomba gutekereza ku ngaruka 
mbere y’igikorwa dukora. Ni inshingano yacu kuba abantu birinda muri byose. {IMN 449.4} 

Amahame Rusange y’Ubugorozi 

Nahawe n’Uwiteka umucyo mwinshi cyane ku nsanganyamatsiko y’ubugorozi mu 
by’ubuzima. Sinigeze nshakisha uwo mucyo; sinigeze mbanza kwiga kugira ngo nywubone; 
nawuhawe n’Uwiteka kugira ngo nywugeze ku bandi. Ibi mbibwira abantu nshingiye ku 
mahame rusange y’ubugorozi, kandi rimwe na rimwe, iyo mbajijwe ibibazo ndi ku meza 
aho natumiwe, nsubiza nkurikije ukuri nahawe. Ariko sinigeze ngira umuntu ngwa nabi 
kubera ameza n’amafunguro ateguweho. lyi migirire sinayifataga nk’iboneye. {IMN 450.1} 

Kwihanganira Abandi 

Sinifata nk’urugero ngenderwaho ku muntu uwo ariwe wese. Hari ibintu ntabasha kurya 
kuko byanteza akaga gakomeye. Ngerageza kumenya ibimbereye byiza, ariko singire uwo 
ngira icyo mbwira, nsangira n’abandi ibyo mbasha kurya, bigizwe gusa n’amoko abiri 
cyangwa atatu atabasha kuzana impinduka mu gifu. {IMN 450.2} 



Hariho itandukaniro rinini mu miterere y’imibiri y’abantu no mu mikorere yayo, kandi ibyo 
imibiri isaba biranyuranye nk’uko abantu batandukanye. Ibyokurya by’umwe bibasha 
kubera undi uburozi; bityo, amategeko ndakuka ntashobora gushyirirwaho gukurikizwa kuri 
buri kibazo cyose. Simbasha kurya ibishyimbo, kuko ari uburozi kuri jye; ariko iyo mpamvu 
sinayiheraho mvuga ko nta muntu ugomba kurya ibishyimbo, ibyo byaba agahomamunwa. 
Sinshobora kurya n’ikiyiko cy’imvange y’amata avanze na keke cyangwa ibisuguti ngo 
bibure kunzanira ingaruka yo kuribwa; ariko abo mu rugo babasha kubirya nta kibazo, 
ntibibazanire ingaruka; bityo rero menya ibimerera neza mu gifu nkaba aribyo nirira. Nta 
magambo yandi, nta no kwivovota; ibintu byose bigenda neza mu rugo rwacu, kuko 
ntashobora gutegeka ibyo tugomba kurya n’ibyo tutagomba kurya. {IMN 450.3} 

“Nabaye Umugorozi w’Ubuzima Ukiranuka” 

Igihe ubutumwa bw’ivugurura ry’ubuzima bwangeragaho bwa mbere, nari umunyantege 
nke cyane, mpora ngira ibibazo byo kugwa. Nasengaga nsaba Imana ngo imfashe, maze 
imfungurira ingingo y’ingenzi kandi ikomeye y’ubugorozi mu by’ubuzima. Yamenyesheje 
ko abakomeza amategeko yayo bagomba kugirana na Yo isano yera, kandi ko kubwo 
kwirinda mu mirire n’iminywere bizatuma barinda ubugingo n’imibiri yabo bakagira 
amagara mazima abashoboza kuyikorera. Uyu mucyo wambereye umugisha ukomeye. 
Nafashe icyemezo cyo kuba umugorozi w’ubuzima, mfite ibyiringiro kandi nzi neza ko 
Uhoraho azampa imbaraga. Uyu munsi mfite ubuzima bwiza cyane, bona n’ubwo maze 
kugira imyaka myinshi, kuruta uko nari meze nkiri muto. jlMN 451.I} 

Bamwe bavuga ko ntakurikije amahame y’ivugurura ry’ubuzima nk’uko nabyanditse 
n’ikaramu yanjye; ariko mbasha guhamya ko nabaye umugorozi w’ubuzima ukiranuka. 
Abagize umuryango wanjye bazi neza ko ibyo ari ukuri. jlMN 451.2} 

UMUGEREKA WA II - Amagambo Ya James White Yerekeranye N’inyigisho 

Z’ubugorozi Mu By’ubuzima 

[Mu kuvuga ibyabereye mu iteraniro rikuru ryo mu mugi wa Kansansi mu mwaka wa 1870, 
Umukuru James White yavuze aya magambo akurikira yerekeranye n’iterambere 
ry’umucyo watanzwe ku ivugurura ry’ubuzima, akaga k’imyigishirize idafite ubwenge 
yerekeranye n’iyo nsanganyamatsiko, n’ibyo Madame White avuga byerekeranye 
n’inyigisho z’ubwaka zishyigikiwe n’abantu runaka. Ayo magambo y’amateka yerekana 
zimwe mu nyigisho ze zo muri icyo gihe.—Abakoranyije inyandiko za Elina White.] jlMN 
451.3} 

Mme White yavuze ku kibazo cy’ubuzima ku buryo bumara amatsiko umuntu wese. 
Amagambo ye yarumvikanaga kandi acengera imitima y’abantu, nyamara kandi arimo 




kwifata, kugira ngo abashe kuyahuza n’amarangamutima y’abizera bose bari kumwe. 
Yigishaga iteka yirinda ubwaka, kandi akigengesera yerekana gusa ibyo ashingiyeho azi 
neza ko bidashobora guteza urwikekwe n’ibibazo. {IMN 452.1} 

Abantu bakunda kwikanga no kugira urwikekwe n’ibibazo igihe babwiwe ku 
nsanganyamatsiko y’ivugurura ry’ubuzima, iyo abigisha bayigishije igihe biboneye, 
cyangwa mu buryo bashaka, by’umwihariko igihe bayigishanya umucyo w’ubwaka. Ibibazo 
bimwe byihariye, nka “ibiteje akaga”, bikwiriye kugibwaho impaka gake cyane, keretse 
gusa igihe bivugwa mu bitabo bivuga ku buryo bukwiriye kuri iyo nsanganyamatsiko. Mu 
babwiriza bacu icumi, umwe gusa ni we ubasha kwigisha ku kibazo cy’ubuzima n’ibijyanye 
na cyo ku buryo bukwiriye. Kandi akaga gaterwa no kwigisha ukuri kw’iki gihe gukubiyemo 
insanganyamatsiko y’ubuzima bikigishwa uko bidakwiriye, mu gihe kidakwiriye ndetse 
n’ahantu hadakwiriye, ntikitabwaho ku buryo bukwiriye. {IMN 452.2} 

Yesu ati, “Ndacyafite byinshi nababwira ariko ubu ntimwabasha kubyihanganira.” Yohana 
16:12. Yesu yari azi uburyo ayobora intekerezo z’abigishwa Be. Umwami Yesu yari azi 
kandi uburyo bugomba gukoreshwa ngo iyi nsanganyamatsiko y’ivugurura ry’ubuzima 
yigishwe abantu bazaba bategereje kugaruka kwe, bakigishwa intambwe ku ntambwe, uko 
babasha kubyihanganira, bakabikoresha neza, ntibabikubitishe abandi. Hashize imyaka 
makumyabiri n’ibiri ku gihe cy’urugaryi, ubwo twahishurirwaga iby’ingaruka ziteye akaga 
zizanwa no kunywa itabi, icyayi, n’ikawa, nk’uko Madame White yabihamije. Imana 
yahiriye mu buryo bukomeye imbaraga zacu mu kwirinda ibi bintu, kugira ngo twebwe 
abagize itorero ryayo, twishimire kunesha, twirinda akaga n’ibibi bizanwa n’umururumba 
w’irari mu mirire n’iminywere.... {IMN 452.3} 

Ubwo twari tumaze kunesha ibyo, kandi Imana imaze kubona ko tubasha kubyihanganira, 
twahawe umucyo ku byerekeranye n’imirire n’imyambarire. Maze umurimo w’ubugorozi 
mu by’ubuzima mu bizera ugenda urushaho kwihuta, haboneka impinduka zikomeye, cyane 
cyane ku byerekeranye no kwirinda kurya inyama z’ingurube, kugeza ku rwego runaka, aho, 
bitewe n’ingaruka z’uburwayi bwacu, Madame White yaretse kuvuga no kwandika kuri iyo 
nsanganyamatsiko y’ivugurura ry’ubuzima. Icyo gihe umuntu yavuga ko cyabaye 
intangiriro z’ibibazo n’amakosa yacu nk’abizera, kuri iyi ngingo. {IMN 453.1} 

Ariko kuva aho twongeye kubihagurukira, akenshi Madame White yumvaga ahamagarirwa 
kuvuga kuri iyo ngingo y’ivugurura ry’ubuzima, bitewe n’inyigisho z’ubwaka za bamwe 
mu bigisha b’iby’ubugorozi, kuruta indi mpamvu yose. Ikigaragara ni uko abantu benshi, 
cyangwa hafi ya bose, mu barangwa n’ubwaka mu by’ubugorozi bw’iby’ubuzima tubona 
mu bizera bacu, bagombaga guhabwa igihano cy’uko badashoboye, ari nayo mpamvu Ellen 




White yumvaga ararikirwa kuvuga uko yumva ibi bintu. Igihe runaka, abizera bazashyira 
basobanukirwe n’ibyo yavuze kuri iyi nsanganyamatsiko. {IMN 453.2} 

Ku byerekeranye no gukoresha itabi, icyayi, ikawa, inyama, ndetse n’imyambarire, kenshi 
usanga abantu bemera ubwo butumwa. Ariko ubungubu, ntiyiteguye kwerekana uruhande 
rwafatwa nko gukabya, ku byerekeranye no gukoresha umunyu, isukari, n’amata. Ku 
byerekeranye n’ibi bintu bikoreshwa cyane muri iki gihe, hari impamvu y’ingenzi igomba 
gutuma habaho kwigengesera, bitewe n’uko intekerezo za benshi zititeguye kubyakira, habe 
no kwakira ibihamya byabyo. Kwangirika kw’abantu bamwe, ndetse no gusenyuka 
kw’amwe mu matorero yacu, bishobora rwose kuba bigaragazwa n’ubwaka bwa bamwe ku 
mirire, nk’uko byavuzwe mu buryo budakwiriye mu kinyamakuru cyitwa Urwibutso. 
Umusaruro wabaye mubi. Mu gihe bamwe banze kwemera iby’ivugurura ry’ubuzima, 
bitewe no kubibwirwa nabi, abandi babitwaye mu bwaka bukabije, byangiza bikomeye 
ubuzima bwabo, maze ingaruka iba ku ivugurura ry’ubuzima muri rusange. {IMN 453.3} 

Muri iyi mibereho y’ibi bintu, nubwo iciye intege, Madame White yumva ararikirwa 
gukomeza umurimo we, kugeza igihe ibitekerezo bye bizumvikana uko bikwiriye. Ni byiza 
kuvuga aha ko, nubwo abona ko kunywa amata menshi nk’uko bamwe bamenyereye 
kuyasomeza imigati atari byiza, agira inama ikomeye abantu ku gukoresha amata y’inka 
zifite ubuzima bwiza. Ntashobora kwandika inyandiko igomba gusakara mu bantu benshi 
ibasha gufatwa nk’ubwaka bukabije ku kibazo cy’amata, bitewe n’umucyo afite ubu kuri 
iyo ngingo. Imirimo nk’iyo ni yo ikwiriye kuranga abigisha iby’ubugorozi babifitiye 
ubumenyi buhagije, kandi ibasha no gukoreshwa mu ishami ry’ubutetsi ryo mu Ishuri rikuru 
ryacu rya Batolo Kiriki (Battle Creek), niba batunganyije neza imikoreshereze isanzwe 
y’amata. Kandi imirimo nk’iyo ibasha kuzana impinduka zikomeye mu bizera bacu, igihe 
abagabura bacu, b’abagorozi b’abanyamwete, bazareka gukoresha amata y’inka nk’uko 
babishaka. {IMN 454.1} 

Aha niho tugira intege nke kuri iyi nsanganyamatsiko. Ibitabo byacu, bisomwa 
n’abatarigishijwe hamwe n’ababasha kubijora, byerekana ku ngingo zimwe nk’izi, uko 
bigomba zigomba gushyirwa mu bikorwa na bamwe muri twebwe dushinzwe ivugurura 
ry’ubuzima. Umuja w’Imana Ellen White atwingingira kurangwa no kwirinda gushyira mu 
rujijo no kujora ibyo ibyo bitabo byacu bivuga ku ngingo nk’izo, bigatuma abagabo 
n’abagore benshi bareshywa n’imbaraga y’ivugurura ry’ubuzima. Abafite ibikorwa 
by’ivugurura ry’ubuzima nibashyire hamwe bafate iya mbere, maze kandi tureke ubutumwa 
bw’ibitabo byacu bukurikireho, burangurure bugere no ku batarabwigishijwe. {IMN 454.2} 

Madame White atekereza ko guhindura imirire ukareka kurya inyama nyamara ukanywa 
isukari nyinshi ari ukuva “ku kibi ujya ku gikabije kuba kibi”. Atanga inama yo gukoresha 



isukari n’umunyu ku buryo biba bike cyane. Ipfa ribasha kandi rigomba gutegekwa ku buryo 
ryishimira ibyo byombi ku rugero ruke cyane. Ku rugero rwo gukoresha umunyu, igihe 
ibyokurya birimo umunyu muke ku buryo bimera nk’ibidafite icyanga, iyo ubigereranyije 
n’ibifite umunyu mwinshi, nyuma y’ibyumweru bike ku muntu wiyemeje kwirinda 
agakoresha umunyu muke cyane, azumva bya bindi birimo umunyu mwinshi bimwiciye ipfa 
bikamunanira kumira. {IMN 455.1} 

Nubwo umuntu ashobora gufata icyemezo cyo guhita areka gukoresha itabi, icyayi, n’ikawa, 
nyamara, ku bo byagize imbata, bashobora kugenda bareka buri kintu cyose mu gihe cyacyo, 
bityo guhindura imirire bigakorwa ku buryo bwitondewe. Kandi nubwo ibi abibwira 
abashobora guhura n’akaga ko guhita bahinduranya imirire bihuse, arabibwira n’abatinda 
guhindura imirire, kugira ngo bazirikane ko batagomba kwibagirwa guhindura. Ukuri 
kugaragara kandi gushoboka gusaba ko umuntu ahindura ibyo yimenyereje mu buzima, 
ariko na none ntabikore huti huti ngo atangiza amagara ye cyangwa umubiri we. jlMN 
455.2} 



